૪૪૯૪ 
જગત પ્રવાસ. 
ડુખલ્યુ. એસ. કેન, એમ. પી. 


એમ 


7 


ઝં 


ઝ 


કે 


૧૮૮૭-૮ માં કરેલો તેતું વર્ણન, 
ચિત્ર સહિત. 


તેનું ઇગ્રેજપરથી ભાષાન્તર કરનાર 


મહેમ ર. સા. મહીપતરામ રૂપરામ સી. આઇ. ઇ. 
તથા તેમનાં બાલક. 







00000000204 
-૪. હફ ક ન 





ર 1 ? 1] | 1 1 


લાહોર દરવાજે. દિલ્લી, 


।_ખમરલાંરમા 
મામાની હવેલીમાં યુતાપ્ટટેડ પ્રૉટીંગ અને જનરેલ એજન્સી કંપની 
“ લિમિટેડ” તા પ્રેસમાં રણુછોડલાલ ગગારામે છાપ્યો, 
નનવા: ન: (૯... મતા, 
સંવત ૧૯૪7. સતે ૧૮૬૨. 


ફિમ્મત રૂ. ૨-૦-૦ 





(સવે હક સ્વાધીન રાખ્યાછે.). 








૨----.ન------------_-*-મ-૦- ૦... ર તન... “મ----.-ઇ-૦ન-ન-નનાનઈ, જીમ ૨ “........ત.-..તા.._....ન૯૦૦૫૦૨ 


આ હેવાલ 
બેરો-ઈન-ફરનેસ 
માના 
સારા મિત્રોને તથા મને પ્રતિનિધિ તરીકે 
પસંદ કરનાર મંડળને પ્રથમ 
પત્રદ્મારા લખી જણાવ્યો 
હતો તેમનેજ આ 
પુસ્તક માતસહિત 
અર્પણ 


કર્‌ 


64જ 


ગ્રન્યકત્તા, 


18418141018 ' 001401. 





110 10110૫1૬ 13 1 દ118111]06 10 100 1)6/0*8 
003811 ૪૦ડપણડ 1ણ છીલપજણ્પપર પાલે 10101023111 &0- 
€0૫16 ઠ્વાં₹00 0) ડો, 9, 3, €&॥૦, 31, 7., 01113 *' 1141]0 
100૫॥6 110 1/09 ?' 10 1887-8, 11, 010૩ ૯ા૫- 
08111૪ 1૦૩૪ 1[11015 810 1(10પજી 11 0098૯1"9 110103 
1816 11860 135 10001106 8 [0[0પ૫1ઠ1' 0011૮ 11 11૯0 111€1'૧- 
1પ૫ઇ૯ 0? *9૫૯ો ; 10 1૩ 80171003 11 13 ઉર]0૩171108101 દ્રવેત 
10 10 ઉઠ્ાં013 10 9'8&1પઘવૅહ ૦87106 0) 113 ૦2110351 તાવ 
11511170010 ર013 11 16 ૦6080 047 10101021300. 


1૪. 12111021410 1000₹8110 0. 1, ૪. ળે 0011" 
3130106વે દૌ13 17813141101, પ1 106 વતૉંવે 101 1170 10 
1101511 114 1110 1430 8010110010 0118106075 1800 1001 


110413141૯ 97 301106 1106100015 07 113 2100117, 


0106 1૪41314101 90૪ 10 €૪1૦5૬ દં” 10410૬ 
દ181011%5 1૦ 11. €ઠ્વાં1€ (00 110 ૪૦૩0110383 ૫11111 ૫111011 
16 5806 [00011331011 [0* ઉ13 18₹13180101 દ્રે 1110 1116 * 
3033 ૪11 8110 102 30101100 15 004117 €0[1]00₹-010018 


83 110 €0પ0ે 10710 11511011015. 


ભાષાન્તર કગ્નારની પ્રસ્‍તાવના. 


ઇંગ્લાંડતી પાલામેન્ટના સભ!સ€૬ સી. કેન મઘનિષેધ મારેના ઉદાર 
પ્યભ માટે પ્રસિદ્ધ છે, સાહસિક મુસાફર તરીકે પણુ તેમનું તામ વિખ્યાત 
છે. દુનિયાના ઘણુ। ભાગપર તેમણે પ્રવાસ ક્યો છે અને જે જે જેયું તથા 
અનુભવ્યું તેનો ધણો મનેર્‌'જક તથા ખોધદાયક હેવાલ લખ્યો છે. ભા- 
વાની સરલતા, વિચારનું મહત્ત્વ, વણુતતી મનોહરતા અને નિરીક્ષગુની 
કુશલતા એ સવે માટે એમનું પ્રવાસવણુન વખાણુવા લાયક છે. એ વ- 
ણુન વાંચી મુસાકૂરી કરવાથા શે લાભ થાય છે અતે એ સાહસ કેવું ઉન્‍ 
ત્તમ છે તેતો કછક વિચાર આવે છે. આવું પુસ્તક ગુજરાતી ભાષામાં 
વાંચનાર્‌ વગેતે ઘણું ઉપયોામી થશે એમ ધારી ર્‌, સામ મહીપતરામ 
રૂપરાખે તેનું ભાષાન્તર કરવા માંડયું હતું. પ્હેલાં સાત પ્રકરણનું ભાષા- 
ન્તર કયા પછી ઈશ્વરેચ્છાએે તેમણે દેહયાગ કયા. ખાકીનાં પ્રકરણ તે 
પૃછી પૂરાં કરવામાં આવ્યાં છે. 

મૂળમાં જ્યાં કોઈ ઠેકાણે વીગતો બહુ જરૂરની નહોતી તે ભાષા- 
ન્તરેમાં મુકો દીધી છે. 

આ ભાષાન્તર કરવાની પરવાનગી મી. કેને માગતાંવારતે તરત આ।- 


પી તથા ચિત્રો માટે ખતી શડયાં તેટલાં કેોતરેલાં બીબાં પોતાની તરફથી 
મોકલ્યાં તે માટે તેમનો અયત આભાર્‌ માતીએ છીએ, 


થાક્યા 5) 9-55 2--ઞઝઝીનનનનનક 
ગ્રન્થકત્તોની પ્રસ્‍તાવના. 


જે પરગણા તરક્‌થી હું પાર્લામેટમાં પ્રતિનિધિછું યાંતા “નરે ન્યુઝ” 
નામે મુપ્ય પત્રના ઈ. સ. ૧૮૮૭ના શ્વાગસ્ટથી ૧૮૮૮ના માચે લગીના 
એકમાં નેં છુટક છુટક હેવાલ પત્રદ્ારા આપ્યો હતો. તે એકડો કરીને આ 
પુસ્તક કડું છે. મારા શિત્રે તથા મને પ્રતિનિધિ તરીકે પસંદ કરનાર મંડળની 
ગમત તથા જાણુ સાર્‌ એ કાગળે હું વડાણમાં તવરામની વેળાએ લખન 


તો. મારા ઉતાવળા પ્રવાસમાં મૅ જે જુદા જુદા દેશે! ન્નેયા તે વિર ખીશ્ન” 


ધણાં પુસ્તક છે. તેમાં આ એક ઉમેરવાને!, એટલે ચોપડી કરીને બહાર 
પાડવાનો તે વખતે મારે ઈરાદો નહેોતે! 


પણુ, મતે અતુભવથી માલમ પડયુ' છે કે જે ચોપડીએ। મુસા રોતે ભેન 


મીઆ કરવા ખાસ રચેલી ગણાય છે તેના કરેતાં મુસાફરોચે પ્રસંગવન 
શાત્‌ કરેલી સૂચતાએ વધારે ઉપયોગી છે. કેમકે પેલી ચોપડીઓ ધણી 
નુની હોય છે અને યાર્‌ પછી નવા રસ્તા થએલા છે. વળી પૂવ તર્‌ક્ના 
સુલકોતી રીતભાતમાં ધણે ફેરફાર થઈ ગયે છે. એટલા માટે મારૂ આ 
અલ્પ વર્ણુન પ્રવાસતાં પુસ્તકમાં ઉમેરવાની હિમ્મત કરૂં છું. આજ કાલ 
ધણા અંગ્રેજ્ને તથા અમેરિકનોને મત જગતમાં પ્રવાસ કરવો એ આ- 
વશ્યુકતા થઈ ગઇ છે. તેમને એ કાંઈ કામ લાગરી અને બીકન વાંચના- 
રતે પણુ એમાં રસ પડશે એવી તમાશા રાખું છું. નાનાં મોટાં સહુ વાંચી 
શકે એવું લખવાતેો પ્રયત કર્ય છે. 

મારા જણુવા પ્રમાણે, એે નતતાં ખબીર્નન પુગ્તકોથી એક બાબતમાં 
મમા ભિન છે. આમાં પુસ્કળ ચિત્રો સ્માપેલાં છે. ગ્રન્થ લખવાની શ.- 
ક્તિનો મતે અનુભવ નથી તેથી મારાં ચિત્રોને લીધે આ પુરતક લોકને 
વધારે પસંદ પડશે એવી મતે આશા છે. સેડન હેડવાળા મારા જીના 
મિત્ર મિ. નેન પેડેરે મને મદદ કરી છે તે માટે હું તેમને આભારી છું. 
મે પ્રવાસમાં વિવિધ છબીઓ પાડેલી અને ચિત્રોની અપૂ્ણું રેખા કહાડેલી 
તેમાંનાં ધણાં તેમણે સંભાળથી અતે કુશળતાથી બરેખર ચિતર્યી છે. 
હિંદુસ્તાન તથા જાપાનનતાં મકાનનાં ઈમારતી ચિત્રો માટે મો, એચ 
'રેોપર્ડતો પણુ ઉપકાર માનું છું, એમનાં ચિત્રોપર એમનું નામ છે 

ત્મમારી મુસાફરીમાં પૅસિકફિફિપરતી સફર સિવાય બીજે મતે કે 
મારી દીકરીને દુઃખ કૈ અગવડ પડ્યાં નથી. અમે જેમાં પંસિકફ્‌કપર સફર 
કરી તે આગખેોટામાં ખીન્ન પ્રવાસીઓ ન જય તે! ચાલે એથી કાંઈ કનેડી- 
અત સિક્્‌કિ રસ્તાનો મતોહર દેખાવ જેવાનું મુકી દેવું પડે કે વધારે ખર્ચ 
કરવું પડે તેમ નથી. અમેરિકન પસિકિક રેલને ડુંકે રસ્તે ભાડું પડે છે 
તે કરતાં સહજ વધારે મૂલ્યે કનેડીઅન પધંસિકિક કંપતી કવૉબેક કે મૌટ્‌ો- 
અમલથી સાન્‍્ફ્રાન્સિસ્કો લઈ જય છે, વાંકુવર્થી સાન્‍્ક્રાન્સિસ્કો જવા- 
ના રસ્તામાં પાણી ધણેભાગે શાંત હેય છે. કાંકો ધણાજ રળિઆમણે છે 
અતે આગખોટોા બહુ સગવડવાળી હોય છે, પસિફિકપર સફર કરતી 
આગમખેોટેોમાં જ્હાઈટે સ્ટાર ક'પનીની સાન્‍્ક્રાન્સિસ્કૉયી નીકળતી આગ- 
ખેરાજ ખરેખરી સારી કહી શકાય, એ બધીનાં નામને છેડે “'૬ક” આવે 
છે. તેથી મુસાફરો જે એ અક્ષર જેના નામમાં ઇલ્લે આવે તેમાં સફર 
કરે તો સારાં વહાણુ તથા સગવડ જરૂર મળે, 


હ 


કનેડીઅન પંસિકિક રેલ્વેમાં મુસાફરી કરતાં જે સુખ તથા સગ" 
વડ મળે છે અને સુંદર દેખાવ નજરે પડે છે તેની બરોળરી યુનાઇટેડ 
સ્ટેટ્સમાંતી ખી છી આરપાર જનારી રેલ્વે કરી શકે તેમ નથી. તો એ ય* 
લો સ્ટોન પાકે જવું હોય તેમને વિનિપેગ થઇને કનેડીઅન પસિફિક 
રરતે જવું સહેલું પડે છે. 

અમેરિકન રેલ્વેમાં મુસાફ્રી કરેતાં સુવાસાશૂ એક દહાડે! અગાઉ 
ગાડીએ રખાવવાની બહુ અમય છે; ક્રેમકે ભોંડ બહુ હોય છે. એક સાન 
ધારણુ અમેરિકન ગાડીમાં જેવી ખેચેતાથી મેં રાત કાઢી હતી તેવી કોઇ 
દહાડે। કાઢી નથી. 

મુસાફરોને મારી સલાહ એવી છે કે જે પર અગ્રે વાવટો ન હોય 
તેવી આગખોટોમાં સફર કરવાની લાલય કરવી નહીં. આપણુને એમતી 
રીત કૂવે તેમ નથી. 

સફરમાં દરીઆતું પાણી લાગે છે તેતો તો કાંઈ ઈલાજ નથી. એ 
મટી જય ભાં લગી પથારીમાં સુઈ રહેવું એજ, બીજું કાંઈ નહી. ,એ વ- 
ખતે ચર્‌બી વગરની ખબોકૂતી ચ્હા, સુકી શેકેલી રેટલી અને દ્રાક્ષ એ ઉત્તમ 
ખોરાકછે. બોત્રીલ ઉતા પાણીમાં ઝટ તૈયાર થાય છે તે અને જૉન્સનનું ખીક્‌- 
ટી એ ખેવાનાં બહુ સારાં છે, પોતાતાં સગાંવહાલાંને સુકવવા આવનાર 
લોક સારી ધારણા।થી જુલવડૅ કેઓીન ભરી દેછે. તેતે બદલ્લે નને રોપલી 
ભરીદ્રાક્ષ અને ખોત્રીલના છ ડખ્મા લાવે તો એ સંભારણું દરીઆમાં ત્રીજે 
દીવસે બહુ ઉપકાર સાથે યાદ કરાય. કે[કેત, નાઇેટ્રો ગ્લીસરીન, કે છો- 
માઈડ ઓક પોટેસ્યમ નામની તુકસાન કરે એવી દ્વાએથી અવશ્ય દૂર 
રહેવું. સોમાંનાં નવ્વાણું માણુસ વગર ઓસડે ત્રીજે દહાડે ખાઈ પી શકે 
એવાં સાજા થાય છે. સોમાં એકતે બાપડાતે વહાણુમાંતા દાકતરતે હવાલે 
કરવો! પડે છે. 

જગત પ્રવાસમાં લૂમડાં શું લેવાં તેની શકર બહું પડે છે. લોક જે 
ઇયે તે કરતાં ખેવડાં લૂગડાં રાખે છે. અંદર પહેરવાનાં પુષ્કળ ગરમ કપડાં, 
ખે જેડ મજખુત અને ઝીણુ। ટ્વીડ નામના નવા સ્યુટ, એક ઝીણો 
સ્યુટ, એક પાતળે સોટા ડગલે, એક નડે મે. ટા ડગલે, એક ગ્મલ્સ્ટર, 
એક મેકિનટોશ અને ત્રણુ ચાર જતના નેડાની ન્નેડ એટલું સાથે રાખવું 


એવી મારી સલાહ છે, ગર્‌મ દેશમાં જેધતાં કપડાં જ્યાં જરૂર પડે યાંથી 
લઇ લેવાં, 


શ્ર 


જુદી જીદી જગાએ ભાડું ત્માપવા કરતાં ડયાં ડયાં જવું તે પહેલેથી 
નિશ્રય કરી, ટોભસ કુકતી કંપની પાસેથી ઠૅઠની ટીકીટ લીધી હોય તો 
સાતે ફાયદો થાય, મારે તો મરજીમાં આવે તે રસ્તે જવું હતું 
અને ગમે તે આગળે[ટોમાં સફર કરવી હતી તેથી મ તેમ ન કર્યું. મે જે 
ભાડાં આપ્યાં તે તીચે જુજબ છે-- 
યાં. શિ. પેન્સ 
લિવષુલથી મૌટીઅલ (ચ્ૅશ્નન કંપતીની આગબોટ ૧૮-૧૮-૦ 
સૌટાઅલથી વાંકુવર ( કનેડીઃ-મન પકિક્ક રેલ્વે) ૧૫--૮-૩ 
વાંકુવરથી યોકોહમા (સર વિલ્યભ પીઅર્સતી આગખેોટ) ૩૬--૯-૨ 
યોકા્્ભાથી કોલંતા (પી. એન્ડ. ઓ. કંપનીતી આગબોટ) પર--૦-૦ 


કોલબોથી કલકત્તા, ( એજત ) ૧ર્‌--૦-૦ 
ફૅલકત્તા, ખતાર્સ, લખતોર, ફાનપુર, આગ્રા, દિલ્લી, 

જેપુર્યા મુંબાઇ ( રેલ્વેમાં ) ૧ર--૦-૩ 
મુંબાધયી થ્રિન્ડિસિ ( પી. એન્ડ, ઓ. ની આગબોટ) ૬૩--૦-૮ 
ગ્રિન્ડિસિથી લેડત ( રેલ્વેમાં ) ૧ર--૮-૦ 


કુલ. ૨૨૨--૩-૫ 

ઢાોમસ કુકની કંપતીવાળા ઉપર કહેલી સધળી જગાએ જવાની 
સામટી ટીઈીટ ૧૫૫ વૌંડ ૧૮ શિલિંગ ને ૮ પેન્સે કરી આપે છે. નીકળ- 
તા પહેલાં નને મેં સામટી ટીકીટ લીધી ફત તે! માથાદીઠ ૬૬ પૉંડનેો 
નફો થાત. મારે પોતાને તથા મારી દીકરીને સારૂ આખાં કેબીનો રખા 
વવા સારૂ જે વધારે આપવું પડપું હતું તે ઉપર ગણાવ્યું નથી, 

જગત પવાસીઓને મારી ભલ્લામણુ છે કૈ તેમણે અગાઉથી રસ્તે 
નક્કી કરી કુક કનેથી ટીકીટ લેવી. એ રીતે બચાવેલા ૬૬ પંડ જ્યારે આ- 
ગખોટમાં ધણી ભીંડ હેય યારે જુાદાં કૈબીન રખાવી સગવડ મેળવવાના 
કામમાં પુષ્કળ થાય, ગંટલાંઢિક તથા ષૅસિક્િકિપરની સફર વખત અમે 


ખે જણુ ત્રીશ ત્રીશ પંડ વધારે આપી સુખમાં રહ્યાં હતાં, ત્માખા પ્રવાન 
સમાં એ ખચેથી શૈથી વધારે લાભ થયો હતે. 


સાથે એઓસડની પેટી રાખી હોય તે! ઠીક. વહાણુમાંના દાકતર તાતી 
ઉમ્મરતા અને અતુભવ વગરતા હોય છે. કેટલીક જગાએ યાંના દેર।- 
વેદો ભર્સો રાખવા જેવા હેતા નથી અતે તેમની દવાએ તદારી હોય 


૧૬૦ 


છે. જાપાનમાં તો ૬રેક રોગ ઉપર એકજ ઉપાય છે કે દરદીના શરીરપર 
જ્યાં બને યાં સોયે ખોસવી, ધરના દાકતર પાસે અરક તથા સત્ત્વવાળાં 
એસડનાં નામ લખાવી લેવાં, બશેઝ અને વેલ્કમ કંપની તથા વાયેથન 
નાં બનાવેલાં એસડ દવા વેચતારાને યાં મળે છે. વાપરવાની સમજણુ 
પણુ લખાવી લેવી, છએક ધન ઇંચની નાની સરખી પેટીમાં એ બધી 
દવાઓ ભરી શકાય છે. મેં તો મારી પેટા હિદુર્તાનથી ઉપડતી વખત 
એક મિશનરી દાક્તરને બક્ષીસ મ્માપી દીધી હતી. તેમાંથી કાંઇ વાવગ્વું 
જ પડયું નહોતું. પણુ જે જગાએ ૬ાકતર મળી શકે ભાં જરૂર્‌ પડતાં 
ગ્મોસડ મારી પાસે હતાં એથી જીવને બહુ નિરાંત રહેતી, 

૩૫૦ યૌંડમાં જગતની મુસાફરી પહેલા વગેમાં છ મહીનામાં કરક- 
સર્‌થી થઈ રાકે છે, વધારે સુખથા જુદાં કેબીનમાં કરવી હોય તે! ૪૨૦ 
થાં ૪૫૦ પૉંડ થાય છે. 

જાપાનમાં મુસાફરી કરનારાને ભોમીઆ તરીકે મારા ખે ભોમીઆ 
મી. આઈટો તથા મી, હકોડેટને સાર્‌ ખાતરીપૂર્વક ભલામણુ કરૂં છું. 
તેઓ બંને યોકોહુમાની શ્વાન્ડ હેપ્ટેલમાં છે. 





,?_ #* 





૫, 


ક 
“રેલવે ડીપોન (સ્ટેશન 9 ખ્રાન્ડોન, 
(પુ* જ૪# ) 


દોર. તતારારાાદાદાદરદરરારદદદર 





પ્રકરણુ 
2 


27 


72 
24 
99 


27 


97 
27 
તી 


9 


22 


જ 


લું. 


ર જું. 


ર2 


૪ 


જ. 


પ મેં, 


શ 
૭ 
હ 
હ 


૧૦ 
૧૧ 
1ર 
૧૩ 
૧૪ 
૧૫ 
૧૨૬ 
૧૭ 
૧૮ 
૧૯ 
નબ 
ર૧ 
રર 
૨૩ 
2૪ 


ઠ્ઘ. 


દૂધ. ૯ ૯ર. ૮૨. લટ. 


૪. હૂ#. 6₹. 6%. હ: ૬₹. (૪. તદ. હ. 


અનક્રમણેકા. 





શ્‌ ૧% ૪૨, 
સિવપુલથો કવેમેક સુધી........... ર વ્‌ 
કેતેબેકથી સોવોલ ............................*. ૧૨ 


ટોરૉટો અતે નાયગરાઃ-**--............ હ ૧૮ 
વિનિષગ ............ ક 


દશ ઝકકકકાપેકકકક ૫૦૦ ન્‍૭ જન " ૩ 
ફાનડાનો સ્વાભાવિફ બાગ..****... .......*... પજ 
સેલ્ક્ક પયેતો........... ..... ક 54220 દ્વ 
ષ્રિટિશ કોલંબિયા ..... .....*-*......**...-.- ૭૫ 
કેનેડામાં મદ્યનિષેધ માટે ચાલતો પ્રયત્નઃ**... ૮૭ 
પસિફ્‌ક સહાસાગરપર સફર......*-*.. 2 હટ 
યોફોરહુમા.........***..*......*.૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૧૦ 3 
નિશા કાકા માઈ ાાડસા૪૦૦૦૦૦ડન ન છે 
જાપાતના લોકોની રીતભાત........... ૦૦૦૦૦૧૪૦ 
જાપાની હુન્નર તથા ફૉસબભ ..............૦..-૧૪૯ 


હાગડાગ.........૦૦૦૦૦૦૭૯૦૦૦ટુ૦૯૦”૦૦૦૦૦.૦૦ ૦૦૦૧૫૬ 
સીંગાપોર,*...***...-*૦...........-.૦૦૦ ક૬૦ ૦૪૦ ૪૦૭ ૧૨૬૪ 
કૅન્ડો ૪૦૦૦૯૭ ૭૦૦૦૦૦2૨૪૦ /#૭૦૪૦૦૮૦૦૦૭૪ ૦૬૦૨૦? #૭# 4 6૭8 59૦૯૩૦૯ 6૭૦૦૪૦૦૭ ૧૩૩2 
જૂ_ છ ૧૧૫૬ 

કોલબા -......-...૦.9* ૦૦૦૦૦ કક ૧૮2 


સીલોનનાં સાધત ...... ****....... ...****૦*૧૯ર 
કલકત્તેથી બનારસ. ......... 55 ૦૦૦૦૦૦૦૦૨૦૧ 
મુગલાઇ શહેર***........ ........... ૦ *-૪૪૦૦૦૦૨ ૧૪ 


જેપુર્થી મુંબાઈ .......... નદ ર૩*% 


* હિંદુસ્તાનના લોકતા હિત સૈખ'ધી સવાલ..,...ર૪૮ 


ભાતા ક... સ..-.૦- ૦૪૦-૦૦૫ િ્રમિન---ન--.૦....--..-...૭-----૦૦-૦૦ નના 


ઝમતપ્રવાસ- 


પ્રકરણુ ૧ લુ. 


લિવપૂલથી કવેબેક સધી. 

૧૮૮૭ ના ત્માગસ્ટ માસની ૧૮ મી તારીખ અતે ગુર્વારે હું 
મારી વડી દીકરીને જડે લેઈ જગતનો પ્રવાસ કરવાને વહાણે ચડ્યો, 
એ વહાણુ આગખેટ હતી શને તેનું નામ સા્મૌટિત્મન હતું, આ- 
લન નામે કંપનીની ટપાલની આગમોટોમાંની તે એક હતી. 

વહાણુપર્‌ જઈ તુર્ત અમે શમમારે માંટે રાખેલી ખર્ડીઓ 
_(કાખીને) ઓળી કાઢી ત્મમારે મુસાફરીનો સામાન તેઓમાં ગેોઠૅનો. 
તમારે માટે કાળીનો પસંદ કરવાનું કામ મેં એ ત્માગખોટવાળાતે સૉં- 
પ્યું હતું તે ઠીક કર્યું, તેએ મારા જના મિત્ર હતા, ડોલની પાસેના 
તુતક ઉપર્‌ જે ઓરડીઓ ત્ખમારે માટે રાખ્ખી હતી તેઓ તે વહાણુતા 
પહેલા અમલદારે ત્મતે ખળનચીની હતી. એ ઓએરડીઓ એવી જગ્યાએ 
હતો કે ઓછાંમાં ઓછાં ઝોલ્લાં લામે તમને વધારેમાં વધારે તાજી જવા 
આવે, આટ્લાંટિક મહાસાગરપર નિયમિત વખતે આવળના કરનારી 
આગમેટટાંમાં સાધારણ ઉતારૂ (કે ખેસારૂ) ને માટે કાખીતો હોયછે અને 
જેખોાને ટોળમાં દીવાનખાનાં કહેછે, તેઓને સુકાબલે અમારી કાબીને। 
પ્રત્યેક સુન્મૃદાયી વસ્તુથી ભર્‌ષૂર નાનકડા હેલ છે. જે ઉતાર ખને રહે- 
વાને વિશેષ વગ ન્નેઇ્તો હોય તેઓને વહાણુના શ્મમલદારે। પોતાની 
એરડીઓ ઉતાળામાં ભાડે આપી ખે પૈસા કમાયછે, પરતુ શિયાળામાં 
ધણીવાર તેમને ભય'કરે સફરે કરવી પડેછે તેવારે પોતાની શ્ય વગવાળી 
કાબીતો। માં પોતેજ રહેવાનું પસંદ કરેછે, સમા પત્ર ને આઓરેડીમાં (કાબી- 
નમાં)હું લખુ છું તેતો વિસ્તાર બાર્‌ ચાર્સ ફટ છે. એતે ચાર્‌ બારીએ છે; 
એમાં ઊના પાણીના બબ છે, મોહેોગની લાકડાતી સુદર મેજ છે, લૂગડાં 
મૂકવાનું કબધાઢ છે, બીજી વસ્તુઓ રાખવાને ખેંચવાના ખાનાવાછુ' કબાઢ 
છે, હાથ મોહે ધોવાનું વાસણુ ધોડી ઉપર છે, તેનો "ખપ નથી હોતો 
તે વેળા તે એક ખાનામાં અદશ્ય થઈ જયછે,એક મોટો અને સુખદાયક 


૩ 6/ગતપ્રવાસઢ 


સેફ (કોચ)અનતે એક પથારી છે. કાખીતમાં રહેનારા ઉતાફ્ઓને રાતનાં 
દશ કલાકે સૂવાનો વખત ઠરાનોછે, અતે તેઓ જગરત હોય “કે ઉંઘટ્ટા 
હોય પણુ તેમતા દીવા તેમની ખ્ખુશી હોય કે ન હોય તોપણ પેર્‌ કરી નાખ- 
વામાં સાવેછે.એ વખતે મારી સુદર ડૃપ્લેડસ દીવીમાંતા મીણુખત્તીના દી- 
વાવડે હું વગર્‌ મહેનતે ઊંધ સમાવતા સૂધી મારા સોફા ઉપર પક્ો પડ્યો 
વાંચુછું,. 1ઉધ આવે ક પથારીમાં જઇ સૂઈ જઉછું, પાલેમૅટતા મેમ્બરતે 
ખેદકારેક સ્મનુભવથી રાતના ત્રણ કલાક સૂધી બેશી રહેવાની તથા 
જામવાતી ટેવ પડી હોયછે તેથી તેને દશ વાગતે ઊંધવાને ફર માવવું, 
અને તેનો દીવો જે મૂળમાં તો ઝાંબા ત્મતે ત્મસંતોષકારેક છે તેને, તિ- 
દયપણે પેર કરવો (એ ત્માગખે।ટોમાં આએ વખતે દીવા હોલવી નાખવા- 
માં આવેછે) ન્મતે જે વેળા સંપૂર્ણ જગૃતિમાં છે તે વેળા પથારીમાં 
સમા કળોઠંથી પેલી કળેઠૅ ત્મને તે કળોઠથી આ કળોડે આળોઢાવું એ 
કર્‌તાં તેતે માંટે વધારે ભારે સજા મારા જાણવામાં નથી. 


એ સુખદાયી કાબીનામાં વસ્યા અને સ્મમાર। મુસાફરીનાં કપડાંને 
કખાટનાં ખાનાંએમાં મૂક્યાં તે વેળા આ સારી ગોઠવણ કરનારનો 
મતમાં પાડ માનતાં બીછ સફરમાં ભોગવેલી અડયણે યાદ આવી, 
વહાણુ ડૉલી રહેલું હોય તે વેળા પેટીઓ મૂકવાતે તેને તળીએ જું 
પડતું અને પછી દશ દિવસતી સફરને માંટે અમારૂં ધર શોધવા રો 
હંવું પડતું તે સાંભરી આવ્યું. 

સામાટિઅન સારી ખીજ વર્ગની આગમે।ટ છે. એનો વેગ દર્‌ કલાકે 
૧૩થી ૧૪ મૈલ સૂધીનો છે, સ્આાખા પાંચ દિવસ તે આાટ્વાંટિક મહા 
સાગરૈપર્‌ ચાલી તેમાં પહેણે દહાડે ૩1૩૪ માઇલ, બીજે દહ? ૩૧૮, 
ત્રીજે દહાડે ૩૨૦, ચોથે દહાડે ૩2૨, પાંચમે દહાડે ૩૨૦ ચાર્લા તેપરથી 
સરાસરી કાઢતાં કલાકે ૧૩ માધલેથી કાંઈક વધારે થાયછે, સફરમાં ત્ય" 
માર્‌ સાથીઓની સંપ્યા પણુ ઠીક છે. ૬૩૧ માણુસો એપર્‌ છે,)તેખઓ મતા 
૧૦૫ કાખબીતમાં ખૈસતાર્‌। (૧ લા વર્ગના), ૮૫ ઇટમીડિખે2 (4૦ “કે 
વચલા વગતા), ૩૨૫ આગલા ભાગમાં બેસનાર (ત્રીજ વર્ગતા), અને 
૧૧૬ ખલાસીઓ છે. એ બધાને ખાવાનું પૂરૂં પાડવાનું આગખે।ટવ ળાને 
માષે દેવું, પાંચ વાગે લંગર ઉપાડચું, બતે ન્યુ બરટતગઢ તથા દીવા- 


જગતપ્રવાસ, ડુ 


દાંડી, ભિન્ન ભિત્ન હલકાં વહાણો, અતે મર્સી નદીવું ફીણુવાળુ' (પાન 
ણીતા અથડાવાયી ફીણુ જે પર થાયછે તેવું) રેતાળ ખારૂં એ સર્વ 
એક પછી એક પાછળ પડતાં જાયછે, અતે છ માસપર્યેત રનત શેવાની 
દછિ છબ્લાંદ ઉપર કરી તથા ધર ત્મતે મિત્રોના તથા રોકી પર્વત, પુષ્પ 
ભૂમિ, મિકાદો, સિંડલઇ1પપરનતી મસાલેદાર પવનની લેહેરો, ત્રતે સ" 
મુદ્ર થાધિનો (વઠાણુના ડોલવાથી ઓકારી ત્માવે છે તેનો) ભય, એ 
વિષયોતાં સવમાં થવાને અમે સૂવા ગયા. 


૧૯ મી આગણ--મળસકે જગીતે ન્તેતાં ત્મમતે તાંત્રિમ કાંડે 
નજરે પક્ઞો. ઇંઝ્લાંડમાં અતિ સુ'દર્‌ સૃછિ રચનાના દેખાવો છે તેમાંના 
કેઢલાક મે જયા. ક્રિનારાનતી જમીનપરથી જે મનોર'જક સૃછિ શોભા 
મે પૂર્વે દીઠી હતી તે સમુદ્રપર્યી નિહાળી આનન્દ પાગુંધું, ગાશેન 
ભૂશીર સ્મતે ફેર ભૂશીર નજરે ઠીક પ્હાંચે તેટલામાં હતાં. રાચ્લીનખે2 
ગતે દેશના કાંડાની વચ્ચેની સામુદ્રધુતીમાં થઇતે જતાં કારીક-શ્ય-સૈડ 
ગતે તેનો ૧૩૦ જટ ઊંચે! દોર્ડાનો વાદળમાં ભય કર્‌ દેખાતો જૂલ તથા 
તેતે જેડનાર્‌ રાક્ષસ માર્ગ (જાર્યટ્સકાઝવે), ઊંચાણુમાં ત્ાવેલું સારા પ।- 
ણીવાળુ' ગામ પોત્રશ, એક પછી એક ત્માનાં તમને અગીઆર્‌ કલાડે 
(બપોર્‌ પહેલાં) લીગ કોયલ બંદરમાં અમે દાખલ થયા. ટપાલની વાટ 
નેવાને તેમાં *આાગખે।ટે લ ગર કર્યું. બાર્પર્‌ ચાર વાગે ટપાલ ખાવ્યો 
એટલે અમે ઉપડ્યા. નવ કલાકે ઢોરીમેટનો દીવો તસ્ય થયો, અને 
વિશ્વાસધાતી આટ્લાંટિક ઉપર્‌ અમે ઝોક્ષાં ખાવા લાગ્યા, ઊંધ ત્રમાણે 
એવી પવનની લેહેર આવતી હતી, તેણે સમાવતી કાલે સવારે જમવા 
પામવા વિષે ધાસ્તી અને આશા વચ્ચે ઝધડો કરાવ્યો. 

૧૦ મી ત્માગટ--આશાનો જય થયો મધ્યમ શાંતિ છે, અને 
થોડાજ ઉતાર્એ જમવાને ત્માવો શકયા નથી. ખેરામીટરમાં પારે 
રાતમાં સહજ ઉતયીછે, નમને જમવાની વાતીઓ ગારેગ્યતા રક્ષક છે 
કે નહિ તેની તપાસ સૈભાળયી કરીએછીએ., વાનીઓ તરેહવાર છે તેએ।* 
માંથી જેતે જે ભાવે તેતે ખાયછે. સવાર સુ'દર્‌ છે, અને સલુન ઉપરના 
(ેઠેકના મુખ્ય ખોર્ડાના) તુતક ઉપર્‌ હમેશ જેવું દીઠામાં ભાવેણે. 
વતિતાએઓ માનન્દકારી ખણાએ।માં તૃતકતી સુખદાયફ ખુરશીએ। ઉપર 


ઇદ જગતપ્રવાસ#4 


ખેશી વાંચેછે (મહુધા પીળાં કાળાંપુઠાંની નાવેલો), વાતો કરેછે, ત્મને 
ભરેછે. પુરૂષો રમતો રમેછે, તમને એક એેકની સાથે એળ'ખાણુ કરેછે. 
તમમારા ઝાહાઝપર પરોપકારી ચંચલ ચવુરવદની વનિતા મીસ માક્ફર્સત 
છે, લંડનના નીચ મોહોેલાઓમાંતા ૪૭ અનાથ રગઞળતાં (માખાપ વગરનાં) 
ખાળકાને તે કાનડામાં લેઈ જાયછે. ધ માડો તાણુવાની ઓરડીતા ખારણાને 
અહેલીને બીડી પીતો ખેંઠેલો જાપાની ગૃહસ્થ જપાનના ટોકિઓ શહેરેતી 
ઇંઝતીઃતમરેા અતે વહાણા ખાંધનારાની પેઢીનો ઉપર્‌ી છે. એના હાથ 
તળે ૪૦૦ કારીગરો નોકરી કરેછે. આવતા અકટોબરેમાં તેનું કારખાનું 
નવા જવાનું હું તેતે વપત ત્યાપી ચડયોછઉ', ફીકા તાતુર સુખનો 
તે ભૂરી ઉત્સુક આ|ંખએાપર સોનેરી યચશમાં પહેરતારે જુવાન પુરૂષ 
મીશતરી છે (પાદરી છે) અને ચાંતમાં દસાઇ ધમનો પ્રસાર્‌ કરવા જાયછે. 
એતે કેટલાંક વરસોપર્‌ મૌસમાફ્ડ્સને લ ડનની ગટરમાંથી સ્‍્માણ્યો હતો- 
ત્મર્યાત્‌ એ આદમી લંડનનો દુરાચારી દરિદ્ર વગેમાં હતો બતે તેને 
મીસમાફફ્સને તે ત્વવસ્થામાંથી કાઢી કેળવી સુધાયી હતો. જે ધીંગે 
જુવાન તુતક ઉપર તેની જેડે પસાર્‌ કરેછે તે મીસ માક્ફ્સેનનું બીજાં 
પેડું છે, અયોતૂ તે પણ $ુટ્ટ વર્ગના લોકમાં પ્રથમ હતો તેને મોસ 
માફફસેને સુધાયી છે. તે પણુ ચીન જવાનોછે. પણુ હવે ચવેણાનો ધહ 
વાગ્યો, તુરત બધા ખાવા ર્‌ોડ્યા, અને તુતક ખાલી પડયું, ખધાના 
મનપર્‌ જાણે એ ધંટે વશીકરણુ કર્યું હોય તેમ થયું. 


આ કહેવામાં માત્ર ચવેણાં હતું, કેમકે મીઠાઈ, મેવો, પનીર, તાં 
માંસ, માછલીઓએ વગેરે ભાવતું ભોજન પીરસ્પું હતું, પર્‌તુ સવાર 
તમને સાંજના ભોજનથી હલકું ( સહેલયી પચે તેવું ) છે, સ્મતે મુકાબળે 
વાનીએ! થોડી છે. 


પાછલો પોહેર ધણુંકરીને સુખ નિદ્રામાં ગાળવામાં આવેછે, કલાકે 
૧૪ માણલના દરે ત્મમારી આગખોટ રોડેછે, અને આઢ્લાંટિકનો જખબરે 
તાન્તે પવત ઊંધ સ્માણેછે; પર્‌'તુ'ભોજનના ધ'ટના નાદથી સર્વ જગી 
ઉંઠેછે. જેચ) સુએ જમી શકેછે તેઓને દિવસનો શોટો બનાવ એ છે. 
જમણે ભાત ભાતતાં છેઃ શાક, મેવા, કળા અને મીઠાઇએ ની કસરે નથી. 
ખાવું -વખાણુવા જોગ છે, વાતીએ। ગણુતાં ૪૩ થાયછે. એમાંના ડળ જેવા 


જગતપ્રવાસ* ધૃ 


ઉપર્‌ાંત ઘોડાનાંજ નામ ગૂજર્‌ાતીમાં છે, કેમકે તેઓ અનેક પ્રકારના 
માંસોતી બતાવેલીછે* 


ગમાટ્લાંટિકની ટપ્પાની તામમોઢમાં ખેસારૂઆનતે જમવામાં 
આટલું ખધું ઉડાઉપાણું હમેશ નકામું છે; પણુ ૧૧૬ ખારવા વગેરે નોક- 
ર। છે, અને કોઈ રોઈ વખત ૫૦૦ થી ૮૦૦ સુધી વહાણુના પાછલા 
ભાગમાં બેસનાર ઉતાર્એ। હોયછે તેથી પહેલા વગેના ઉતાર્ઓને માટે 
રાંધેલામાંથી પુષ્કળ વધેલું હોયછે તે કોઈ બીજાઓના ખાતામાં વાવરી 
પૂરૂં કરવામાં સ્યાવતું હરેઃ 


ઈન્ટશીડિએટ (બીજ વગનું એ નામ રાખ્યુછે) ખેસારૂઓને જ- 
મવાતું સલુનવાળાના (એટલે પહેલા વર્ગતા) જેગુંજ સારૂં હોયછે, માત્ર 
ર્‌ર્‌ એટલો કે તેમને વાતીઓ ઓછી હોયછે. પાછલા ભાગમાં ખેસનારા 
એટળે ત્રીજા વગનતાઓને સવારે જમવામાં તાજ બેડ (ખમીરી રોટલા), 
તાજું માખણુ, પોરીજ, ત્માઈરીશ સ્ટિઉ (માંસ), ચા સ્મને કાફી (ખુન) 
હોયછે; સાંજના જમણુમાં સુપ, ઉના જેઇટ (માંસ), બટાટા, અને બેડ; 
ચાની વખતે, બેડ, માખખણુ સ્મને ચા; વાળું (વિયાલુ) માં ઓટમીલ 
પોરીજ. જ્યારે વાયુ અને સાગરે શાંત હોયછે યારે એમની મ્ખાહારની 
નિર્‌પરાધી મઝા ભોગવવાની શક્તિ વિસ્મયકારક દીસેછે, અગીમ્માર્‌ 
વાગતે તેમને બીસ્કીટ યથેચ્છ મળેછે. પરેદેશુ વસવા જતારા એક 
જાડા જમને કહ્યું કે “વાહરે! આ કેવું વહાણુ! દહાડામાં ભરપૂર 
પાંચ વાર્‌ ભોજત અતે તે માટે વધારે આપવાનું કાંઈ નહિ” ! તેનાં મા 
વચન સાંભળી મને આશ્ચર્ય લાગ્યું નહિ, 





--4 -ૂ.“.-----*ન-----ઝ--------------૦. - ----૦----૦--ન્‍નક---- -:-- કટ પનતગાન 


% -મા સાંજના ભોજનની તથા આગળ આવી ગયલા સવાર- 
ના ભોજનની વાનીઓનાં નામ એજ કારણથી મૂકી દીધાંછે. માંસ ખા- 
નારાને તેઓના અથે લખવાથી કાંઈક સમજાય પણ ગોમાંસ ત્મને સુવ- 
રનું માંસ વરેનટનારાને ખધી વાની ગમે તેવી નથી અને માંસાહાર્‌ 
નહિ કરનારાને તો એ વાંચતાં કંટાળે આવે. મુલીગાટાની, વર્મીસીલી, 
ફીલેટ એવ્‌ બીફ, આલા કાંસેસ, વીલ સઆઉવેન્ટ આવ લોખ્સ્ટર્‌ જુભાદિ 
નેયાથી માત્ર સમજાય,--ભાષાન્તર્‌ કત્તા,  . જક 


પુ જગતકવાસ.* 


ત્યાજ રાત્રે સ્મમે ઉન્મત્ત થયલા પવનના છેવાડાના ભાગમાં પેઠા, 
મતે ૫૩૦ માણુસો। સમુદ્ર ઉપરે મમત્યંત પીડા કેમ પામે તે ઝટ જાણ્યું, 
સા વહાણમાં ગજવેલના રેલ (પાટા) પુષ્કળ ભર્યાછે. લોઢાનો વેપારી 
હોવાથી પ્રથમ એ બિના જાણી હં ખુશી થયો, પણુ રાત યૂરી થયા 
પહેલાં મ ચાહું કે એ લોઢું “સાર્મીટિઃમત” ને તળીએ છે તેને બદલે 
ખાણુને તળીએ હોત તો વધારે ઠીક પડત. તેખોના જડભારને લોધે 
ત્માગનબોટ ધડીઓખાળના લંગરની પેંઠેૅ રોલવા લાગી અને તેથી ઊંઘવું 
ત્મશડય થઈ પડયુ'. માખી રાત જગી મૅ બેઠા ખેડા ચોપડી વાંચી. 
ખીજે દિવસે સવારના ભોજન સમે વૂર્‌ા ખેતૃતીમત્માંશ ઉતારૂએ ઉપર 
ખેતી માઠી અસરે થયલ! માલૂમ પડી. મારી દીકરી તેઓમાં હતી. 
આ ઝુલવું ૨૧ મી, ૨ર મી ત્મને ૨૩ મી સુધી વધારે ઓધું નરી 
રહયું; પણુ ર૪ મીએ સ્મમે મોઢા લાષ્રાડોર પ્રવાહમાં પેદા તમને તેથી 
ખધાને સુખ થયું, ઉષ્ણુતામાનસીસીમાં (થર્મીમિટરમાં) પારે ૪૨૫૨ 
ઉત, ત્મતે તેથી હષે પામી સર્વે પોતાતા ગરમ કપડાં ખાળવા મંક્યાન 
ગ્રીન્લાંડતા હિમ્ય પર્વતોપર્‌થી શીતળ પવન ન્નેર્‌માં પાધરે। સમાવતો હતો. 
મમા મોટો લાષ્રાડોર પ્રવાહ શીતસાગરેમાંથી કલાકે ખે માઈલને વૈેમે 
ગમેક સરખા વહેછે, અને તેના ઉપર્‌ તરતા હિમર્‌ાશ (હિમપવત) સ્માટ્‌- 
' લાંતિકમાં સ્‍્માવેછે તેનાં દર્શન કર્‌વાતે સર્વ કોઈ તમાતુર હતા,તથાપિ એન 
"કૃ દેખાયો નહિ; પણુ બીજી સવારે મતે કપ્નાતે કહ્યું ક રાતમાં ખેલ આઈ- 
લસ્નેટમાં થઇતે જત મોટા બણ તેતી નજરે પડ્યા હતા. 

હવે અમે આટ્લાંટિકમાંથી નીકળો સૈંઠ લારેન્સના અખાતમાં 
ઝોલ્લા ખાદએછીએ. લાખ્ાડોર્‌થી કોવત વધારે તેવો પવન નેર્‌ માં વાયછે, 
તડકો સારે પડ્યોછે ત્મને ઝાઝમાં સર્વે સુખી સ્મતે ખુશી છે. સફરમાં 
પહેલીજવારે સજે ત્મમે વ્હેલોને ૪ુંકતી નનેઇએ છીએ.એવામાં એક ઉડતા 
પૂણુ થાકેલો શકરો આવી સહડોના દોરડા ઉપર ખેઠો, અમે હેજી ૪" 
મીન નજરે પડે તેટલાથી ધણા વધારે ત્મંતરે હતા. તેતે સહુ જેવા 
લાગ્યા ત્મતે ખલાસીખોા તેને પકડવાને દોર્‌ડાપર્‌ ચડ્યા, પણ એક ડો- 
લપર્‌થી બીજા પોલપર્‌ ઉડાઉડ કરી કોધ્તતે હાથ આવ્યો તહિ. ત્રણુ ચાર 
કલાક થાક ખાઈ પાછલે પોહારે ખએેકાએક તે ભૂમિ ભણી ઉડ્ડી રયો 
મતે ફરીતે ત્મમારા દીઠામાં ત્મામ્યો નહિ, 


ભગતપ્રંવાસન# પડ 


માજે મધરાત સુધી વાંચવામાં રોકાઈ સૂતા પહેલાં તાજી હવા 
લેવાતે તુતક ઉપર્‌ જઈ જેઉ'છું તો આશ્ખુ' ઉત્તર આકાશ “ઉત્તર્‌ ઉષઃ”ના 
(ઉત્તર અર્ણુના)પ્રકાશથી ઝળાંઝળાં થઇ રેહેલુંકે,ઉત્તરે્ધવભણીના પ્રવાસના 
મંથોમાં ઉત્તર ઉષ:વિષે ધણીવાર્‌ મેં વાંચેલું, પણુ હવણા તેને ખરેખર 
હું મારી નજરે નેઉ'છું, એની શૈભા અવર્ણુનીય છે. ત્મહીં પણ એ સં- 
ઘૂર્ણુ કોઈ વેળાજ દેખાયછે. મેધધનુષ્યના નેવી તેની તેજસ્વી કમાન 
ખેક ક્ષિતિજથી બીજી ક્ષિતિજ પર્યેત વળેલી હતી. ખેની નીચેનું મ્ખાકાશુ 
રૂશનાઈ જેવું કાળું હતું; માત્ર એક તારો તેમાં તજરે પડતો હતો, 
ત્મતે તેપર્‌થી જણાયું, કૈ તેની ઉપર જેમ આકાશ નિમળ હતું તેમ 
નીચેનું પણુ હતું. એ મેહેરાબનો પટ પહોળો, ઘણો પ્રદીતત અને ઘૂણેં 
સમર્યીદ હતો સ્મતે તેમાંથી વરાળ જેવી દીસતી જ્યોતોનાં ગુચ્છા વળતાં 
વાદળાં તથા પ્રકાશના સ્‍્મણીઆળા લાલા નીકળ્યા હતા. એ ભાલા લઃ 
ગભગ અઆાકાશમાં શિરેબિ દુ પર્યેત પ્હોંચ્યા હતા. શય સુદર દેખખાવનું 
તેજ કૂતેમતા ચંદ્રમા જેટલું હતું, તને હું નથી ધારતો કે દહાડે કે 
રાત્રે મે એથી વધારે મુ'દર્‌ આકાશ બાળ્યું હશે. 


૨૬ મી તારીખે હવાની હાલત ૬ુઃ ખકારક થઈ. સ્માખા દિવ- 
સ વરસાદ વરસ્યો, *્મને આટ્લાંટિકમાંથી સીધાં ચાલ્યાં સ્‍્માવતાં મોન્ન' 
અખાત ભણી ઉછાળા મારતાં જતાં હતાં. રાત્રે નડી ધુમસ પડી, 
સગખે।ટની ગતિનો વેમ અધો થઈ ગયો, ત્મતે વરાળયંત્રની સીસોટીઓ- 
એ ઊંધતે નસાડી મૂકી, પરતુ ૨૭ મૌતી સવારે શાંત જળમાં મ્મમે 
પ્રવેશ કર્યો. વાયુ સુખદાયક થયા અને ગાસ્પીના કિનારાથી ત્રણ ચાર્‌ 
માઈલને અ'તરે ચાલવું અમારૂં વહાણ સેટલારેન્સ નદીના મુખમાં પેડું. 


કેટલાક ઉતાર્ઓની વિનતતિપરેથી મેં તાજે પાછલે પોહો રે દારૂ 
પૌવાથી થતી હા'ત વિષે ભાષણુ કર્યું. એજ।માંતા ધણાક ટીટોટલર્‌ 
(દારૂ નહિ પીતાર્‌। ) હતા. થોડાંક વર્ષી થયાં *્મા સુધારો ઉતાવળે 
મ્માગળ વધ્યાોછે તેનો નવે! પુરવા *્મા ઝાઝ ઉપર્‌ નેવામાં આવેછે. 
_ાનન્રી સ્વભાવનો ભ્મતે સમ્ય ઝૃહસ્ષ્ર નામે મી, હીટનત એમાં મુખ્ય 
ભેડારીનું કામ કરેછે. તેણે વાત કરતાં મતે કહ્યું કે ગયાં દશ વરસોમાં 
પહેલા વર્ગતા ખેસાર્ખોની દાર્‌ પીવાની 'ેવમાં અસાધારણુ રડાર 


ટ જગતપ્રવાસ, 


થયોછે. ૧૮૭૮ ની સાલનો ચોપડો કહાડી એક ખએેપમાં ૧૨૦ પાણુંડનો 
જલદ દર્‌ ખપ્યાની નોધ તેણે મતે દશાવી, અને તે ખરીદ કરનારા 
પહેલા વગેના ૪૫ ઉતારૂખઓ હતા. આ એપમાં ૧૦૫ ખેસાર્એ ૩૦ 
પાણંડ દારૂ ઉપર ખરેચશે નહિ. જેઓએ કાનાડાના વતની છે તેઓમાંના 
લગભગ ત્મધા દા૬્‌ નહિ પીનારા છે, અને જેમણે દાર તજ્યો નયી ” 
તેઓમાંતા થોડાજ જમવાની ન્નેડે લેછે. માત્ર તેર «ણુ દ્રાક્ષનો દાર 
(વાઇન) કૈ અન્નનો દારૂ (બીઅર) પીગેછે (ચ બંતે પ્રકારના મદિરામાં 
નિશી ખોછો હોયછે), અતે તેઓ ઇત્રેજ છે. મધ્યમ (બીન્ન) વગના 
અને છેલ્લા (ત્રોજ1) વગના ૩તારૂએ।માંતા ષૂરા ખર્ધેઅધે દારૂ સમૂળમોા 
તનન્યાછે; એયી વધારે પણુ એઇછા નહિ, 

ખલાસી લોકનાં નખબાપાં છોકરાંને પાળવાનો લિવપલબંદર્‌માં આમશ્ર- 
મ છે તેની મદદને અર્થ આજ સાંજે ગાયત તમાશ્ઞ કરવામાં આવ્યો 
અતે તેમાં નાણાની સારી રકમ ભેગી થઈ. એ ધમોશ્રમ બહુ ઉપયોગી 
તમને વખાણુવા જગ છે. એમાં ૭૫૦ નબાપાં છોકરાંને ઉછેરવામાં આ- 
વેછે તેમાંતાં ધણાંતા બાપ સમમેરિકામાં માલ સ્મતે ખેસાર્ઓતે લેઈ 
«તારાં ત્મતે ત્યાંથી લાવનારા વહાણો સ્માટ્લાંટિકમાં જેખમાયલાં 
તેઓમાંના ડૂબી સુવેલા ખારવા હંતા, એ વગને માટે નખાપાં છોકરાંના 
અમ॥શ્રમતી જેટલી ગરજ છે. તેટલી ખીજ કોઈ વગને સારૂ નથી. સોળ 
વ્ષીપર્‌ સ્માશ્રમ સ્થપાયા સારથી આજ સુધીમાં ૪૦૦૦૦(ચાળીશ હજાર) 
ખલાસીઓ સમુદ્રમાં રૂખી મરી ગયા અતે ખીન્ન ૨૭૦૦૦ પર્‌ ખંદરેમાં 
મરણુ પામ્યા. એમ દરિયામાં વહાગોનો નાશ થવાથી દરવર્સે પોતાના 
ર૫૦૦ખારવા ડબી જાયછે તેમ છતાં સમુદ્ર એડનાર બ્રિટિશ પ્રજા નબળાં 
વહાણેાને ફરતાં મ્મટકાવવાનો . કાયદે! કરતી તથી તે તેને લાજ લગાડેછે. 
મી. જેસફ મષેમ્બલેન સમા બાબત જે કાયરો મજર કરાવવાની કોશીશ 
કરેછે તે મજર થાય તોજ મ્મા ભયંકર પ્રાણુધાત થતો અટકે, પણુ 
હજી લગી તેનો યત્ન પાર પડ્યો નથી. ગાયન તથા બીજ તમાશાઓથી 
મોટી રકમ એ આશ્રમને વાસ્તે બૈગી થાયછે, તથા આઢ્લાંટિકપર્‌ . 
સફર કરનારી આગખોટોમાં પ્રતિ રવિવારે ધમંદાનની પેટીમાં જે ન્યાવેછે 
તે- મંણુ એજ આશ્રમને આપવામાં આવેછે. 


કે. -# 


જગત પ્રવાસ, છ 


જે છોકરાએ મીસ માકફર્સત જેડે જયછે તેઓને કાનડાના ખેડુતે! 
દત્તપુત્ર કરી લેશે. મતે આ કામ ખહુ ગમેછે. ભીખ માગતારાં છોકરાંને એ 
ખઈ પોતાની સંભાળમાં લેતી નથી, પણુ જેગયઓ ગુતહેમાર બાળકોની ઉ- 
ઘોગશાળામાં મોકલવા જેવી હાલતમાં આવવાની તેઆરીમાં છે તેઓને બન 
ચાવી લેછે, એ વાસ્તવિક દયાળુ બાઈની સાથે વહાણુપર જે છોકરાએ છે 
તેઓમાંતા ખે ત્રણુતી વાતે! નમૂના પ્રમાણે કડુંછું. 


મેમાં એક છોકરો નામે ચં, ૧. છે તે દરા વ્ષીપર કોઈ ભાંયરા- 
માંથી લંડન શહેરના એક મીશનરીને જક્યો હતે; તે વેળા તેનું વવ યાર 
વરસો[નું હતું, અને તેનાં માબાપ કે બીજા' સગાંવહાલાં કે ઓળખીતાની 
ભાળ લાગી નહિ. “ઇસ્લિગ્ટન બોયસ હોમઇ નામે નિરાશ્રિત છોકરાએ” 
ને પાળવાની ધમશાળામાં તેને મૂડયે? હવડાં એને વિષે એવે। રિપોટે થયોછે 
% તે ભલે। છોકરો છે અતે કાનડામાં જઈ વસવાને તે યોગ્ય અને ખુશી છે. 


સી. ડી. ગંદવાડમાં રવડતે તમાયે અને છાકટા બાપને છોકરો હતો. 
તે બાપ તેને માર મારી ભૂખે મારતે।. માડી દશામાં પડેલા છોકરાઓને 
પાળવાનો વિચેષ્ટરમાં આશ્રમ છે તેમાં તેને લેઈ જવામાં આનો હતે. 
હવડાં તેનું વવ પ'દર વર્ષીતું છે અને કાનડામાં ખેડુતનો છોકરો થઈ ખેડવા, 
વાવવા, અને લણુવા જાયછે. એ તીત્ર ખુદ્ધિનાો હોશીઆર છોકરો છે. સારી 
અવસ્થા પામવાની આશા રાખે છે અતે સારે।। નીવડી તે પામશે એવે 
દેખાયછે. આ ઝાઝમાં સુડતાળીશ તર્ણ! છે તેઓમાં બાર એવા છે, તેએ 
માંતા 'ટલાકનતા બાપ ભરી ગયાછે અતે મા નીકળી ગઈછે, અને કેન 
ટલાકનાં મા ને ખાપ ખેહુ ગુજરી ગયાં છે, પણુ તેથી એ છોકરાઓને તો 
કાયદો થયે। છે. 


ઈ* ફ* એ તેજસ્વી ચપળ ૬શ વરસની છેડી છે. વહાણુથી અને વન 
હાણુમાંતા બધાયી તે આન'દ પામીછે, અને છેલ્લા વર્ગેના ખેસારઓનું ૨* 
મકડુછે, મૈ તેને પૂછયું કે તારી ઓરડી કવી છે યારે તેણું જવાબ દીધો કે 
“મઝાની છે, સાખુની આખા પેટી મતે એકલીતે સૂવાને મળીછે, ”' મે।જ- 
મઝાની તેતી મોટામાં મોટી ધારણા તેને મત એમ પાર પડી હતી. પહેન 
લાં તે સાખુતી પેટી ઉપર સૂતી હરે તે! તેની નનેડે બીજા છોકરાં પણુ 
સૂતાં હયે, તેતો બાપ ૬રીઆષથાં ડ્બી સુવા દતો અતે નહારી મા તેને 


મ્યૃક જગત પ્રાસ 


અધી ભૂખે મારલી."એ ઉમરે તેતું કાઠું હોવું જુએ તેથી અધું ઇતું. 

છ. હ. જે છેકરાને કોઈ જગામાં શેલી તેનાં માબાપ ગુમ થઈ 
ગયાં* કોઈ દયાળુ શજ્જતને જડવાથી તેણે તેનું રક્ષણુ કર્ડુ. તેના પાડે” 
શમાં રહેનારી એક સન્નારીએ તેતે કાનડામાં જવાતો ખરચ આપ્યો છે. 

ઓરમાન (સાવકા) ખાપને અને એરમાત માતે હાથે કમકમાટ આવે 
એવા દુઃખથી પીડાતાંતે મુકત કરી સ્‍્માણ્‌લાં એવાં ધણાં છોકરાં એમાં છે; 
નિધન માબાપ છેકરાં ધણાં હોવાથી તેએાતું ગુજરાત ચલાવી શકે નહિં 
તેમણે મીસ માકફર્સતતે રાજી ખુશીથી દત્તક આપેલાં એવાં પણુ કેટલાંક છે, 
અને કેટભાંકતે, માબાપ વિતાનાં નિરાધાર છોકરાંઓને પાળવાતા આન 
શ્રમમાંથી, આણ્યાંછે, 


એ છોકરાંએમાં તેઓની પૂર્વતી માઠી અવસ્થા, અને ભૂડા સમાગમ 
થી જે દુચુણા આવેલા તેઓને મીસ સાકફર્સના ધુગ્લાંડતા અને કાનડાના 
ધમાશ્રયોમાં 'માયાળુ અને યોગ્ય વર્ષણુકથી ખની શકે તેટલા દૂર કરવામાં 
આવેછે, થો છેોકરાંએને નિયમમાં રાખતારા ઉપરીઓ આશગખેટના ડોલ* 
વાથી થલી પીડામાં હોવાથી તેએ ઉપર પૂર્ણ દેખરેખ રાખી શકતા નહિ 
તેમ છતાં એ છોકરાં બહુ સારી રીતે વર્તેછે એ તેમને થોડા વખતમાં આન 
પેલી બહુ વખાણુવા જેગ તરબીમત દશાવેછે. સકળ ઉતાફઓ તેમને રોજ 
સાબાશી આપેછ, 


આજ સુધીમાં બધું મળીતે ખરી દયાળુ મીસ માકફર્સનતે આવાં રખડન 
તાં, રઝળતાં, દુખીઆરૉં, ચારહજરે ચારસો અનાથ કૉકરાંને ફાનડામાં 
ઉવોગે લગાડવાતે આષ્યાંછે. એમ બચાન્યાં ન હોત તે। તેઓમાંતો દરૈક 
જણુ ચોરાદિક અપરાધ કરનારા માણુસોમાં કે ભીખ માગતારાઓમાં 
ભળ્યો હોત, આ વાસ્તવિક દયાળુ બાઇતા ફેડા કૃયનું ફળ સંતોષકારક 
નિવડયુંછેઃ તેઓમાંના અઢીહજર ફાનડામાં ખેતી કરેછે. તેએ ખેડુતોના 
ચાકર નથી પણુ દત્તક કરી લીધેલા છોકરા છે. છોકરાં વિતાતા માણુસોએ 
 પાંથસેને ખેળે લીધાંછે; બીશ્ન પાંચસે દુકાનદારે વગેરેને યાં વાણાતર 
' શ્હાક્ે; બસે ઉપરાંત પરણી રડે! સૈસાર્‌ ત્રલાવેછે. એટલાં બધાંમાંથી”“કટન 
' હાંક મરી નય તેમાં નવાઈ નથી; પણુ માત્ર સાતજ વાટ ઉઠેચાંછે, તેએ 
' ટલાં વદી ગમાં ઝે મુનાહ કરી 'કમાં પડપાંછે. સાં સુધરી "કાંઈ ઉથોગે 


જમત મ્રવાસ. ૧૨ 


કદાપિ લાગે ખરાં, પણુ તેમ થવાતો સંભવ ઝાઝો તધી, 


આ માયાળુ અતે વાસ્તવિક ખીસ્તી સંતારી સાથે એક કલાક વાત 
કરવાથી આવું સારૂં પરિણામ થાય એમાં નવાઈ નથી એમ જણાશી, 
લંડનમાંનાં ગરીબ નિરાશ્રિત છોકરાંને પરદેશમાં લેઈ જઇને વસાવવાં એ 
મીસ માકરફર્સનના સાત્વિક ભવતે। માત્ર એક ખનાવ છે (અયાત્‌ ખી”્ત' ધણાં 
સારાં કામ તેણે કર્યોછે,) અતે લંડન નગરના પૂવે ભાગતી ગાહી વસ્તીના 
લોકોમાં જે ખેદ અને પીડા તેના જેવામાં આવેછે તેમાંનાં કેટલાંકતે દૂર 
કરવાનો તેણું આ ઉપાય”કવયીછે, ત્રાસજનક સમાગમથી:આ ગરીબડાં બા 
ળકાતે આમ છૂટાં પાડવાથી તેઓ કાનડામાં પરસેશ્વરથી ખીતારા સિટિન 
ઝન થઈ વસેછે. (સિટિઝત કહેવાતું કારણુ એકે તેઓને ખીન્ન રહેવાસી- 
એની પેઠે રાજ ઉકેછે, તેશ્મો દાસ નથી.) તેઓમાંના કેટલાક સારી 
સ્થિતિએ પ્હાંચેછે, વીસથી વધારે તો ઉચે। ધધે। કરેછે, અતે અતિખુદ્ધિન 
માત અને તેજસ્વી પુરૂષો મારા જેવામાં આવાછે તેમાંતા એક આ 
વહાણુમાં અમારી નડે છે, એ મીશનરીનું (ધમપ્રચારકનું) કામ કરવાને 
પરદેશ જયછે, અતે મીસ માકફ્સને દુરદશામાંથી મુકત કરેલા છોકરાએ 
માંતા ખેક છે, એ સંતારી ફાનડા દેશને જેટલો વાસ્તવિક કિતા કરેછે તેન 

ટલો બીજું કોઈ એક જણુ કરું નથી. 

ઇંગ્લાંડમાં બીજા દયાછુસન્જનોા માખાપ વિનાનાં નિરાશ્રિત છોકરાં- 
ની સભાળ લેછે તેઆ આ મહાત્માની દેખાદેખી કરેછે તેમાં આશ્ચર્ય તથી, 
એ સંતારીને અતે તેના સ્વદેશ હિતવધેક ક્રમેતે પરમેશ્વર આશીશ દો! 
જેએનતે ચોરે યવાતેો સંભવ છે એવા રવડતા છોકરા અતે જેએેતે વઠી 
જવાતો સંભવ છે એવી છોડીએ મળી કુલ પાંચ હશ્નર છોકરાંતે ઉગારી 
કાતડામાં સારી ખેતી કરતા પુરૂષો અને પરણી સુખી પત્તી અતે માતા ફન 
રવી એ મહા પુણ્યતું કામ છે એમાં સંદેહ તથી. 

હવડાં અમે સત લારેન્સતદીમાં હ'કારીએ છીએ તેવામાં એક રમુઝી 
ખતાવ બન્યો. કાતડામાં સરકારતે એવે કાયદો છે કે ગયાં સાત વર્ષમાં 
જેમણે ગૈશીતળા કઢાવ્યા ન હોય તેમને દેશમાં પેસવા દેવા નહિ, વચ- 
લા વર્ગના તથા છેલ વગના ઉતારૂઓના બાહુ આગમોટના ડાકટરે તપા 
સમા 'અને જેમણે થોડા 'જખતપર લૈયડ કડાવેલા તહિ તેમને કહ્યું કે તમે 


૧ર્‌ જગત મેવાસ# 


મારી પાસે કઢાવો ને જેએ નહિ કઢાવે તેમને કાં કે ઉતરવા ન દેતાં એક 
ખેટમાં પ'દર દિવસ લગી રાખશે અતે એે ડવારન્ટેનની એ મુદત પૂરી થયા 
પછી દેશમાં જવા દેશે. રુમારે ૪૮ માણુસોએે તેની કને શીતળા કડાન્યા; 
પણુ વેસ્લેયત નામે પંયતા પાદરીએ તથા એક બીજા આદમીએ પોતાના 
ભુજ દેખાડવાની ચોખી ના કહી. ત્યાજે રાતના બારપર એક કલાકે આ" 
રગ્યતા ખાતાતો અમલદાર્‌ અમારી આગખોટપર આનો. એ ડાડટરને 
મળવા મારે તે ખેતે જગાશ્યા, તેવું કહ્યું પણુ તેમણે માન્યું નહિ તેથી તેણે 
ડવારન્ટાઇનને થાણે તાર મૂડયો. તે થાણાના અમલદારે આવી અમારા 
વહાણુને અઢકાવ્યુંછે, તેણુ પેલા ખે હઠીલા માણુસોની પેટીઓને પોતાના 
મખવામાં મૂકાવી તે નનેઈ તેમણે બહુ ચુરસે। કર્યા તોપણુ હઠ છોડી. સીતન 
ળા કડાવા, તેમને શીતળા કડાવવા વિષે વેહેમ હોય એમ દીસતું ન હતું, 
પણુ પહેલા વગેના ઉતારૂઓને એ કાયદો લાગુ પાડવામાં નહતો આવતે 
તે માટે તેઆ સામા થયા હતા. એમતે વાંધો લેવાતું કારણુ મતે ધણું 
વાજખી લાગેછે. પ્રથમ એ કાયદો થયો તે વેળા કોધ્તે બાતલ ફર્યો નહુ- 
તા, પણુ જ્યારે માલૂમ પડયું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના એવા કાયદામાંથી ૫- 
હેલા વગના ખેસારૂઓતે છૂટા રાપ્યાછે અને તેથી તેઓ ડવેબેક ન આવતાં 
ન્યુયોફે જાયછે યારે કાનડાએ પણુ તેમ કર્યું, 


ચવેણું ખાધા કેડે થોડીવારે રૂપાળુ' કવેબેક નગર નજરે પડયું, અન 
મારી આ સફર આન'દકારી અતે ક્ષેમકુશળ હતી, મે આ પાંચમીવાર 
આટ્લાંટિક મહાસાગર ઓળ ગ્યો એ પાંચમાંનો આ પ્રવાસ સર્વથી વધારે 
સુખકર્‌ હતો. અમને સધળાને સામે કાંઠે ઉતાયો. ભૂમિ ઉપર ઉતરવાથી 
સર્વે ખુશી યયા અતે સહીસલામત પ્હોંચ્યાનો તાર ધેર મોકલવાતે તાર 
આરીમમાં દોડી ગયા. 
“ચ્૬4૦૭& -- 
મકરણુ ૨ જી. 
કવેબેકથી માત્રીલ. 
સરકારી દાકટરે ઉતાર્ઓને કાં કે ઉતારવાનો પરવાનો! આપ્યો કે તુર્ત 
કીનારે ઉતરી હું અને મારી પુત્રી નાવડીને આરે (ઓવારે) ગયાં, અમારી 
આગમેઢ ત્રણુ કલાક પછી નદીને ઉપલાણે માત્રીલ બ'દરે જવાને ઉપડ- 


જગત પવાસ* પ૩ 


વાની હતી, એત્રણુ કલાકમાં કવેબૅક શહેર જેટલું જેવાઈ શકે તેટલું નઈ 
લેવાનું અમે નકી કર્યું હતું. 

ઇંગ્રેજી મુલકમાં ભાડાની ગાડી હાંકનારો નાવડીશ્મે જવાને! માગ ન્‍ 
ણુવાતે દુકાનનું પાટીયું વાંચવાને કૂચ ખોલીમાં કહે તે અને તે પાટીઆ 
ઉપર “1113 9)” “0 10,” ત્મથ આ રસ્તો, એવી સાદી સૂચ- 
ના ઇગ્રેજ અને કેચ એ બતે ભાષાઓમાં લખેલી હોય એ ઉપહાસ્યજનન 
ક છે, તેમ છતાં મતે કહેવામાં આવ્યું કે નાવડી જેવે જહેર ઠેકાણે 
“20 1લાં,” એ શખ્દો ન લખ્યા હોય તો તહાળ બંડ ઉઠે. ખુલોન 
(10010૪10) જેવું ફ્રેંચ શહેર છે તેવું કેવેખેક પણુ છે, તથાપિ ફોકસ્ટોન 
(0011:281016) જેટલું બિટિશ રાજ્યગાદીને વફાદાર છે તેટલું કવેબેક 
પણ્‌ છે. અસલ નીચલા કાનડા પ્રાંતમાં વસનારા કૂચ લોકે પાતાતી ભાષા 
અતે પોતાતો ધમે એ બંતે સાચવી રાપ્યાંછે. એ ભાગતી ત્રણ ચવુધાશ 
વસ્તી ઝ્રેંચ ખોલી બોલનાર રેમન કાથોલિક છે. શહેરતા ગઢ ઉપર ઇંગ્રેજી 
વાવટો ઉર્ડેછે, તથાપિ શેહેરમાં ક્રેચ ભાષા, કરંચ રૂઢિએ અને કેં ચ કાયદા 
યાલેછે. પ્રખ્યાત ફ્રેંચ વહાણુવટી ચારુને કેવેબેકતી શોધ કરી, તેમાં 
વસ્તી આણી, કિલ્ષો ચણાવ્યો, વેપારતું થાણું કર્યું અતે એક દેવલ ખાંધ્યું, 
હાલતું કેવેબેક એમાંના છેલ્લા ત્રણુનો વધારે માત્ર છે. ૩૫૦ જટ ઉ'ચા ડુ'ગ- 
રતે ઓથે રહેલા “જમીનના ફાંઢા ઉપર એ નગર છે. ચાર્લસ નામે નદી તેનું 
જમીત ભણીથી રક્ષણુ કરેછે. ડુ'ગરને મથાળે કિલ્લો છે, અને તેની ચોમેર 
ગદીએઓ અને ખુરન્ને છે તેઓ પરથી નતદીતા હરેક ભાગપર તોપના ગોળા 
પ્હાંચી શકે તેમ છે. એ સવે મળીતે એવો ગઢ બન્યોછે કે નને તે ઉપર 
અવોચીન તોપો ગોઠવવામાં આવે તો તે જતી શકાય નહિ, અને કાનડામાં 
પ્રવેશ કર્વાતો એ મોરચે! હરકોઈ શત્રુની મોકલેલી નૌકાસેનાને ખાળી 
શકે, હાલ «ટે તોપો એ ગઢ ઉપર છે તેએ અસલના વારાતી અને ઉપયોગ 
કરવામાં આવતી નથી તેવી છે, ભારમાં આશરે છ કે સાત ટનની માત્ર 
ત્રણુ આમસ્્રો'મ  તોપે। છે. ગઈ સાલમાં આગ લાગી હતી તેમાં ન બગડતાં 
ખચીછે, એક નાની તોપ પડેલીછે તે ઉપર કોતરેલુંછે કે “બંકર્સહીલના સૈ- 
ગ્રામમાં જીતેલી,” ખ્રિટિશ પ્રનતી આ તાતીસી બડાઈ મારૅલી જેઈ યાં- 
ક્રોઓ મશ્કરીમાં કહેછે કે “વાર્‌ તમારી કતે તોપ છે તો તે ડું'શર પણુ હરે 


૧૪ જમત. પ્રવાસ, 
એમ અમે અટકળ કરીએ છીએ; 

કૅવેબેકથી વધારે રમણીય દેખાવડાં નગ રે દુતીઆમાં યોડાંજ છે, સંત 
લાશેન્સ નદીતે ઉપલાણે' અમારી આગખેોટ ચાલી તેવારે ઉચે।' કિજ્લો અને 
તેની આસપાસના નાના ગઢો, અને તેઓના રહક્ષણુમાં સંતાયલું વિચિત્ર 
કચ વસ્તીવાળુ' શહેર એ સવના જ'ખુડી રંગના દેખાવની સામે સુંદર 
તેજરવી સૂયાસ્ત દૃદ્ટિએ પડતો હતે, અને સંધ્યાકાળ પૂરો થવાથી અ'ધારૂં 
થવા લાગ્યું: તેમ ધરે માંતા અને રેસ્તાએ।માંતા દીવાના ઝગઝગાટ દીસવા 
લાગ્યા. આ મતોહર્‌ દગ્વિષય રચના સહેલથી ભૂલાય તેવી નથી, ફવેબેકતી 
પડતી થઇછે. દશ વરસેપર ઇગ્રેજી લોઢાના ખરીદદારોની શોધને સારૂ હું 
આવ્યો દતે સારે વેપારીની નજરે ન્નેતાં ઉદાસી દેખાયું હતું, અને હવણાં 
તેના વેપાર બનરમાં અમે ધર્યા તેવારે વધારે ઉદાસી દીઠું. ઇમારતી લાન 
કડાના વેપારતા મેટા મયક તરીકે તેની શ્રેઇતા હતી તે એણે હજી જાળવી 
રાખીછે; પરતુ રેલવેખાની, મોટી જાળતું મધ્યસ્થળ મૌત્રીલ બંદર થયુંછે, 
અને તે માલ એ રેલવેએની વાઢે વધારે વધારે યાં આવી વહાણુ ગ- 
હવા માંક્યોછે તેથી ધઉના વેપારની પેઠે ઇમારતી લાકડાંના વેપાર પણુ 
ખાપડા ધરડા કેવેબેકેતે તજી એ ઉપલાણેતા બંદરમાં જઈ વસશે, 

ર૮ મી આગસ્ટ, રવિવારતે વાણેવાયે અમે કેવેબેકયી ઉપલાણું પચા- 
શ માછ્લપર સંત લારેન્સના પોહેળા ૫૩ ઉપર્‌ આવા. ફાનડાનો મોરો 
ધોરી ર્રતો તથા દુતીઆમાં મોઢામાં મોટા મીઠા પાણીના જયાને સાગરમાં 
વહી જવાતો માર્ગ એ નદી છે. સુપીરિયર, હુરોન, એરી, મિચિગાન, આ 
ન્ઢાફિયો, નેપિગોન,અને ચામ્પ્લ્ાન, નામે મીઠો જળના મોટા વિશાળ ભૂ" 
મધ્ય સસુદ્રોના તથા તેએ ઉપરાંત બીજા સેંકડો નાતાં સરોવરોના પાણી 
ગે નદીની વાટે ફેવેબેક ગઢ આગળ યઈ આટલાન્ટિકમાં જાયછે. આ મહા 
નદીમાં ચાર લાખ ચોરસ ભૂમિ ઉપરનું પાણી આવેછે, અને પૃથ્વી ઉપર્‌ 
જેટલું મીઠું પાણી છે તેના અધા ભાગથી વધારે એમાં છે. એતી લંબાઈ ખે 


% જે મુલક હાલ યુતાણ્ટેડ સ્ટેટ.તામે મોડું જબરૂં સ્વતંત્ર રાજ્ય છે. તે 
પૂ્વૈ બ્રિટિશ રાજાને તાખે હતો તેનાથી છૂટવાતે વિમહ થયો તેમાંના મેક 
સંપ્રાષ એ ડુગ૨ આગળ થયે! હતે, તે તે હાલ યુનાઇટેડ સ્ફેટસનતે તામે 
છે યારી એ નામ યુતાષ્ઠકેડ સ્ટેટ્સના રહેનારતે મજાકમાં આપેછે. ભાસ કર 


જગત પ્રવાસ# શહ 


હજાર માઇલથી વધારે છે, સમતે એવું મુખ્ય બંદર મૉંટ્રીલ ખારા માણીથી 
દાઢસેો માઇક દૂર છે. સુપીરિયર સરોવરપર્‌ દર્યાથી બારસે માઇલને અન 
તરે પોર્ટેઆરથેર નામે બદર છે. તેતે આ નદીની સાથે વેલ્ષાંડ નામે નેહેરથી 
નેડયુંછે. ત્રણુ ડોલવાળાં વહાણો પ'દરસેં કે બે હજર ટત ધઉ' ભરી એ 
બદરથી ઉપડી એ તેહેરેની વારે "સત લારેન્મ નદીમાં આવેછે. અને' તેરમાં 
યઈ આટઢ્લાંટિકમાં હંકારી લિવપલ અથવા ખારો બંદરે તે માલને ઉતા રેછે. 


કેબેકથી મૌટ્રિલ સુધીમાં સંત લારેન્સની પાહોળાઈ એકથી ત્રણુ 
માઇલછે,પહેલાઆવેલાજંચ વસતારાઓના વ'શજેની ગાહી વસ્તી એબંને કાંઠે 
છે, પ્રવેક ગામને મધ્ય ભાગે શોભાયમાન રમત કાથેલિક દેવળ છે, એે 
દેવલેનાં પત્રાનાં છાપરાં અને અણીયાળાં શિખરે પ્રભાતના તડકામાં ચ- 
ળકી રહ્યાંછે. એ ગામોના લોકો ધણા નિધન છે,અને તેવા હોવાતું કારણુ 
તેમતી જમીનના વિભાગો કરી નાખવાતો ધારો છે,* આયલોન્ડના ધણા 
ભાગોમાં જેવો એ બાખત ધારે છે તેના જેવો એ છે. કાનડાના પ્રેચ લોક 
રીઢા અતે કરકસરથી સંસાર યલાવનાર છે; લાકડાના વેપારનો મોરા આધાર 
તેમતા જુવાનીઆના બળ ઉપર છે, અર્થાત્‌. વતમાંથી ઇમારતી લાકડા 
કાપી લાવનારા તેઓ છે. એ માણુસોની કુવાડો વાપરવાની તરેઠ જેઈ મી. 
ગ્લાડસ્ટત વિસ્મય પામે અને અદેખાઈ કરે. 


પાછલા પોહેરનતા ત્રણ કલાકને શુમારે નદીના નીચા કાંઠાથી ઉ'ચા- 
ણુમાં ભાઉંઢરાયલ નામે ડુંગરના ઝાડોવાળાં શિખરો દેખાવા લાગ્યાં, અને 
દેવાલયોથી ભરપૂર એવા મૉંટ્રીલ નગરની ઝાંખી કરવાને ઉતારૂઓતી 
ભીંડ તુતકતી કરપર થવા લાગી. નદીના છેહ્યા વાંકતી પ્રદક્ષિણા કરીએ 
છીએ તેવામાં પત્થરતા શેભીતા ઓવારા (આર), તેઓને પડખે લંબાણુન 
માં એક માઇલ પર્યત આવી રહેલાં સકડો અણીયાળાં શિખરો અને ધ્ુમ- 
રાવાળી ભન-વખારો અતે એ સર્વ માઉંટરાયલતા બદામી મિશ્ચ લીલા 
*'ગમાં નણે મૂકાયલાં હોય એવે સુંદર દેખાવ દૃછિએ પદ્વો. એક કલાક 


* આપણા દેશમાં પણુ એવા ધારાથી એવી ખરાબી યણ ને 
થાયછે. બા, ક. * 

શ્ર મી. 3 ઝ્લાડસ્ટન કસરતતે મારે ઝુવાડૈ ઝાડે કાધૈછે તેના સંબંધમાં 
થયા લખ્યુંછે, ભા* ક. 


કૃછી.. જગત પવાસ 


નહિ થયે! એટલામાં એલ્રત નામે ડકા કતે અમારી આગખોટ લ'ગર 
કરેછે. બ્રિટિશ એમ. પી. (ષિટિશ પાર્લેમેટતો મેમ્બર ) જકાતી માલ 
સંતાડી દાણુ ચોરી કરે એવો શક આણુવાની સભ્ય નાકેદારે ના પાડી.” 
(મી. કેતની* પેટીએ તપાસવાને ઉધડાવી નહિ.) હોટેલતા ગાડામાં અમાન 
રો (મી. કેન અને તેની દીકરીને) સામાન મૂકાયો, અને લાજ લગાડે 
તેવે ખરાબ બાંધેલે રસ્તે અથડાતા કૂટાતા વિન્ડસર હોઠેલમાં જઈ ઉતયો. 
ગે ઉતારો આઠંસે એરડાવાળોે આરસનેો સેહેલ છે. એ મેહેલમાં રહેવાના 
અને જમવાના પ્રતિ દિવસના સાડાસત્તર શિલીંગ લેછે. ઉપલા વગના ઝૃહસ્થોને 
નનેઇએ તેવો રાચરચીલો (કૂનિચર) એ ઓરડાઓમાંછે, અને જમવાનું 
પણ્‌ તેજ પ્રમાણેછે. હોટેલ વાળાની વતૈણુક વિષે અમારે તો કાંઈ ફ્રીઆ- 
દ કરવાનું કારણુ નથી, (તેની વર્તણુક મી. કેન જેડે સૈતોષકારેક હતી) હાટે” 
લતા હેડકલાર્કે મારૂં નામ વાંચી મતે પુછયું કે આપ બ્રિટિશ પાલૅમેટના 
મેમ્બરછે? મૈ એ મૃદુ આરોપ સ્વીકાયા, ઉતાર્ઓમાં ભિન્ન ભિન્ન વગેના 
માણુસો હતા તેથી આની અસર શી થાયછે તેની વાટ હું ભયક'પથી જેવા 
લાગ્યો. શું મતે ઉતારે નહિ આપે, કે કેઈ કાતરીઆમાં રાખશે? પણુ એ 
બીક ખોટી પડી. ભભકાદાર એવાનમાં તેડી જવાથી મને ઘણે હર્ષ થયે. 
એને લગતા ખે મોઢા સુવાના ઓરડાછે અને ન્મેડે નાહાવાની સારી એર- 
ડીએછે* મે વાંધો લીધો કે આવા ઠાઠંમાઠંના ખરચ મારી શક્તિ ઉપરાંત 
છે, પણ તુરત સભયતાથી મને જણાવવામાં આવ્યુ કે આ શોભાયમાન 
એરડાઓના સંબ'ધમાં તમે “વિન્ડસ હોટેલના માલિકના મેમાનછો”. 


સોમવાર, ૧૯મી આગસ્ટ--લાચીન નામે ખુશનુંમા ગામછે યાં જવાને 
આગગાડી સવારે ૭. ૪૫ ઉપડેછે તેમાં બેસવાને અમે વહેલા ઉઠંચા. લા- 
ચીન રાપિડસ નામે ધરાળ કે ઉતાવળા વહેણુમાં સેંત લારેન્સ નદીની 
વાટે આવતા થઈ શકે મારે પાણીને રોકવા સાર્‌ કેટલીક પાળા ખાંધીછે. એ 
પાળાના મથક ઉપર એ ગામછે, અતે યાંથી આગબેોટમાં ' ખેસીને તે પ્ર 
પ્યાત વહેણમાં ઉતરાયછે. પ્રાતઃકાળે સૂયોદયની શોભા સુરમ્ય હતી. દીનકુન 
રતા તાપ હિમતા સ્પર્ષથી મંદ થયો હતો. નદી અતે તેના શક્ષમય 
સુંદર કાંઠાએએ તથા દીપાએ ઝાકળતો પાતળા ખુરખાો એહયો હતો, 





% આ પ્રવાસતુ વણુંનકતી, ભા. કં 


#ગતપ્રવાસ* મહ 


વૃદ્દ વણું્સૈકર ઉ ન્ડિયને (જેના ખાપ યુરેોપી અને મા પ્રન્ડિયન એવા 
ધ્ન્ડિયને) સુકાન ઝાલી આગખેો।ટને નદીના વિશાળ પટ ઉપર માર્ગ દશૉન્યો. 
એ પટ ધોધની ઉપલીમેર્‌ પર્યત ફ્ેલાયલે છે. પાછલા કાળમાં શોધ કરવા 
આવનાર જેકેસ કાટિઅર નામે નાવિકે કલ્પના કરી હતી ક આ મીઠો 
દરિયો છે, અને એને ઓળંગવાની હિમ્મત કરૂં તો ચીનમાં ઉતર; એને 
કિનારે ઉભે! રહી જે વેળા તે ખોલ્યો કે “ તે ચોન, તે ચીત” તે વેળા 
તેના સ્વમ્રામાંચએ નહતું કે જે સ્થળે તે ઉભો હતો તેપર થઈ ૩૫૦ વષો 
પછી કાનડા--પાસિકિક્ર રેલેવે જશે, અને યુરોપથી આવેલા પ્રવાસીઓને 
તથા ટપાલને પાંચ અઠંવાડીઆતા ટુંકા વખતમાં ચીન પ્હાંચાડશે. થોડો 
વખત આગળ ચાલતાં નદીતો પોહોળેા પટ સાંકડો થઈ આસરે ખે મા- 
ઇલને। થયો, અને આગખોટના ઉતાવળા વેગે જણાવ્યું કે અમે લાચીન 
વમળ પ્રવાહતી સમીપ આવવા લાગ્યા છીએ. ધે, ધે, ધો કરતા ધરાળમાં 
આગખોટ કુદી પડી તે વેળા તેનો વેગ ભયકર થયે. તુતકની કોરે ઉભા 
રહી નેતાં લાગ્યું કે વહેણુના ભાગ કરનારા જખરા ખડકોની જડે અથ- 
ડાઈ આગખેોઢટતા કકડા થતા કોઇથી અટકાવી શકાય તેમ નથી; પરતુ 
કુશળ સુકાનીએ મોટામાં મોટા ખે ખડકોની વચ્ચેના ધરાળમાં હકારી, 
અને એક મિનિટમાં આગખોટ શાંત જળમાં ચાલવા લાગી, ખોટની ખા- 
જુએ સાથે લગભગ સ્પરા કરે એટલા ખધા એકએકતી નજક એ ખે 
“ખડકો હતા, સવારના તડકામાં ચળકતું મેટલ નગર દેખાવા લાગ્યું 


આ આનન્દકારી અને પૂરા ખે કલાક પણ પ્હાચી નહિ એવી નાની 
સફરના મનેોર'જકપણુ।માં લાચીન વમળ પ્રવાહને મથાળે આવેલા ટોલ્લા- 
એ પર્‌ રહેલા ભવ્ય પૂલે વધારો કયો. એ સેતુવડે કાનેડાનો પાસિફિક 
"રેલેવે સેટ લારેન્સ નદીતે એઓળ'ગે છે. એ મુલકના પશ્ચિમ ભાગતો વેપાર 
એ રેલવેની મારફતે સેંઠ ન અને હાલિફાક્સ તથા ન્યુ ઇંગ્લાંડના 
સંસ્થાનો સાથે ચાલેછે. સ્કાટ્લાંડના ટે બ્રીજ ( ટે નદીના પુલ ) ના જેવી 
રચના આ સેતુની છે. એની તળે અમૂા।રી આગખોટ એટલી ત્વરાથી હ- 
કારી ગઈ કે ઝીણા કામપર્‌ નજર ન ઠંરતાં મેં જે પુલે! જેયાછે તે સર્વમાં 
આ હલકામાં હલકે અને સુંદર્‌માં સુંદર પુલ છે એવી છાપ માત્ર મારા 


મનપર પડી? 


કૃટ જગતપ્રવાસ* 


દુની ખમાં સવીત્તમ પુલે છે તેઓમાંના ખે માટ્ીલની પાસે છે. એક 
ઉપર કલ્રો તે, અતે ખીનને કાનતાડા પાસિકિક ન્નૅડે હરીફાઈ કરનાર વ 
ધારે જૂને ગ્રાંડ ટક રેલવેતો છે. એ પ્રખ્યાત સેતુ નલાકાર છે અને તેનું 
નામ વિક્ટોરિયા ઢયુખ્યુલર બ્રિજ છે. સને ૧૮૧૦માં પ્રિન્સ ઓવ વેલ્સે 
તેને ખુલ્લો કરવાની ક્રિયા કરી હતી.નીચલા ફાનડાને યુનાઇટેડ સ્ટેટસની સાથે 
ન્નેડેછે; અને શીયાળાના છ માસ પર્યત સેંઢલારેન્સ નદીની વાટે સૌટીલનો 
વેપાર અને વહેવાર બરકૃને લીધે બંધ પડેછે યારે તે પુલની વાટે ચાલુ 
રહેછે. આ છક કરી નાખે તેવા સ્મતિ મૌટા સેતુને બાંધવામાં ૧,ર૦,૦૦૦૩૦ 
પાઉ'ડતો ખરચ થયે હતો. એતે ર૬ થાંભલાનો આધાર છે, અતે મધ્ય 
ભાગે નદીની સપાટીથી આશરે ૬૦ છટ ઉચો! છે. એની લંબાઈ ત્રણુ હ- 
નર્‌ વારથી વધારે છે, એમાં ત્રીસ લાખ ધન છુટ ચણતર કામ છે, અને 
આઠ છર ટનથી વધારે લોઢું છે. સંત લારેન્સ નદીથી ગ્રાંડ ટૂંક રેલવે- 
ના ખે ભાગ થાયછે તેને એ સાંધેછે. એ નદીની બતે ખાજુએ આવેલા એ 
રેલવેની લખાઈ ખાવીસૅહ માધલિ છે.% 
--ગ્હે ત્ર કે 
પ્રજરળ જે તુ. 
૫૭૦ 
ટોરૉઢો અને નાયગરા. 
૩૧મી આગસ્ટ, મ'ગળવારની સવારે, ફાનેડીઅન પાસિફિક રેલવે" 
ની નેવી વાટે ઢો રઢો જવાતે મૌટીલથી અમે ઉપડ્યા, આછી વસ્તીવાળા 
કાંઈક સુંદર અને સરોવરો તથા વહેનળાઓથી ભરપૂર મુલકમાં થઈ એ 
રેલવે જયછે. ૩૮૦ માઇલતા પ્રવાસમાં માત્ર ખે નગરો આવ્યાં--એક 
પથે નગર એ સારી ખેતીવાળા મા મુખ્ય કસ્ખો છે, અને એમાં ધણા 
આઈરિશ લેકે આવીને વસ્યા છે; બીજું પીટરખરો નમર ઓઢોનાખી 
નદી ઉપર છે, અહિ' એ નંરીસો ળા (ઢાળ) નવ માઈલે ૧૫૦ ખટ છે 
તેથી તેના પ્રવાહના વેગવડે ધટીઓ તથા કર્વતે। યાલેછે. ખાર કલાકની. 


“----------- -૨*--- 





%#* આ પ્રકરણુના બાકીના ભાગમાં કાનડામાં પરબંદરથી આવતાં 
કાપડ તથા લોઢાના ધાટ ઉપર ભારે હાંસલ થોડાં વરસથી લેવામાં આવેછે 
તેથી કાનડાના ભેકને થતા તુકસાત વિષેનું લખાણુ છે, તે , સાધારણુ વાં* 
થનારને માટે કઠણુ અતે અર્સિક હોવાથી છોડી દીધું છે, 


જગતપ્રવાસ. ૧૯ 


મુસાફરીને અ'તે ખે પ્રાંતની મોટી રાજધાની ઓંઢોરિઓ કે ઢો સઢોમાં 
અમે પ્હૉંચ્યા, રેલવેની ગાડીના જે ઓરડામાં અમે ખેઠા હતા તે ભવ્ય 
એવાન હોવાથી અમે આ પ્રવાસમાં સુખ પામ્યા. એ એવાનમાં મોટા 
હાથાવાળી મોટી ખુરશીઓ તથા ખસેડી શકાય તેવી ટેબલે! હતી, તથા 
તાપની ત્રડતુતા પ્રવાસમાં સર્વીત્તમ મોજનું સાધન જેધઇએ એટલું શીતળ 
જળ અને સારૂં પ્ર્ષાલન પત્ર છે તેચ્યો એમાં હતાં. માગમાં અમને બપે।ર- 
ના ચવેણાને સમયે ખાવાતું સરસ મળ્યું. અતે ચા પાઈ તે પણુ મારી 
હતી. કાનેડિયન પાસિક્કિ રેલવેના આ ભાગપર રિક્રેસ્મેંટ ર્‌ મોમાં (વીસીન 
એમાં) જે ખાવાપીવાનું મળેછે તેની ટીપમાં કોઈ નનતના દારૂનું નામ ન 
હંતું તે જેઈ હું રા જી યથે, દારૂથી દ્ર રહેવાના મત પ્રમાણે એ વીસી" 
એ ચાલેછે. 


કાનડામાં સોથી વધારે આબાદ અને ઇંશ્રેજ લોકની વસ્તી જેમાં 
વધારે એવું શહેર યેરોન્ટૉ છે. એ માટે તેમાં વસનારાએ ગર્વ કરેછે 
તે વાજબી છે. એ મવ તેઓ ગુપ્ત રાખતા નથી. આ સફરમાં માર્‌ જેન 
વામાં આવ્યું કે તુતક ઉપર ફરનાર જે ને ખેસાર્‌ મગરેરે માલૂમ પડતો 
તે ઢોરોન્ઢો વાસી હતે, અતે તુતકની ખુરશી ઉપર ખેઠેલી જે જે મડમ 
વિદેશી ઉપર અનાદર અતે પ્રતિસારક દૃદિએ જેતી તે પણુ તેજ નગરની 
વતની હતી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું ખોસ્ટન નગર અને કાનડાનું ટોરોન્ટો શ 
હેર આ બાખતમાં સરખાં છે. ઢોરોન્ટો નિવાસીઓ એમ માનેછે કે વિદ્યા, 
કળા વગેરેનો સવ સુધારે। પોતાના નગર વિતા કાનડામાં બીજે કોઈ ડે” 
કાણે નથી. વળી યુર્‌।પમાં પ્રાચીન સુધારાના અવશેષ જડે, પણુ ટોરન્ટો 
નગરના ઝાંપાની બાઠાર ખરેખરો સુધારો વધારો હાલ કેઈ ઠેકાણે નથી. 
એ શહેરભાસીઓની ન્નેડે ન્ન્યારે જ્યારે મારે વાતચીત થયલી થારે મને 
પીબલ્સ ગામના માણુસતી કહાણી યાદ આવેલી “ મૅ લંડન જેયું, પારિસ 
નેયું, પણુ ખરેખરી મઝા તો પીબલ્સ જેવી કેથે નહિ ને.” 

પક્ષપાતને કેરે મૂકી કહી શકીએ કે ઢારાન્ટો દેખાવડું નગર છેઃ 
મેમાં પયાસ વર્ષે ઉપર્‌ દશ હજર માણુસની વસ્તી હતી તે વધીને હાલ 
ગ્મેક લાખથી વધારે થઈછે, એમાં શેભીતી ઈમારતે ધણી છે. રસ્તા પોહે- 


ળા અતે ર્‌ાળા છે, વિદ્યુત (ઇલેકદ્રિક) દીવા છે, પણુ અમેરિફાનાં બીન્ન 


નગરોની પેઠે રસ્તાની ફ્રશબધી ધિકારવા જગ છે. એન્ોરિયો સ રેવન 
રની ભણી આવેલો એનો આગલે ભાગ કેટલાક માધ્ક લાંખે અને શૈ 
ભાયમાન છે; લિડોથી જેવું વેનિસ દેખાયછે, લગભગ તેવું સૂયાસ્ત સમયે 
વાદળાં ન હોય નારે, સરેવર્‌પરથી એ દેખાયછે, અને આખા કાનડામાં 
કવેબેક વિનતા બીજું કોઈ શહેર એના જેવું મનોહર નથી. 

સાર્યજનિક બાગમાં યુનિવસિટોતું મોટું મકાન છે તે નામત ધાટનું 
છે, ઈ. સઃ ૧૮૮૬માં ફેનિઅન લોકના દુષ્ટ હુમલાની સામે વઢતાં રણુમાં 
પડેલા વિઘા થિઓને। કીતિસ્તુપ પણ એ બાગમાં છે. જે રાન્ન્યમાં લોકને 
ઘણુા।માં ધણી છૂટ છે તેના આતિથ્યતો માઠો ઉપયોગ કરનારા આરઈર્શિ 
દુરાત્માના નહિં સજન પામેલા અપરાધોમાંનો એક અપરાધ એ હુમલે હતે. 
પાલેસંટતી ખેઠંકને માટે નવું મકાન બ'ધાયછે તેના પાયા માત્ર યણાઈ રઃ 
જ્વા છે, માટે તે કૈવું થશે તે હાલ કહી શકાય નહિ. એ મેહેલ તૈયાર્‌ થશે 
તેવારે આન્‍્ઢારિઓની પાલેસૅટ તેના સભાળથી સાચવેલા અધિકારોને 
અમલ તેમાં બીરાજી કરશે, અમે અહીંની નામેલ સ્કુલ (ત્રેનિંગ સ્કુલ) 
ને, એ પ્રાંતની પ્રારંભક કેળવણી આપનારી નિશાળોને માટે તેમાં શિ* 


ક્ષકોને ત્રેન કરવામાં આવેછે, એ શાળાના બ્રોઢ મ'દીરમાં વિદ્યા યખને 
કાજે બતી શકે તેટલી પ્રત્યેક લાભની ગોઠવણ કરી છે. 


શહેરના જુદા જુદા ભાગોમાં અમે કેટલીક કાલેને નઈ. એમાંની 
કેટલીક અમુક ખ્ીસ્તી પથોતી છે, અને કેટલીક સામાન્ય છે. એ સધળી 
યુનિવસિટી સાથે નનેડાયલી છે. આન્‍્ટારિઓની યુનિવશિટીની ગોઠવણુ 
ગવી છે કે તેમાં કાથોલિક અતે પ્રોટેસ્ટઢ સમ્પ્રદાયાના લોકના તરૂણોને 
કેળવણી ન્નેડે આપી શકાય. એ ગે।ઠંવગુ યશ પામી છે, અને હું ઈચ્છુંછું 
કે આપણી પુરાતન આફેસફોર્ડ અને ફેમ્બ્રીજતી યુનિવસિટીઓ એ ગે" 
ઠેવણુ સ્વીકારી તે પ્રમાણે વતે, ઓન્ટારિઓની યુનિવસિટીને હાથ ખે લાખ 
પાઉ'ડનું ફ'ડ છે, તથા સોળ હદ્તર પાઉ'ડતી વાર્ષિક ઉપજ છે. એમાં ભઃ 
ણેલા અઢારસેં ગ્રાજુએટો છે, અને હાલ ચારસે વિલા(થિએ અભ્યાસ 
કરેછે. એના સંમ્રહસ્ધાતમાં પ્રાણી વિધા, ખનિજ વિઘા, ભૂસ્તરેવિઘા, અને 
ભનુષ્યક્નતિ વિવેચન વિદ્યા સંબધી પ્રદર્શક પદાર્ષી બહુજ સારા છે. 

ટૉરેટોના મુખ્ય મહિમાઓમાંતો એક તેનાં પ્રાર્યતા મંદીરો છે. અમે” 
રિફા ખંડમાં ઉચામાં ઉ'ચા શિખરવાળુ' અને સવ કરતાં વધારે સોહામણા 


જગતપવાસ. ર૧ 


ધડીઆળવાળું દેવલ એ નગરમાં છે. સેથોડિસ્ટ પથનું એ મુખ્ય મંદીર 
તમમે નેચું; તેમાં ત્રણુ હનર માણુસો ઉપાસના કરવા ખેસી શકે એટલી 
“ગ્યા છે, અને તે ઉપરાંત ૬૦૦ આદ્દમી માય એવડેા વિદ્યાદિક વિષયો 
પર્‌ ભાષણોને માટે મોટો શણુગારેલો સભા મંડપ છે; રવિવારે ભણુવા 
આવનારાતે ખેસવાને સારૂ સરસ ઓરડાઓ, અને મુલાકાતને માટે 
સુંદર દિવાનખાનાં છે. પંથના બધી પ'ક્તિના માણુસોને ભેમા થવાને 
ખાસ ધારો અમેરિકામાં છે, તે પ્રમાણે એ દિવાનખાનાઓમાં એ 
મંદીરતેો ઉપદેશક આચાર્વ “ઈવનિ'ગપાર્ટીમાં” પોતાના પંથના તવ'ગર 
“અને ગરીબ સવને ખેોલાવે છે, અને તે સમયે દરજાનો ભેદ રાખવામાં 
આવતે નથી, સર્વને સમાન પ'ક્તિનાં ગણવામાં આવેછે. 

જહારટાથી સરોવર એળ ગી અમે નાએગરાનો ધોધ ન્નેવા ગયાં, 
અતે ત્રણ દિવસ યાં આનતન્દમાં કાઢયા, જે અવર્ણુનીય છે તેતું વર્ણુન 
કરવાના સૈકડો પ્રવાસીઓના પ્રયત્ો વાથે ગયાછે તેઓમાં મારાનતો ઉમેરો 
કરવાને હું ચાહાતો નથી. મૈ નાએગરાનાં ચિત્રો ન્નેયાંછે; મે નાગ્મેગરા 
વિષે કાવ્યો વાંચ્યાંછે, પણુ જે વાસ્તવિક છે તેને મળતું તેઓમાં નથી. ન્યુ 
ચોકે હેરલ્ડ નામે વર્તમાન પત્રવાળાએ કોઈ કવિને નાએગરાનું ખ્યાત ક- 
વિતામાં કરવાનું કામ સૉંપ્યું. તેની નડે શરત એવી હતી કે, તેનું વરુન 
ખીજ બધાના કરતાં સદા સર્વીત્તમ ગણાય એવું હોવું “જનેઇએ. માત્ર એ 
કાંવેનો યભ પ્રમાણિક હતો. નાએગરાના થડમાં કવિ ત્રણુ માસ રહલો. 
તેણે કવિતા ન્નૅડવા માંડી - 

“ તાએગરા ! નાગ્મેગરા ! 
તું ખરેખર લથડીઆં ખવડાવનાર છે | ?' 

એથી વધારે તે ન્નેડી શકયો! નહિં, અને ત્રણુ દહાડા કેડે તેનું મડદું 
ધોધ નીચેના વમળમાંથી જડયું. એ કવિ નનેડે સ્પધો કરવાની કોશીશ ન 
કરતાં આ ગ્ર'થ વાંચનારામાંતા જેમણે પૃથ્વીપરનતો આ ચઅમતાર જ્ેયે 
નથી, અને જેવા જવાનું નમને બની શકે તેમ ન હોય તેમને મારે જે 


વાસ્તવિક છે તેનો, કાંઈક અસ્પછ્ટ વિચાર, કાંઈક ઝાંખો પ્યાલ, તેઓના 
મનમાં આણુવાનો યત્ન કરૂંછું. 


નાએમરા નામે નદી વહેતી વહેતી સીધા ઉભા ખડકેને મથાળે 
_ભમાવેછે; ખડકોની ઉ'ચાઈ ૧૬૦ જુટ છે, અને ભાં નદીનો પટ અધા મા- 


ર્‌ર્‌ જગતપ્રવાસ# 


ઇલ છે. એ ઉ'યાઇથી એટલી પોહેળાઇમાં નદીનું પાણી નીચે ચારસે 
જઢ ઉ'ડા મોઢા ખાડમાં ઝંપલાવે છે, અને પુષ્કળ ફ્રીણુ ઉત્પન્ન કરેછે. એ 
ખાડમાંથી પાણી એકાદ માઇલ પર્યત ભમર્‌। કરતું, પણુ ઉછાળા વિતા 
વહેછે, અને પછી જબરી ખીણુમાં ધસેછે. એ સાંકડી ગલી માત્ર ત્રણુયેં 
છટ ચોડી છે, અને તેમાં કલાકે ત્રીસ માધ્ટ્તનને વેગે ભારે ગર્જના તથા 
૪્ીણુ સહિત ખે પડખે ઢાળવાળા ટેકરા રૂપે દોડૅછે, પાણીનો મધ્યભાગ બા- 
જાએથી ત્રીસ છુટ ઉચો! રહેછે. ખીણુને બીજે છેડે બહુ મોટો ગોળ અને 
સીધા ખડક્રોથી ધેરાયલે ખાડ છે તેમાં ધસીપડી મહા મોટા વમળ બનેછે 
તેમાં ચકરભમર કૂરી અતે ઔટોશ્યો સરે।વરમાં ભારે વેગથી નદી પ- 
વેશ કરેછે. સર ચાલેસ લાઈલેની ગણુતરી પ્રમાણે નાએગરાના ધોધમાં 
દરેક મીનિટે ૧;૫૦૦,૦૦૦,૦૦૦ (દોઢસો! કરે।$) ધનષઠટ પાણી પડેછે. આ 
અદભૂત જળ પપાતના વિકરાળ બળ અને ગૌરવની કાંઈક ઝાંખી કલ્પના 
વાંચતારના મનમાં એપરથી આવરે. 


દશ વર્ષીપર આ ધોધ ન્નેવા હું આનો હતો તે વેળા બતે કાંઠા 
સટારીઆએને હાથ હતા, અને જેવા જવાની જગ્યાના પ્રતેક ડગલાને 
માટે તેઓ એક એક ડાલર પડાવતા, અને મુસાફર બિચારો નાજએગરા 
ન્નેય તેની અગાઉ તેને ચાર કે પાંચ પાઉંડ ફીના આપવા પડતા. આ 
રાક્ષસો ખીજ રીતોથી પણુ પૈસા પેદા કરતા. અશ્વનાળર્પે પડતા ધોધને 
નિર્‌ખવાતું સ્વીત્તમ સ્થળ ખડકના મથાળાપર ન્ન્યાં હતું યાં જઈ ઉભા કે 
સામે રાખેલા મોટા પાટીશ્યા ઉપર નજર પડ્યા વિનતા રહેતી નહિ. તે 
ઉપર મોટા અક્ષરે લખ્યુ' હતું કે “ જેનિ'ગતી લિવર પિલ્સ ( કાળજાની 
ગોળીઓ ) નકી ત્મારામ કરેછે, દુ:ખવતી નથી, અને વ્યાધિશેધક છે. '' 
"ગાઢ આઈતલાંડ (બકરી ખેટ)પર પ્રત્યેક રમણીય દેખાવ જે સુંદર્‌ વૃક્ષોથી 
બન્યોછે તેઓને કોઇ દુજેતને ભાડે આપ્યાં હતાં, અતે તેણે દરેક થડ ઉ- 
પર્‌ રંગવડે જણાતવાને ચમકાવતાર બીના આલેખાવી હતી “કે “ગાગેલિંગ 
તેલ માણસ તે પરા ખેહુતે ગુણુકારી છે.” લુનાદ્દીપતા ચાર ખડકેપર 
“લાવેલનું કૃમી ચર્‌ણુ રામબાણુજ છે” એ શબ્દો ગાજી રહ્યા હતા, ત- 
થાપિ ખે કે ત્રણુ વર્ષીપર્‌ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના અને ફાનડાનાં સુજાણુ 
રાજ્યોએ નાયગરા નદીના બતે ક્િતારાતી ભૂમિ વેચાતી લેઈ એ બધા 


૦૪ગતપ્રવાસ?* ૨૩% 


સટોરીઆઓને અને ઉટ વેધોને યાંથી હાંકી કાઢયા. ધોધ જેવાની જગ્યાએ 
જવાના તમામ રસ્તા હવે ખુલ્ઢા છે. જેમ હવાનો શ્વાસ હરકોઈ મકત લેઈ 
શકેછે તેમજ યાં જઈ શકેછે. કિનારાપર, સધળાં મકાતેો તોડી પાડી, બંને 
પ્રજનઃ ખે બાગ બનાવ્યા છે. જેમાં મરેણુ થવાનો સંભવ છે એવાં નકામાં 
સાહસ કેટલાક મૂબા નાએગરા ધોધ ઉપર કરેછે, અને તે જેવા જવું 
એજ હેતુ કેટલાક મૂટઢોનો જ્રુખ્ય હોયછે. કોઈ કદાવર પણુ બેવકૂફ દેખાતા 
આદમીની આસપાસ, માનપૂર્વક તેને “નેતા ઉભેલાં માણુસો મૅ ન્યાં, 
પૂછવાથી તે લોકે કહયું કે એ ખફેલ્ઞોા નગરનો શરવીર છે. તે ગયે અઠવાડીએ 





નાએગરાના વમળ પ્રવાહ, 


નાના સુશેભીત હાડકાંના તળીઆમાં પૂરાઈ આ વમળ વહેણમાં પડી ખીજે છેડે 
નીકળ્યો હતો, આ અવિચારી સાહસમાં ચતુરાઇ જરાએ ન હતી, માલની 


ગાંસડી ખાંધી વહાણુને તળીએ મૂકેછે, તેમ તેને હોડકાંને તળીએ ખધીઆર પેન 


૨૪ જગતપષ્રવાસ. 


ઢી જેવું બતાવી તેમાં પૂર્યો હતો; તેમ છતાં કુડીબંધ લોકે, દુતીઆના 
સવેથી મોટા અદ્ભૂત દશન ભણી પીઠે કરી એ મૂર્ખ જુવાનને તાકોતાકી- 
ને ઉધાડે મુખે જેતા હતા. 


તાએગરા ન્નેવાતો જે કાળ વષમાં સવીત્તમ છે તે વેળા બફેલો, 
જૂ રૂ. રૂ ૧૨% જૂ જૂ જર કે. ૬ 
વેત્રોધ્ઠે, અને ઢૉશેન્ટાથી, તથા ચિકાગો અને ન્યુયૉકથી પણુ પુષ્કળ લોકે 
લાં આવેછે. તેએ નાએગરાનું અદ્ભુત સૌન્દર્ય નિરખવાતે આવતા નથી, 
પર'તુ વમળ પ્રવાહના ખડકોની ઉપર ત'ગ દોરડું બાંધી તે ઉપર કોઈ નટી 
નય કરેછે તે ભાળવાને આવેછે. 


અમે નાએએગર।પર દતા તેવારે સુભાગ્યે પુનેમ હતી. ચાન્ની રાત્રે તે 
વધારે ર્મણિક દેખાયછે. આ ચમત્કાર નિરખવાને હું આ ત્રીજવાર આવ્યો 
છું. પ્રતોક ફેરે મારી વધારે વધારે ખાતરી થઈ ગઇ કે જે જે સૃછિ શોભા 
પૃથ્વી ઉપર મૅ જેઈછે તે સવમાં નાએગરાને દેખાવ સંધાથી વધારે સું" 
દર અને મહા ભવ્ય છે. ઈ. સ. ૧૮૭૨માં મૅ એ જળ પ્રપાતને શીઆ- 
ળામાં નનૈયો હતે. કાનડામાં એ સાલમાં એટલી ખધી તાઢ પડી હતી કે 
તેટલી પાછળ કોઇ વરસમાં પડેલી કેધતે સાંભર્તી નહતી. ધોધ જે મોટા 
ખાડમાં પડતો હતે તેતું પાણી ઠૅરી ગયું હતું અતે ધોધની સન્મુખ જઈ 
શકાતું હતું. ધોધના ધેરા લીલા પાણીતે પડછે "ખાડનું સ્વચ્છ ધોળું હિમ 
અને કોરેપર બાઝેલા બરફના મોટા પાહાણા શૈભી રલ્યા હતા, ધોધને 
તળીએ હમેશ છાંટા ઉડેછે તે ખુશતુમા ખુરખા જેવા દેખાયછે. એ છાંટા 
ઉડતાં ઉડતાં ઠરી ગયા હતા અને તેઓએ કાંઠાપરતી સકળ વસ્તુ ખને-હહ્ષો, 
છોડવા, કહેરાતે-ઢાંકી દીધી હતી. એ હિમતું બતેલું નાજીક આવરણુ યાંના 
શીયાળાના તડકામાં ચોખી ચાંદીના જેવું ચળકતું દીસતું હતું. ધોધની આન 
ગળ પડૅલા એ છાંટાના બરફના બહુ મોટા રકુ બનેલા હતા. એમાંનો એક 
૧૨૦ જુટ ઉ'ચે। હતો! તે ઉપરે દું ચજ્યો, અને તેને મથાળેથી પ્રપાતોની 
અ'દરના ભાગો નઈ શડયેો. એ કેોધજવાર નઇ શકાય છે, નમને તેઓના 
દરોન હદયભેદક છે. પરતુ શિયાળા, વસંત અતે ઉતાળા એ ત્રણુ ત્રડતુ* 
એપમાં સ્પધા કરતી નાએગરાની શોભા વિષે મત આપવાની દું હિમ્મત 
ચલાવતો નથી. એ ત્રણ ત્રકતુએમાં મે તેતે ન્નેયોછે અને તેના વિસ્મય- 
કારક સૌદર્ય અતે ભયકર ગોરવથી અચરજ પામ્યોણું. 


જગતપરવાસ* રપ 


એટારિઓ અને એરી સરોવરોની વચ્ચે વેલાંડ નામે નહેર છે તેન 
વડે તેઓ નેડાયલાં છે. એ નહેરમાં પાણીના વેગને ખાળવાને પાળોવડે 
ખ'ડ કર્યા છે. તેઓને ન્નેવા જવાતે અમે અમારા નાએગરાપર રહેવાના 
ઠરાવેલા વખતમાંથી અધા દહાડો કાઢયો. એ નહેરવડે એક સરોવરમાંથી 
ખીનમાં વહાણા આવજા કરી શદ છે અને નાએગરાથી થતી અડચણુ 
દૂર થાયછે, આંઢારિઓથી ૩૦૦ %%ટ ઊંચી સપાટીપર અરી છે, વેલાંડ 
નહેરમાં ર૬ ખંડો એકએેકને જેડાયલાછે તેઓવડે એ ઉચાધએ વહાણુ 
ચડેછે, દરેક ખંડ ત્રણુસેથી વધારે ષ્ટ લાંખો અને ૪૫ જુટ પહેળે છે. 
ખે હજર્‌ ટત ભાર ઉપાડનાર અતે ૧૪ ૪ટઢ પાણીમાં તરી શકે એવાં 
ઝહાઝો એમાં હ'કારે છે, માલ લાધેલાં વહાણેનું હાંસલ દર ટને નવ પેન્સ 
છે, અને માલ વિતાનાને માટે ટને આઠ પેન્સ છે. ઉપર્‌ના ખ'ડપરથી નન 
જર્‌ કરતાં આ બહુ મોટા ચણતર કામતાં પગથીઆં ૬'ગરતી બાજુની 


આસપાસ વિ'ટાયલાં અને તેઓમાં ત્રણુ ડોલનાં વહાણો અરી સરોવર ભણી 
યડતાં કે આંઢારિઓ સરોવર તરક ઉતરતાં જઇ આશ્ચર્વ પામીએ છીએ. 
દુતીઆમાં સવૉત્તમ બાંધકામે। છે તેમાંનું એક આ છે એ અસંદેહ છે. એને 
ઇંગ્રેજમાં “લીક” કહેછે. દરેક ખડ તે એક લેક છે, અને દરેકમાં પેસવાને 
તથા દરેકમાંથી નીકળવાતે ઉવડતાં દેવાતાં દાર છે, 


એ સરેવરોની વાટે અનાજનો મોટો વેપાર ચાલેછે તેનું મથક માટન 
લ ખ'દરમાં આણવાને વેલાંડ નહેરતે માર્ગે તે બંદરમાં આવનાર અના" 
જપર ટોલ એટલે રાહદારી હાંસલ હતું તે ઘટાડી કાનડા સંસ્થાને ટને એક 
પેન્સ કર્યું અને યુનાસ્ટેડ સ્ટેટ્સતાં વડાણાોપર અસલ ટને નવ પેન્સ હતું 
તે જરી રાખ્યુ' તેમ છતાં યુનાષ્ટેડ જેટ્સનાં બંદરોએથી ચડેલું ધાત્ય 
તેજ રાજ્યનાં બીન્નં ખદરે।માં ઉતછું તે સને ૧૮૮૦માં ૪૭૦૦૦ ટન હતું 
તે વધતાં વધતાં ૧૮૮૬માં ૧,૫૧૦૦૦ ટન થયું, અને એ સ રેવરેપર બૈને 
રાજ્યોનાં ખ'દરો છે તેઓમાંથી માટીલમાં અનાજ આવતું તે વધ્યાને 
"કાણે ઉલડું ધટયું છે. કાનડામાં રેલ્વેએ વધ્યાછે તેથી એ ધટા રો થયોછે. 
અહીં અને ધગ્લાંડમાં જળમાર્ગના વેપારતે આસ્તે આસ્તે રેલ્વે બંધ 
પાડશે એમ દીસેછે, 


ડો જગતપ્રવાસ* 


સૌટ્રિલમાં કાનડાના ખે મોટા રેલ્વેઓથી--ગ્રાંડટંકયી અતે કાને- 
ડિઅત પાસિકિકથી--આવતું ધાન્ય હાલ નીચે પ્રમાણે દર્સાલ સતત 














વધ્યું છે. 
૧૮૮૨ ૧૮૮૩ ૧૮૮૪ ૧૮૮૫ ૧૮૮૬ 
ટન. ટન. ટન. ટન. ટન. 


૫૭૫,૦૦૦ ૪૯,૦૨૦ ૧૪૨;૦૦૦ ૧૬૧,૦૦૦ ૧૬%,૦૦૦ 
' સૈૅટ લારેન્સ નદીની નહેરોને રસ્તે માટ્રિલમાં નીચે પ્રમાણે અન્‍ 
ન19 આવ્યું- 











૧૮૮૨ ૧૮૮૩ ૧૮૮૪ ૧૮૮૫ ૧૮૮% 
ટેન, ટન, ટન, ટન.  ઢન# 


૨,૩૦,૦૦૦ ૨૬૩૦૦૦ ૧,૭૪,૦૦૦ ૧,૩૪૦૦૦ ર્‌,૭2૦૦૦ 

અમેરિકાના (એટલે યુનાધટેડ સ્ટેટ્સના) અનુભવથી પણુ સાખીત 
થાયછે કે એ કામમાં નહેરને રેલ્વે હરાવેછે, ગઈ સાલમાં ન્યુયાર્કની ન- 
હેરોની વારે ન્યુયાકે બ'દરમાં ૧૪,૪૦,૦૦૦ ટન અનાજ આવ્યું, અને 
તે વરસમાં ન્યુયાકેના રેલ્વેઓતે રસ્તે ૩૮,૦૦૩૦૦ટનથી વધારે અનાજ 
તે બંદરમાં આવ્યું. 

નાએગરાથો વૅલાંડ જતાં અને તાંથા પાછાં આવતાં અમે ધણાંક 
સારાં ખેતરો જેયાં તેઓના વડા તમને ફળ બાગોએ મસ આબાદી દશે! 
વી. આ પ્રાંત તેમાં થતાં ફળોને માટે પ્રખ્યાત છે. ન્યુટાઉન પિપીન અને 
અમસેરિકત એપલ નામે ફળો ઇગ્લાંડમાં બહુ ખપે છે તેઓ અહીં 
ઉતપન્ન થાય છે, 

૩ સેપ્તેમ્બખર શનીવારે નાગ્એગરા અને તેની સુંદર લીલાનાં છેલ્લાં 
દશન કરી નાખુશીથી તેએભણી પૂઠ ફેરવી, અને સેંઠ ઠામસ ગામની 
સમીપ મારા સગાનું ખેતર છે યાં રવીવાર ગાળવાને અમે ગયા, કાનડામાં 
સર્વીત્તમ ખેતીનો મુલક એ છે, યુન્યાકેથી ચિકાગો જનારી એકસપ્રેસ 
સ્રેન આવી તેમાં અમે ખેઠા અને તે ચાલવા માક્યા પછી થોડીવારમાં 
ગાર્ડે ગાડીમાં બૂમ પાડી કહ્યું “ હવે ધોધ દૃરશીન નામે સ્ટેશન આવશે લાં 
તાએંગરા જેવા દેવાને સ્રેન પાંચ મિનિટ થોભશે, ?' એ સાંભળી અમને 


જગતપ્રવાસ. રહ 


હસવું આવ્યું. પુષ્કળ અમેરિકનો જગતના આ સવથી મહાત યમતહારની 
આ રીતે ઝાંખી કરવાથી સંતોષ પામી ખુશી થાયછે. 
કાનડાના મધ્યમ સ્થિતિના ખેડુતની અવસ્થા કેવી છે તેનું ત્તાન કન 
દાસ મારે ગ્રથ વાંચનારામાંના કોઇને મનોરજક લાગશે, મારા સગા મી. 
એમરીનું ખેતર સીત્તેર એકરતું છે. એ નાના ખેતરની જમીન ધણી સારી 
છે. તેનું ધર એકલા લાકડાનું બાંધેલું મેડા વગરનું છે. તેમાં રસોડું, ભે।- 
જનશાળા, એવાન (બેઠકનો એરા) અને પાંચ સૂવાના ઓરડા હતા. ચા, 
ખાંડ, મીડું, મરી, ધાણા, જીરૂં વગેરે ગાંધીની દુકાનેથી મળતો માલ વે- 
ચાતો! લાવવે। પડતો, ખાકીનો બધો આહાર ખેતરમાંથી આખા ડુટુંબને 
ખરે માસ મળતે[. ખેતરમાં ધઉં, મકાઇ, વટાણુ્‌!, ધાસ, શાક અને ડળ 
ઉત્પન્ન થાયછે, દૂધ, મલાઇ, માંખણુ અને ઈડાંની ખોટ ન હતી. વખતે 
મરધડાં મળતાં, આખા વરસને માટે ત્રણ ડુકરના માંસને મીઠામાં આથી 
રાખવામાં આવેછે. ફાનડાના મધ્યમ પ'ક્તિના ખેડુતો ઉનાળાના ત્રણુ માન 
સમાં બહુ થોડું માંસ ખાય્‌છે, પણ જ્યારે બરફ વરસવા માંડેછે યારે 
ભુંડતા આથી રાખેલા માંસતી ન્નેડે ઘેટાનું “મતે બળદનું પણુ ખાયછે; 





એસેરીહાલ. 
ગ્રથક્તાએ પ'ડે ચિત્રેલા ઉપરથી. 
ખેતરતી નીપજમાંથી પોતાનાં કુડુંબતા તથા પોતાનાં ઢોરોના ખાવા- 


રટ જગતપ્રવાસ* 


ના ખપમાં આવતાં જે વધેછે તેતે તે વેચેછે, અને તેને સાંથ આપવાની 
નથી એટલે કપડાં, મસાલો તથા જે બીજાં પરેચૂરણુ જેધએે તે એ વે- 

ચાણુની ઉપજમાંથી આણી શકેછે. છોકરાંને કેળવણી મફત મળેછે, અને 
તેઓને રેજગારે લગાડવાતા લાગ સારા છે. મારા એ સગાને પાંચ દીકરા 
અને ખે દીકરીઓ છે. પશ્ચિમ'સંસ્થાનોમાં મોરી રેલ્વે કપની છે તેની 
નોકરી ખે ૬ીકરા સારે પગારે કરેછે. તેતી એક દીકરી પગ તે ક'પતીમાં 
લહીઆની નેકરી કરેછે અને તેને પણ સારે પગાર મળેછે. ત્રીન્ને દીકરો 
ક્રાનેડિઃચન પાસિકિ્ક રેલ્વે બંધાતો હતે! તેવારે તેમાં પ્લેટ મૂકવાના (પ્લે- 
ટલેયરના) કામપર્‌ ઉતે।. પગારનો ધણો ભાગ તેણે બચાવ્યો; અને પ્લેરો 


મૂકતો ચાલો તેમ પોતાને ખેતી કરવાને સાર્‌ ખેતર ખોળતેો। ગયે, વાયવ્ય 
પ્રાંતમાં કાલ્ગારી ગામની પાસે ૬૦૦ એકરતું ખેતરે તેને વેચાતું મળ્યુ” 


છે તે ખેડી સુખમાં રહેછે. એક દીકરી ઘે ધેર રહી માને મદદ કરેછે, અને 
ખેક દીકરો ખેતરતે લગતું કામ કરવામાં ખાપને સહાય કરેછે. તેના કનિઇ 
પુત્રનું વવ સોળ વ્ષીનું છે. પાડોશમાં ખે હજર માણુસની વસ્તીને। કસ્ખે 
છે યાંની હાપસ્કૂલમાં તે મફત ભણેછે ('ી કાંઈ આપવી પડતી નથી ). 
દ#ગ્લોડની મોટી હાઇસ્ફલોમાં કેળવણી આપવામાં આવેછે તેતી સમાન 
એ હાઈસ્કલમાં આપેછે. યુનિવ(સિટીમાં ભણેલા ચાર વિદ્દાનો તેમાં શિ- 
ટ્વકાો છે. એક ઓરડી તેણે પેલાને રહેવાને રાખીંછે તેનું મહીને છ શિલિ'ગ 
ભાડ આપેછે. સોમવારે સવારે ગાડીમાં ખેશી પોતાને ઘેરથી નિશાળે જય 
છે. શુક્રવારની સાંજ સૂધી પ્હાંચે એટલું જમવાનું નનેડે ઢોપલીમાં લેતે 
જાયછે. ૬ર અઠંવાડીગમે શની અને રવી એ ખે દિવસ રજ પડેછે માટે 
શુક્રવારે સાંજે ઘેર આવેછે. સંભવ છે કે તે થોડાં વરસે! કોણ નિશાળમાં શિ- 
ક્ષરકતી નોકરી કરી પગારમાંથી બચાવ કરી તેવડે ડાકટરતો કે વકીલને 
ધ'ધો શીખશે. ફાનડામાં હું જેમ વધારે નિરીક્ષા કરૂંછું તેમ મફત કેળવ- 
ણીતા અગણિત લાભ વિષે મારી વધારે ખાતરી યતી જાયછે. એથી હર- 
કાઇ ખુદ્ધિવાન તરૂણુ ગરીબ છાલતમાંથી રાન્ન્યમાં પોતાની મહેનતવડે હરકેઇ 
પદવીએ ચડી શકેછે, હું ધચ્છુંછડ કે આપણા દેશમાં પણુ એ પ્ર- 
માણે યાય. 

મારા એ સગાના ખાગમાં પાકેલાં એપલ્નનાં જેવાં મીઠાં સ્વાદિટ્ટ મેં 
પૂર્વે કદી ચાપ્યાં ન હતાં, આન્ટારિઓ અતે એરી સરોવરોતે બતે કાંડે 


જગતપ્રવાસ. રહ 


કળ ખાગતે યોગ્ય મોટો પ્રદેશ છે, તેતા સ્વીત્તમ ભાગમાં તેનું ખેતર છે. 
એપલ, જામફળ (જમરૂખ), સફરજન, તડબ્રુચ, ટેટી (ખડખુચાં), ચેસ્ટન 
અતે દાક્ષો એ મુલકમાં પુષ્કળ થાયછે. નાએગરાથી લન્ડન સધીના પ્રવા- 
સમાં અમે ખેડુતોના ખાગો પાકેલાં ફળોના સોનેરી રંગથી શેભી રહેલા 
દીઠો. દોઢ શિલિંગના ખે મણુ બહુ સારાં એપલ મળેછે, અને ઘણા ખેડુતો 
એ ફળને ઇૃગ્લાંડ મોકલવાનો વિશેષ ધધો કરેછે અતે તે કાજે તેમણે 
વખારે। બંધાવી છે. એ વેપાર વધતો! જાયછે તેનો પુરાવો નિકાસ પત્રકે 
દશાવેછે. ૧૮૭૪માં પચાસ હનર પીપ ચડ્યાં હતાં તે વધી ગઇ સાલમાં 
(૧૮૮૭માં) ત્રણ લાખ પીપ થયાં. કાતડામાં કેવાં ગળ્યાં મધ જેવાં ફળો 
થાયછે તે ઈંગ્લાંડમાં લોક જાણતા નથી, કેમકેસરવીત્તમ પ્રકારનાં ફળે 
માગમાં કોહી ન્તયછે તેથી યાં આણી શકાતાં નથી નાજાક અને થોડા 
વખતમાં બગઠી ન્નય તેવાં ફળોને રાખવાને આગમેટોામાં શીતળ ઓરડા 


બનાવવાની ધારણા થઇ છે તે પાર પડશૈ તો તેએને સારી હાલતમાં 
આર્ણી શકાશે. 


પમી સેપ્તેમ્બર સોમવારે, અમે અમારા સહારશીળ સગાને ઘેરથી 
લંડન જવા નીકળ્યા. એ નગરમાં ત્રીસ હકર માણુસ વસેછે* યાંતા સ્ટે- 
શન ઉપર અમારો એક ન્નનો મિત્ર મળ્યો. જમવાનો સમય થયાની અગાઉ 
તેણે અમને શહેરમાં 'ેરવ્યા. આ “ન તવુ” લંડન બની શકે તેટલું જૂના 
લંડતતું ત્મનુકરણુ કરેછે. કાનેહોલ, રીજંટસ્રીટ, પિફેડિલી, ભાન્ડેશીટા- 
દિક નામે જનના લંડનમાં રસ્તા છે તેજ નામના રસ્તા અહીં છે. અમારે 
' મિત્ર ેમ્સની ખીજ બાજુએ વેસ્ટસિન્સ્ટરમાં રહેછે; સન્યા આખી 
પણુ છે, તથાપિ અફસોસ ! નવા લંડનમાં તે દારૂનું પી્ું છે. 

વેસ્ટ્મિન્સ્ટરસાં સ્કાટ આકટ ચાલેછે, અને વેસ્ટસિન્સ્ટરખીમાં 
મિતાપાન પીડઠું છે, એટલે જેની મરજી હોય તે થોડું પીએ અને ના મરજી 
હોય તો ના પોચે, સ્કાઢ આડટતા એક વિલક્ષણુ પરિણામથી હું આ- 
શ્રયે પામ્યો. મારો ખેડૂત સગો અને આ લંડતનાસી દોસ્તે! સ્કાટ આડંઢ 
ન્ન્યાં ચાલેછે યાં રહેછે. બંનેને મઘને નહિ અડવાની પ્રતિત્તા લીધી નથી, 
તથાપિ એ કાયદો મ'જાર્‌ કરવાથી પોતાના પ્રાંતતા લોકોએ જે અભિ- 
પ્રાય દશાનો તેતે માન્ય આપી પોતાના મેમાનોની આગળ મદિરા મૂકતા 
નથી, અને પોતાના ધર્માંએ રાખતા તથી. જે દેશમાં હાલ હું પ્રવાસ 


3૦ જગતપ્રવાસ. 


કરૂછું તે મારા ભાળવામાં વધારે આવ્યા પછી સ્કાઢ આક્ટઢની તથા અહોંના 
વાયવ્યપ્રાંતતા મનાઈતા કાયદા વિષે લ'બાણથી લખવાની આશા રાખુ'છું. 

મ'ગળવાર તા, ૬ ટ્વી એ અમે ટોરોન્ઢોમાં રહ્યા. જૂના ભાઈખન્ધોને 
મળવામાં ધણાખરોા વખત ગયે. પ્રાંતનું પ્રદર્શન ખુલ્લું કરવા હોસ *એક- 
સેલેન્સી ધ ગવનેર જતરલ લાડે લાન્સ્ડાઉન પધાર્યા હતા તેથી નગરમાં 
ધામધમ થઈ રહી દતી. ફાનડામાં કેટલાક રાજકીય વિષયની ચચી 
તે વેળા ચાલતી હતી તે સંબંધી વાતચીત કરવાને મને લાર્ડ લાન્સ્ડાઉતે 
મળવા ખોલાવો હતો. એ મુલાકાતમાં મતોર'જક સંભાષણુ થયું. મારા 
જાના ઓળખીતા પ્રોફેસર ગોલ્ડ્વિન સ્મિથની સાથે અમે સાંજરે જમ્યા. 
યુતાધ્રેટેડ સ્દેટ્સતી જડે કાનડાને વેપાર સંબ'ધી એડય કરાવવા સંબધી 
ચયરચી ચલાવવામાં એ આગેવાન છે, કાનડામાં હાલ એ વિષયપર્‌ સવનાં 
મન ખહુ ઉસ્‍્કેરાયલાં છે. 

ખુધવાર, ર૭ મી સેપ્તેમ્ખર--સવારે સાડા દશા કલાકે અમે વિનિપેગ 
જવાતે ઢોશેન્ટોથી ઉપડ્યા. હુરોન સરોવરના જીઆર્જઅન અખાતમાં 
અવેન ખાડી છે યાં સુધી- ખુશનુમા મુલકમાં" થઈ અમે આગગાડી 
ગયાન અહિં અમે આલ્બઢો નાસે અઢારસેં ટનની વિશાળ આગખેોટપર 
ચડ્યા. સુપિરિઅર સરોવરને ઉત્તર કિનારે આથરે બંદરપર કાનેડિગમન 
રેલ્વેનું સ્ટેશન છે. આવેનથી એ ખદર લગી એ રેલ્વેના ઉતારૂઓને 
લેઈ જવાને માટેજ એ આગમખોટઢ ખાંધીછે, એ તમને એના ન્નેડાની 
આથાખાસ્કા નામે આગમોટ છે તે આટ્લાન્ટિકંપર હકારી સૌટ્લિબંદરે 
આવી. યાં તેએને ચીરી ખે ભાગ કરવી, એમાંતા દરેક ભાગને સરેવરે 
તથા વૅલાંડે નેહેરમાં બીજી આગખોટાો ધસડી લેઈ ગઈ, અને હેરે।નને 


કાંઠે તે ભાગોને પાછા સાંધી દીધા. અમે આગખોટેોમાં હતા તેવારે વાનું 
તોફાન થયું, અતે થોડા વખતમાં જણાયું કે ખારા પાણીમાં વહાણુના 


ડાલવાથી ઉલટી થાયછે, તથા ફેર આવેછે તેમ મીઠાં જળમાં પણુ થાયછે. 
જીઆર્છઅન અખાતને ઉપલાણે લાંબા દ1પકલ્પના એથામાં આગખેોટને 
હકારી, તોપણુ તેતે રાત્રે સુમારે દશ વાગતે હુરોન સરોવરપરનાં આ 
વાઝોડાનું પૂર્ણુ ખળ લાગ્યું, અતે ઉત્તર આટ્લાંટિકમાં એવા તે।ફ્‌ાનથી 
જેટલું ઝાહાઝ ડામાડોળ થાયછે તેટલું અહીં થયું. પરોઢીયુ' થતાં પવનનું 
નર્‌ ધીમું પડયું, અતે શાનિટોલિન ખેઢને એથે અમે શાંતિમાં ખૂબ 


જગતપ્રવાસ. ૩જૃ 


નાસ્તો કયી. થોડીવાર કેડે અમે સૅઢ સેરી નદીમાં પેઠા એની લ'ખાઈ 
આશરે ૪૦ માઈલ છે અને તે સુપિરિઅર તથા એરી સરોવરોને જેડેછે; 
એના કિનારા નીચા અને ભ્ક્ષોથી ભરપૂર છે. એ ઝાડોના બદલાતા રગાએ 
સૂચવ્યું કે ઉનાળા જવા લાગ્યો છે, એ નદીમાં હકારવાનો માર્ગ ખહુ 
વાંકોચુ'કો છે. ભયનાં સ્થળો દરોાવવાને ખેોયાં ધણાં મૂડયાંછે તોપણુ સુશ- 
'લી એટલી બધી છે કે રાત્રે કોઈ યાં હંકારતું નથી. મધ્યાન્હે સાઉલ્ટ 
સેંઠ મેરી નામે રમણિક ધોધ આત્યો. પા માઈલમાં આસરે અઢારે પીટના 
ઢાળમાં નાનાં મોજ કરેતો ખડકના પાત્રમાં તે વહેછે? એ ધોધ ચડવાને 
આગળ કલો તેવો એક સારે લૉક ખાંધ્યોછે. સુપિરિશ્વર સરોવરના 
દુલુથ બંદરથી ઉપડેલી મોટી ચાર ડોલની અને ૨૩૦૦ ટત ધહં લાધેલી 
આગખાટ એરી સરોવરના ખેલો બંદરે જતી હતી તે એ લૉકમાંથી 
ગઈ યાં લગી અમારે થોભવું પડયુ. તેની પછી અમે પેઠા અતે પંદર 
મીનિટમાં સુપિરિઅર સશેવરની સપાટીએ ચડ્યા એ લીક ૫૧૫ છૂટ લાં- 
ખ્‌! છે, ૮૦ છુટ પોહેળે છે, દાર ૬૦ »ુટ પોહોળું છે, ઊંડાઈ ૩૪ ઝુટ 
છ ઇચ છે, અને તરવાને ચોદ ૪ુટ ઊંડું પાણી ન્નેઇએ તેવાં મોટાં વહા 
ણે પણુ તેમાં હકારી શકેછે. એ લાકને કાંઠે રમણીય નાતના ખાગ ખના- 
વ્યાછે, સાઉલ્ટ સેટ સેરી ગામના લેકે યાં ફરવા અને મોજ કરવા આવેછે. 
તેઓમાંના ધણાએ અમને જતા ન્નેયા. 

અધા કલાકમાં અમે સુપિરિઅર સરોવરે પહોંચ્યા. પાછલે પોહેોરે 
તડકા પડવાથી સવ તેજેેમય થયું ઇતું. સરોવરનું જળ શાંત હતું. મૃગજળતાં 
કેટલાંક અદ્ભુત કાર્યો ઉતારૂઓને દ૬)સવા લાગ્યાં, ક્ષિતિજ પાસેના આ- 
કાશમાં દૂરના ઢાપુઓ અને વહાણો દેખાતાં હતાં, થોડીવારમાં મોટી 
સ્કરસ્ટીમરના ડોલે નજરે પડ્યા. એ છેલ્લો દેખાવ તો મૃગજળની અસર 
ન હતી. અમે સાંભળ્યું કે ગઈ રાતના તોફાનમાં ર્બેલી મંદભાગ્ય આગ- 
બોટના એ ડોલે! છે. એ ઝામમાંનાં સત્તર આદમી ૩&ખી ગયાં, રાતના 
દશ કલાકે અમે સવાની તૈયારી કરતા હતા તેવામાં ભારે વરસાદ તુટી 
પડ્યો; ગજેના ખબ થઈ અને મોટાં મોાજા' ઉછળી અમારી આગખોટને 
ધૃકા માર્‌વા લાગ્યાં; પણુ પ્રાંતઃકાળે સવે સમી ગયુ. રમણીય શીતળ 
પ્રભાત થયું; અતે સિલ્વર બેઢ અને થંડરક્રેપ તડકાથી ચળકી રલ્રા 
હતા તેઓને વટાવી અમે આગળ માલ્યા 


૩ર જગતપ્રવાસ. 





હે 
જ વાજ નિ '%' ટય કરી 
"5 ડું ન ન ન પ ક * ન ન કન ઈ” 7? કન 
જઇ. *.““.-. 'જ ઈ... -: & ન ફૂ “૧ન્હ કઃ ી! ડક ક ક 
“---ડ-ક-” --7: -વાન સ "રકન ઝક, 7“ ૧૫ # - # «૪... ૧૭ «ન શન” 
૧--- હૂ ટ. # ૧. ન . - સનદ્ત-ન” 
કનક - -- 


#-૧--- ક 


---- 


થંડરફેપ ( ગજતા ભૂશિર ) સુપિરિઃરર સરોવર, ગ્રંથફત્તાએ ચિત્રેલા ઉપરથી. 


પજરળ ૬9 ડિ 
વિનિપેગ. 

તા, હ મી સપ્તેમ્બરે,, શુક્રવારની સવારે દશ કલાકે અમારી ભલી 
આગખેોટ “અલ્બટીએ આથેર બંદરમાં ડક આગળ લંગર કર્યું, અને તે 
દિવસે બારપર બે વાગતે અમે પાસિક્િક રેલ્વેની એકસપ્રેસ ્રેતમાં સવાર 
થઈ પશ્ચિમ ભણી ચાલ્યા. એ રેલ્વેતી પાસે મોટાં નગરે બિલાઠીના ટોપની 
ઉગવાની ઝડપે બતેછે તેતો પહેલે અતુભવ અમને આ આથર બંદરમાં 
થયો, દશ વર્ષીતી પૂર્વે અહીં માત્ર વદાણેથી ઉતરવાની જગ્યા અતે એક 
ખે ઝુપડી હતી, સુપિરિમર સરોવરની ઉત્તરે આવેલા પ્રદેશના વેપારનું 
બૈદ્ર અહીંથી આઠ માધલિ ઉપર કાસિન્સ્તિકુઈ નામે નદોતા ઝુખ ઉપર 
ફોટ વિહિલયમ હતું. એ બંદરમાં વહાણોને લંગર કરવાનો વગ સારે હતો 
અતે ફાનેડિઅન રેલ્વેવાળા પોતાતો કોલ્સાનો ભંડાર હજ લાં રાખેછે 
તથા લકડ, લેહું વગેરે _ ભારે સામાન લાં એકઠો કરી ન્ન્યાં ખપ હોય 
યાં મોકલેછે. તથાપિ હવે આસપાસના મુલકના વેપારનો ધણા માલ 
આધેર બંદરપર આવેછે. થડર્ખે (ગજેના અખાત) ના કાઠાંતી તથા દ્રો- 
પોની ભૂમિમાં ખાણોાની શોધ કરનારા તેઓની ઉમેદમાં વીસમે હિસ્સે- 
એ પાર પડશ તો નગરને વધી જતાં વાર નહિ લાગે. એ તરફની જમો- 
નમાં ત્રાંખું, રૂપું, માંગાનીસ અને ચકમકલોહપાષાણુ છે એમાં સંદેહ 
નથી, એ ધન કેઈ કાળે હાથ આવશે અને આર્થર બંદર (પોર્ટ આથૅર) 
ની વસ્તી અને આખાદી વધશે. ગયાં ચાર્‌ પાંચ વરસોમાં સપ્ત ઉદ્ૉગ 
કરનારા ચારહજર સાહસિક માણસો અહીં વમ્યાંછે, અને તેમણે આ- 
સપાસની જમીન લેઈ ખેડવાનું કામ ત્વરાથી ચલાવવા માંડયું છે. શ્રમતું 
ફળ આપે એવા પ્રકારતી ભૂમિ છે, અને સેંટલારેન્સના વહાણુના વેપારનું 
મથક જ્યાં રેલ્વે સાથે ન્ેડાયલુંછે એવું તેનું સ્થળ છે તેથી એ જગ્યાની 
વૃદ્ધ થવાની અસાધારણ પ્રત્યાશા છે, 


“ગતપ્રેવાસ. ૩૩. 


' સુપોરિઅર સરોવરતા મથકના દેખાવનાં વખાણુ સાંભળ્યાં હતાં 
તે ખરાં નથી એવું યાં જઈ ન્નેવાથી જણાયું. થંડરફેપ (થંડરભુશીર) 
ઉભા ખડકેની હાર છે તેઓ સારા દેખાયછે, અને ઉંચાધઇમાં પણ ૮૦૦ થી 
૧૦૦૦ છુટ છે. પણુ બાકીતે પ્રદેશ ચપરો અને ઉદાસ છે. કાનડાના શિકા- 
રીઓને ધણેજ પસંદ પડતો મુલક નેપિગાન છે. આધેરબ'દરથી તે “કેટ- 
લેક છેટે હોવાથી અમારા ન્નેવામાં આવ્યો નહિ. એક મહીના લગી માછલાં 
પકડવામાં રેકાયલા કેટલાક માછીઓ પાછા જતા અમને મળ્યા. તુત 
રીતળા આવી ગયલા સીધીઓ હાય તેવા તે જણાતા ૯તા, પણુ તેઓ 
સોધી ન હતા. તેઓતા ચેહેરા એવા અજગ જેવા દૈખાવાતું કારણુ તો 
બીજાં હતું. ડાંસ અતે કાંહાતી માખીઓથી બચવાને જે ચેોપડચયું હતું તેથી 
તેઓ એવા દેખાતા હતા. તેપિગાનને કિનારે આવતાં વારને પ્રત્યેક જણ્‌ 
એક પ્રકારના મિશ્રણુનો લેપ પોતાના મુખતી ચામડી ઉપર કરેછે. એ 
મિશ્રણમાં કેલતાર, વગર ગળેલું પેત્રોલેઅમ અને પેપરમિન્ટ એ મુખ્ય 
ચીજને છે. ખે લેપ વખતે વખતે ફરીને કરેછે, અને પાછા જતાં પર્યત તેને 
ધોઈ નાંખવામાં આવતો નથી; ધેર ગયા કેઠે ચામઠીને પાછી ચોખી કરતાં 
ધણા કલાક લાગેછે. આ ઉપાયથી પણુ પૂરેપૂરું રક્ષણુ થતું નથી, કેમકે 
લેપમાં ફાટ પડેછે કે એક માઇલ સુધીનો દરેક મચ્છર, અતે દરેક માખ 
તે ફાટપર ધસેછે. 


આશરબંદર અને વિનિષેગ તગરની વચ્ચેના પ્રદેશમાં મતને રજત 
કરે એવું થોડું છે. તેતી ભૂમિ કસ વિતાની માટીના પાતળા પડવાળી, પત્ય- 
રાળી અને પીપ્લર અને તુચ્છ નાના સ્પ્રસનાં ઝાડવાંધી છવાયલી છે. પ્રન 
વાસીના લક્ષને આકર્ષે એવી સુંદર નિતર્યી વહેતાં પાણીવાળી ફાસિનિસ્ટિ- 
કવી નામે નદી માત્ર છે, આ લગભગ કુવારી નદીને ત્રેનમાંથી જોઈ મત્સ* 
ગ્રાહક મુસાફરને! જવ અદેખાઇથી પીડાયછે. એ નદીને તીરે એક એકાંત 
સ્ટેશન ઉપર ત્રેન થોડીવાર્‌ થેશન્ેછે. રેલવેના તે વિભાગની સંભાળ રાખનારાં 
થોડાં આદૃમીખ યાં રહેછે તેઆ વિનતા આસપાસ વીસ માઇલ પર્યત બીજી 
વસ્તી નથી. મૈ યાંના સ્ટેશન મારતરતે પૂછયું કે તમે કદી ગલ નાખોછેો 
કે નહિ? તેણે કહ્યું, હા, કોઈ કોઇવાર તેમ કરછું. મે પૂછયું કે બપોર પછી 
નીકળા તો જેટલાં માછલાં હાથ આવે? તેણે કલ્યું, જેમ ગળપણુને મસ 


જજ જગેતપ્રેવાસ? 


માખે। વળગેછે તેમ દ્રોટ મચ્છે ગલને વળગેછે. જે દું સારો દિવસ એ કામ 
કરૂં તો ૧૫૦ પ્રી ર૦૦ સુધી, વજનમાં શુમારે ૧૨૦ પાહડ માછલાં 
ઘેર્‌ લેઈ ન્નષ ! નદીના સામાન્ય દેખાવ ઉપરથી આ કહેવું કેવળે ખરૂં 
મનાય તેવું છે. 

ર1ત્રી વ્વેનની સુવાની ગાડીમાં ગાળી પ્રભાતે નવા વસેલા અને વૃદ્ધિ 
પામતા વિનિપેગ નગરમાં અમે પ્ણૉાંચ્યા. અમારી ગાડીમાં ૧૩ છોકર્‌ં 
હતાં તેઓપમાંનાં કેટલાંક ધાવણા હતાં. એે બાળકો થાકેલાં છતાં શાંત 
રહ્યાં નહાતાં તેથી અમને કોઇવાર થોડી અતે કેોધ્વાર વધારે પીડા થતી 
હતી. માનિટોબા પ્રાંતતું મુખ્ય શહેર વિનિષેગ છે. કાનડા રાજ્યના વાયવ્ય 
કોણુના મુલકમાં પ્રવાસ કરવામાં ફાતેડિઅત પાસિફિકરેલવેએ કેટલે 
ચમહારી 'ફેરકારે કયોછે તે ૧૮૮૭ માં ઢોસેત્ટાથો વિનિપેમ સુધીતા અન 
મારા પ્રવાસની ન્નેડે ૧૮૭૦ માં લાડે વોલ્મલેએ તાની કરજ સહિત 
એજ ખે સ્મળોની વચ્ચે કુચ કરી હતી તેના મુકાળલાપરધી «ણાય છે. 
અમને જે મુસાફરી કરવાને પીસ્તાળીસ કલાક લાગ્યા તેજ મુસાફરી કર- 
વાને તેને પંચાણું દિવસ લાગ્યા હતા, 

વિનિષેગમાં લેલાન્ડ હાઉસ નામે મુખ્ય હોટેલ છે તેમાં ઉતારે। 
કરી નિહૃત્ત યઇ, એ નગરમાં મી. ૨, અ. ખાફર નામે અમારે કોઈ 
ખાળખીતોા હતો તેને મળવા ગયા. એ યાં સરકારી નોકરીમાં સારા સમન 
ધિકારપર છે. ચવેણાનતા સમય પછી તે ખે ધે$ાની ગાડીમાં અમને તેડવા 
આવન, તેની ન્તેડે અમે આખા શહેરમાં અને પરામાં ફરી વળ્યા. ૧૮૭૦ 
માં માત્ર બસે માખુસાની વસ્તી હતી અને ન્ત્‌ની હુડસન બે કંપનીના 
તેપારનું ફોઢેગારી નામે બદર હતું તેતી આસપાસ ઝુંપડાંમાં તે રહેતી હતી. 
ખે વરસમાં લુધ્સ રીલ નામે પુરૂષની સરદારી નીચે કેચમાંથી ઉત્પ 
થયલી વર્ણસંકર નનતતી વસ્તીએ ખંડ મયાવ્યું હતું તેના મથકને માટે 
એ સ્થળ અવાચીન ઇધતિણાસમાં પ્રખ્યાત છે. ૧૮૭૫ માં વિનિપેગમાં પાંચ 
હજારની વસ્તી થઈ, ૧૮૭૬ માં યાં રેલ્વે જઈ પ્હાંચવાથી તે સાલમાં 
તેની વસ્તી આઠં હજર થઇ, ૧૮૮૦ માં બાર્‌ હજર થઈ, અતે ઢાલ તે 
સારા બાંધેલા રેસ્તાવાળું, રૂપાળું, તમને ત્રીશ સહસ્તની વસ્તીવાળું શહેર છે. 
સૈભવિત છે કે સમા સૈડડા સમાપ્ર થયાની પૂર્ષે તેની વસ્તી એક લાખ થશે. 
કાનડાના વાયનકોણુના આખા મુલકની રાજથાની તતે વેપારનું કેદ 


જ ગતષ્રવાસ, 3પ 


વિનિષેગ છે, અને થમેશ હોવુંજ જેઇએ. રેડતદી (રાતીતદી)થો રાકીપર્વત 
પર્યત અને યુતાઇટેડ સ્ટેટ્યતી સીમાથી ઉત્તર સાસ્ફાચવાન નદી સુધી 
આ રસાળ પ્રદેશ છે, અને તેનું ક્ષેત્રફળ ૬શ લાખ ચોરસ માઇલથી વધારે 
છે. આવા મુલકના મધ્ય સ્થળનું ભવિષ્ય વર્તવું અશડય છે, પર ર'તુ વિનિષે- 
ગતા ભ્રુમિદલાલેો મને કહેછે કે વીશ વષા પૂરાં થયાની અગાઉ ચિકાગૉ 
શહેર પાછળ પડશે. 

"રેડનદ્ી અને આસિનિખોપ્નિના સંગમથી બનેલી ભૂમિ 9િવ્હા ઉપરે; 
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સતી સાંમાથી નેવુ માધલને અને મોટા વિનિપેગ સરે।વરતી 
દક્ષિણે પચાસ માઇલને અતરે વિનિષેમ શહેર સુસ્થળ ઉપર છે. રેડનદી 


એ સરેવરવને મળેછે. સાસ્કાચવાનના ક કાંઠાએનો વિશાળ અને રસાળ 
પરદેશ સાઠીપાંચસે માઇલ લાંગા છે, અને અદીલાખ ચારમમાઇલ «મીનનું 


જળ ગે નદી વારે વડી જયછે, એ આખા મહઠાળા દેશનો વેપાર જળ- 
માર્ગે વિતિષેમ સરોવર વડે આ નગરને હાથ આવેછે. એ નગરનો મૃપ્ય 
રાજમાથ, દુનિઆતા ઉત્તમ અતે સુશોભિત રસ્તાઓમાંને એક છે. તે ખે 
માઇક લાંમે છે, એકસોબત્રીશ ૪2 પહોાળે છે, લાકડાંતાં ટીમસાં (ટીમયાં) 
જડી લીધેલો પૂણે સફાઈનધ, તથા બ'ને બાજીએ પહોળી પગવાટ (જુટ- 
પાથ) વાળા છે, અને ઇંટ, પત્થર, તથા લકડની સુંદર હવેલીઓવડે બેહુ 
પડખે શોભાયમાન ખતેલોછે. એવા ઉપર આવેલું નગરમેદિર (રાઉતહાલ) 
હડ્સન બે ફમ્પતોવી વખારે, માઢીલબૅક પોસ્ટ આફીસ અને બીજ 
ઈમારતો એવી ઊંચી અને ભભકાદારે છે કે ઇંગ્લાંડના નટ શહેરમાં તેવી 
હેય ને મોઢાઈ માને તો ગેરવાજબી કહેવાય નહિ. લંડતના રીજટ શ્રોટસાં 
જેવી દેખાવડી દુકાનો! છે તેવીજ આ રસ્તાપર છે, અને એકલી હસન બે 
કંપનીની વખારેમાં પ્રતિ વરસે સુમારે અટી લાખ પાઉડતી લેવડદેવડ 
થાયછે. કાતડા દેશમાં અતિ સુદર ભવનતોમાંનું એક આ શહેરમાં છે. 
એ સેસર્સ ગાલ્ટતો કરીઆ'માની નવી વખાર છે. સર આલેકઝાંડર ગાલ્ટ- 
નો દીકરે અતે ભત્રોજે પંતિઆળે કરીઆણાનાો જથાબંધ વેપાર કરેછે 
તેમની એ વખાર છે, જે મોટા પદ્દેશનું વિનિપિમ મધ્યસ્થળ છે તે બધામાં 
તેએ કરીઆણું પૂરૂં પાડેછે, બફેલોઃ કંલીવલાંડ, કે ચિકાગો જેવી અસે- 
રિકનતી નગરીઓએમાં વેપાર ધંધામાં જેવી ધામધમ, ધાલમેલ, ધાંધળ, 
અતે ઉદ્યોગની ચપળતા નેવામાં આવેછે તેવી આ પુરમાં છે, રાત્રે વે વેદ્યુત 
દીવાથી શહેરમાં ગૃગ%ગાઢ થઈ રહેછે. 


ન જ ગતમવાસ, 


ગ્રેટશિઠનમાંથી વસવા જવાની ઈચ્છા કરનારાને માનિઢોખામાં અને 
વિનિષેગમાં ગલાશા તિષે તજ વીજ મ કેટલાક શ્રમથી કરી. માનિટોખાના 
લેડ્ઠેનન્ટઢ ગર્વનર મી. એકેન્સે અમારૂં આતિથ્ય કર્યું તેવારે તેની સાથે 
મારે એ બાબત લાંબી ગોઠી ચાલી. આ વાયવ પ્રાંતમાં વેપારતો આ- 
રભ કરનારાઓમાં સી. જાન ગાલ્ઢ છે તેની ન્નેડે એ વિષે વાત કરવામાં 
એક આખી સાંઝનો સમય ( સૂરયાસ્તથી દશ વાગતા લગીનોા વખત) ગા- 
બો, ઉપર્‌ કહેલા મી. ખાકરને આ વિષે ગાન મેળવવાનો વિશેષ સંજેગ 
“તે! તેની કનેથી તથા ભો. જે. ડખબલીયુ. રીગમી નામે હિસાખી કામમાં 
બહુ હોરીઆર્‌ જુવાન પુરૂષથી મતે ખબરો મળી, એ જુવાન આખા 
માનિટોબાતા પ્રદેશમાં ભિન્ન ભિન્ન કાયાર્મે ખારેક વાર ફરી આનો દતે, 
અને તેણે પ્રતિ વખતે અવલોકન કરી સાન મેળવ્યું હતું. મારે મને ખ- 
બર આપનારા એથી વધારે સારા માણસોની અપેક્ષા રહેતી નથી. 

વિનિષેગ શહેરમાં હાલ વેપારી લોક વસેછે, કારીંગરેની વસ્તી નથી. 
શ્રેટશ્રિઢનમાંથી એમાં વેપાર કરવાને વસવા આવનાર કમાય તેમ નથી. 
જેએને મોન્ટરીલ અતે ટોરોન્ઢોના માલ સંબંધી સકળ પાકું અનુભવી 
તાન છે તેઆએ વિનિપેગ નગરનો અતે આખા માનિટોખા પ્રાંતને ત- 
મામ વેપાર કબજે કરી લીધ્ોછે; કેઈઈ વેપારી કે દુકાનદાર પોતાનો ધધો 
કરેવાને આવે ત્‌ા તેનું કાંઈ વળે નહિ એ નકા સમજનું. જેમનું બોધવું 
ઉત્તમ પમાષ્યુ ગષ્યણરાય એવા બારેક પુરૂષોને મે એક કલ્પિત દાખલે। લેઈ 
પૂછયું કે જો કોઈ પાંત્રીસ વરસની ઉમરનો, લિવરપલમાં કે લંડનમાં સારા 
વેપારીના હાથ નીચે અનુભવથી નાન પામેલો, જશે ખે ઉત્તર પાછડ 
પોતાની કમાઈમાંથી બચાવ્યા છે તે લેઈ કેઈ ચપળ ઇુંગ્રેજ વેપાર કરવાને 
અહીં આવે તે! તેને પોતાની ધારણામાં પાર પડવાતો કેટલે સંભવ છે. ? 
દરેકે મતે સરખો ઉત્તર દીધો--માનિટોબાને તેની અને તેના પૈસાની 
ગરજ નથી, ઓવન્ટારિઓ અને ડ્વેબેકના કાનેડિઅનોએ દેશના વે- 
પારરૂપી કૂળને પાકયા પહેલાં ચુટી લીધુંછે. 

સાધારણુ વાણાતર કે આવરો, ખાતાવહી વગેરે લખનારા અહીં 
પુષ્કળ છે; તેને માત્ર મજ્‌રનો રોજ મળી શકે. ઇુંગ્લાંડથી મિત્રોએ મે.- 
કલેલા એેવા અહીં ખછુ રખડેછે. તેએ “ હુંઠીખાઉ !' કહેવાયછે, કેમે 
ઘેરથી હુંડી આવે તેવડૅ તેમનું ગુજરાન ચાલેછે, અને તે આવતાં સુધી 


જગતપ્રવાસ?# ૩૭ 


ઉછીનાં નાણાં લેઈ તિવોહ કરેછે. તેમને નોકરી મળતી નથી. પરંતુ અહીં 
ખેતીનું કામ કરનારા મજરેોતો ખરેખરો ખપ છે. વિનિષેગમાં નવા 
આવેલા મજારોનો ઉતારો છે તેમાં તેઓને એક અઠવાડીયુંએ પડી રહે- 
વાની જરૂર પડતી નથા. વળી અઠીં ઉત્તમ કારીગરેનતી ગરજ પણુ છે. 
કાનડા અને યુનાઇટેડ જેટ્સથી આવેલા કારીગરો આ નગરમાં છે તેઓ 
ઓછા જીસબી છે. કોઈ ખરો ઝીસળી, કામ કરી શકે તેવો, અને બહુ 
દારૂ ન પીએ તેવો ઇગ્રેજ કારીગર આવેછે તેને ફીસબમાં તેનાથી ઉતરતા 
કાનેડીઅન કારીગર્ની જગા ઝટ મળેછે. ને તે થોડા પાઉંડ ન્નેડે લે- 
દને આવે, કરકસરીઓ અતે સંધરેો કરનાર હોય તો તે માનિટોખામાં 


થોડા કાળમાં નોકર્‌ ટળી પોતાનું ધણીયાતું કારખાનું સ્થાપન કરી શકે; 
તથા વિના અટકાવે આગળ પડે. જે જે ધંધો કરનારા સ્મને કાર્‌ખાનાં- 
[ળા જડે મારે વાત થઈ તેમણે મતને કશ્યું કે નિશે બીલકુલ ન કરે એવા 
ઘણા માણસો અહં નનેધ્એ છે; તેમનામાં કેટલે! કસ છે તે દેખાડવાનો લાગ 
તેમને મળેછે. ચ સાંભળી દું હષ પામ્યો, સાનિટોબાસમાં વસવા આવનારા 
જરકોધને સારૂ માચ કે એપિલ માસ ઠીક છે. જુદા જુદા ધંધામાં હાલ 
વિનિપેગમાં રોજનો ૬ર કેટલો છે તે વિષે મૈ તે ધંધા કરતારાને તથા 
ખીજએ તે પૂછચું તેપરયી જણાયું કે નેયમિક કામ કરનાર સૂતારનો રે।જ 
ખે ડાલર, એટલે આઠ શિલિંગ ને સાર પેન્સ છે, પેટીઓ, “ખુરશીઓ, 
ટેબલે, કબાઢટાદિક ઘડનારા સૂતારતે પણુ એટલેો%૪ રે।જ મળેછે, પલંગ, 
પડદા, તળાઇઓ વગેરે બનાવવાનુ છૂટક કામ માથે લેનારાને રોજના બા 
રથી ચૌદ શિલિંગ પડેછે. લવારતો રોજ બાર શિલિંગ છ પેન્સ છે; લોહું 
વગેરે ધાતુ ગાળી ભરતકામ કરનારાને નિય બાર (શલિંગ ચાર પેન્સ 
મળેછે, પણુ એ રોજગાર ધણા ચાલતો નથી. ખરાદીને (સંધાડિયાને) 
શેજ ખાર શિલિંગ ચાર પેન્સ છે, ભઠીઆરા (પાઉ બનાવનારા) ને રે- 
જના દશ રશિજલિંગ, છ પેન્સ મળેછે; કલાધધડાને પણુ એજ મળેછે; 
ખેલદાર કે દહાડીઆતે ઉનાળામાં છ શિલિંગ અને શિઆળામાં ત્રણથી 
ચાર શિલિંગ સુધી; ઉત્તમ છાપનાર (ચોપડીઓ વગેરે છાપનાર) નિય 
પંદર શિ[લંગ લગી કમાઈ શકે; અતે સારો દરજ, છથ્ક ઠંરાવેલું કામ 
કરી પંદરથી સાડા સત્તર શિલિંગ્‌ પર્યત રળી શકેછે. _ 
બાયડીઓઆને માટે પણુ રેજગારે ધણુ! છે* હોટેલમાં તેમને જમવા 
સાથે એક મહીને સાર પાહંડતો પમાર્‌ મળેછે; ગૃહસ્યતા ધરમાં ચાકરી 


૩૮ જગતપ્રવાસ., 


કરનારને જમવા સાથે મહીને ત્રણથી સાડાત્રણુ પાઉંડ સુધીનો પગાર 
મળેછે, અતે નગરમાં આવતાં વાર્‌ને તોકરીનાં તેડાં આવેછે. સીવનારીને 


સાદી સીવણુને માટે રોજ 2૩ થી ૪ શિલિંગ અને જમવાનું મળેછે. એક 
સદ્ઝૃહસ્થે મને કરવા જવાતો સાદાં કપડાંને પોશાક દેખાશો તેની 
તેણે ૩૩ શિલિંગ સાંવાઈ આપા હતી, અને ધરમાં પહેરવાના છીંટના 
સાદા પોશાકની સીવાઈના તેણે ૧૬ શિલિગ આપ્યા છતા, અને કપડું, 
દોરા વગેરૈ સવ તે બાઈનાં હતાં. તાર આ'ીસમાં અને દ્કાનોમાં તર્ણી- 
ગોને ચાર શિલિંગનો રોજ મળેછે. ખેતીનું કામ કરનારા મજનરોને સારા 
ભેોજત સહિત વરસે પચાસથી સાઠ પાઉંડનો પગાર મળેછે, મી. ખાકેરે 
મને કહ્યું કે યાંની પ્રોવિન્શિઅલ પાલેમટ ( પ્રાંતી પાલેમેટ) નો એક 
સભાસદ પોતે જે ન્લ્લાના સુખતિઆર છે તે જિલ્લામાં રહેછે, અને તેતું 
ર્હેઠાણુ વિનિષેગષી ૮૦ માઈલપર છે, ને સદા તેને સાલિઆણે 
તેનાં ખેતરેને માટે મજુરો સોકલવાનું લખેછે, અને તે પ્રમાણે મોકલેલા 
મજા્‌રેને માર્ગમાં જતાં સ્ટેશનો ઉપર ખાન્ન ખેડુતો વધારે મુસારે 
ઠરાવી આકર્ષી લેછે. ખેતીતું કામ કર્‌નાર સારે ઠરેલ કેવારે મનન્‌ર 
માનિટૉખા પ્રાંતમાં વરસે ૩૦ થી ૪૦ પાઉંડ ઉગારી ત્રણયાર વષા ૫- 
યત એકટદી કરેલી પુંજ વડે «મીન ખરીદ કરી ધણીઆતી ખેતી કરી 
પૂતેહઠમદ ખેડૂત બની શકે એમાં સંદેહ નથી. 

આ આનન્કકારી છખીતું પાછયું પાસું સંતોષકારક નથી. ભગભગ 
ખૂધી ખાખતોમાં નિવાહ ખરચ વિનિષેગમાં ઇંગ્લાંડથી નિઃસંશય વધારે 
છે. કાનડામાંના ઉઘોગને સ્મને હરના કારખાનાતે આશ્રય ગ્માપવાને 
સાફ પરદેશથી આવતા માલ ઉપર ભારે જકાત લેવામાં આવેછે તેથી 
એેમ બૂતેછે. બાયડી છેોકરાંવાળા માણુસ કરતાં એકલા પુરૂષને ખાન 
વાના અતે રહેવાના ખર્ચની બાબતમાં વધારે અતુકૂળ પડેછે, તેને 
ને!ઇએ તો માંસ સાથે દિવસમાં ત્રણવાર જમવાનું અઠવાડીએ ૧૬ શિ- 
[લંગે મળેછે. પરણેક્ષે આદમી પોતાના કુટુંબ સહિત, વધારે કમાઈ છતાં, 
ગ્લાંડમાં આછા રોજ મેળવનારથી વધારે સારી અવસ્થામાં રહી શક્તો 
નયી. ઇંગ્લાંડમાં પરદેશીની આવક ઉપર્‌ મહેસૂલ લેવામાં આવતું નથી 
તેથી યાં માનિઢૉબાનો માલ વિનિષેગમાં (માનિટોબાની રાજધાનીમાં) 
મળેછે તે કરતાં સોંઘે મળેછે, ગયા અઠવાડીઆમાં વિનિષેગતો બજાર 


જગતપ્રવાંસ. 3ણ 


ભાવ નીચે પ્રમાણે હતે, શત્રર શેર પાઉંતા છ પેન્સ; માખણુ, મીઠું? 
શેરતા દશ પેન્સ; ખાંડ સાડૅચાર પેન્સે શેર; ચા, અઢી શિલિગે શેર; 
ખુત (કાણી ) એક શિલિગ આઠ પેન્સે શૈર, પતીર સાત પેન્સે; ગોમાંસ 
તથા મેષમાંસ સાડીસાત પેન્સે શેર, અને તે વળી ૬ૃગ્લાંડમાં મળેછે 
તેયી ધણું ઉતરતું; તાજું ભુંડનું માંસ પ॥ પેન્સે અને મીઠામાં આથીને 
મૂકાવેલું ચા પેન્સે શેર; તમાકુ (તળાકુ) સસતો મળેછે, તેના શેરે ચાર 
શિશિગ પડેછે, દલ#ી જ૪ગમતનાં કપડાનાં તૈયાર બનાવેલા પોશાકના 
ચાર પાઉડડ અને સારા લુઘડાના બનાવેલાના આઠ પાણંડ બેસેછે. શિ- 
યાળામાં લુધ્રડાની ઉપર્‌ પણર્વાના મોઢા ડગલા (આઓવરેકેોટના) ના પાંચ 
પાજંડ, સફેત કાલિકોના ખમીસના નવ શિક્િંગ, બનર્‌ તૈયાર ખુટના 
2૪ શિલિ'ગ અને માપ આપા કરાવીએ તો ૩૦ રિલિંગ લેછે; ધણા 
નકારા કેોલ્સાના ટને ૪૦ શિલિ'ગ પડેછે; ખાળવાનાં લાકડાં મોઘાં છે અને 
ઝાઝાં મળતાં નથીઃ આ મુલકમાં વસનારાને બળતણુનો ખરચ ભારે છે, 
કારણ કે વષમાં છ માસ પર્યેત અહીં તાઢ અતિશે પડેછે,-ઉષ્ણુતામાપક 
નળીમાં પારે શૂન્યની નીચે ૧૫ કે ર૦ અશથી ભાગ્યે ઊંચો ચડેછે, 
માટે તાપવાને અગ્તિતી બહુ જરૂર પડેછે. ચ!ર એરડાવાળા એક ધરમાં 
એેક વરસના બળતણનો હિસાળ મેં નેયો તેમાં પદર પાડ ખર્ચ થ- 
યલા મૅ વાંચ્યા. ઘરનું ભાડું બહુજ ભારે છે, ચાર્‌ ઓરડાવાળું ધર મહીને 
ખે પાઉડથી એછે મળડ-ું નથી, અને નાના છ એઓરડાવાળા ધરને માટે 
ત્રમુ પાઉડ આપનારા ઘષ મળેછે 

તાપણું સામટે મેને ન્નેતાં રેન ભારે મળવાથી વધારાનો ખરચ 
ખાદ જતાં બાકી રહે છે, અને કર્કસરીઓ કારીગર હોય અને તેને નિય 
કામ મળે તો ઇંગ્લાંડ કરતાં વિનિષેગસાં એક'દરે વધારે સારી અવસ્થામ 
રહે છે. તેનાં છોકરાંતે કેળવણી મકત મળેછે તે ખીના પણુ ગણતરીમાં 
લેવી ન્નેઇએ. 

ખેતીનું કામ કરવામાં ખબડદાર બાયડી છોકરાં વિનાના મજ્રનો 
ખરેખરો ખપ છે. તેતે તુર્ત રોજગાર મળી શકે છે, અને તે સહેલથી વરસે 
૩૦ થી ૩૫ પાઉડ સુધી ખચાવી સંમ્રહ કરી શકે, ત્રણુ વરસમાં એકસો 
પાઉડતી પુંજ થવાથી તથા દેશની માહિતગારી મળવાથી તે સારી %- 
મીનના ૧૬૦ એકર પોતાને માટે લેઈ સાકરી છેડી દેઈ સ્વતંત્ર ખેડુત 


જૂક જગતગવાસે. 


થઈ શકેછે. જેમણે એમ કરેલું તેએ ક્તેઠ પામ્યા કે નહિ તેની તજવીજ 
કરવાતું મત થવાય મૈ ખભર મેળવીછે તેમાંની કેટલીક નીચે જણુવુંછું. 
સને ૧૮૮૧ની શરદ કઠતુમાં અ, નામે માણુસે ૧૬૦ એકર્‌ 
જમીન લીધી, તયા ચાળીશ પાઉંડર્નું ભ'ડોેળ તેતી કને હતું, તેમાંથી 
તેણે ત્રીસ પાહડે એક નડ બળદતી; અતે દશ પાઉંડે એક ગાય ખ- 
રીદી, એ ઉપરાંત એક વાછરડી છ પાઉડે તષા એક ઘોડો શ્વે ખે વાતાં 
ઉધાર્‌ લીધાં, તથા બીજું ઘોડું દેવું તેને કરવું પડયુ. હાલ એટલે 
૧૮૮૭-૮ માં ખધું કરજ તે વાળી યકયોછે, ૧૬૦ એકરમાંની ૪૦ એકર 
ભાંયને તેણે ખેડાણુમાં આણીછે અને નીચે પ્રમાણે તેની પાસે મીલકતથઈછે. 
૧૦ ઢોર... ... ... ,.* ન #.* મૃલ્ય ૭૪ પાજંડ, 

૧ ઘડો ... ... ,., ... ... #-* ૪૦ 

૧૦૦ મરધાં ખતકાદિક,.. .,, ... ,.,. *** ૧૦ 
૧ જેડ સમાર કે કળપ (કળવ)૧ એક સારૂં ગા. 
૧ રળ, લણનાર, દાતરડ, પંઝેટી એટલાં ઓળ્ન- 

રની અર્ધા કીમત સમાપી 

વગવાળું, ચીરેલાં લાકડાંતું સારૂં બાંધેલું ઘર, ત્રણ 
તમેલા (દહેલાં), ખળું' તથા વખાર... *** ૩૦૦ 


રદ્દ! 
ડો 





૪%૦ પાઉડ, 
આ રકમમાં તેની જમીનમાં થયલા સુધારાતું મૃલ ઉમેરીએ તે 
એના ચાળીશ પાઉંડનું ભટોળ છ વરસમાં પૂરા સાતસે પાઉડ થયા 
એમ કહીએ તો તે વધારે નથી; વાસ્તવિક ન્નેતાં એતી મીલકત એથી 
વધારે છે. એ મીલકતને વેત્રે તો એથી વધારે ઉપજે એમાં મને સંદેહ 
નથી. એ માણુચે કોઇ મન્ત્ર કદી રાખ્યો ન હતો; તેના ધરમાં ઉછ- 
રતા તેતા દીકરા હતા તેઓ તેતે કામ કરવા લાગતા. તેતો વડે દો 
કરે બાવીશ વરસનો થયે હતો તેણે આ વેળાએ પોતાને માટે ૧૬૦ 
એકર્‌ ખેડવાતી જમીન જુદી લીધી. તેના (એ છોકરાના બાપન!) 
ખેતરમાં દરેએકરે સરાસરી રપ ખુશલ# ધઉં, ૫૦ ખુશલ ઓટ ( એક 
પ્રકારનું અનાજ), અને ૪૫ ખુશલ ખાર્લી (એક પ્રકારનું અતાજ) પાકેછે. 


લમળાતાતાછતાાણ-. ........ -૦૮.૦૦, ત. .... આમજ જના, ક “ઇપ. જ. 


* એક ખુશલ આશરે સાઠશેરતો થાયછે, 


"ક ૦ ન્ન્આ્----------- ક 





[.. ---ક-૦-૦-૪-તત૬-૦નનનાસિણના,...ક-..... ...... નછુન-૦---૪. * પાકા -લાજનાભકતાનામા શ! 





જગતપ્રવાસ. ૪૧ 
એ સી. ડી, એ સને ૧૮૮૩ માં ૧૫૦ પાઊંડતી ફીમતતી ટલીક 


' સારી પડતર જમીન વેચાતી લીધી, તેમાંતી અધી રકમ રોકડી આપી, 
ત્મને બાકીની ઉધાર રાખી હતી. એજ સાલમાં એમાંની ર્‌૦ એકર ખે 


ડવા નેમ ફરી, અને બીજે વરસે ૪* એકર તેવી કરી. 





ક દ ૪ - ---ડ--3 દરક 2 # ,.-: - - ક--૦- ત ૦ ક. ન ન 
રૂ ક : “ર - નાઇ -”” ₹૨ 

૪ ન્ન “ન વે આ ક. ઉ.કનનમ# -- - * થ 2 

ધિ હ કાજ સ મ ગા “દન "ધ્ધ 
કઇ #ક્છીન- -------: ઝડ“. સવભ ડત તાઇ 

ફરું મિ હન 1 ડા પ પિ, ૧ જ “પરા, 
ચ ન્ન ન મ? # જૈશ્પ્--૦ -#૦ કે હું 
જ.” દિ તતળ- 


સાનીટોખામાંના પરો. 


ગયે વરસ (૧૮૪૪) માં એ સાઠ એકરમાંતા ૬ર એકરે પાંત્રીશ 
ખુશલ ધઊં ઉપજ્યા, તેતી સ્થિતિ હાલ નીચે પ્રમાણે છે, (૦૫ પારઊંડની 
મુડીથી તેણે મ્માર'ભ કર્યે હતે). 
પાઊંડ. 
દેવું આપી દીધું તેના..,..*.....****૦૦૦૦૦૦૦૦૦૭૫ 
૧૧ હોર એવી પાસે છે તેના...............પં ૦ 
સારૂં લાકડાનું ધર ....-.....*..9૦” *૦૦૦૦૦૦૪૦ 
હળ તથા ખીન' ખેતીનાં ઓજરે......*..૧૧૦ 


બળદતી ન્નેડ ૧ *....૦”**...:૦૦૦૦૯૦૦૦૦૦૦૦૦૦૩૦ 
ધોડા .. ..0૨#* ૦ કકક 959989553% પ9 


૪ર જગતપ્રવાસ. 


ગાડાં કક. કાકા ૯૦૭ 2 
જમીનની કોમત.........*. ઝાક 
કુલ. ૮3૩૦ પાર્ઊંડ. 


ચાર વરસોમાં દશ ધણો વધારે થયે. 

ઈ. એફ્રે ૧૮૭૭ માં ૧૬૦ એકર ભૂમિ ધારા પ્રમાણે લીધી, અને 
૩ર્‌૦ પાઊંડતી મુડીથી આરભ કર્યા, તેની કને હાલ ( ૧૮૮૭માં) ૧૧૫૦ 
પાઊંઠતી પુજી થઈ છે, તેમાં ધરે ખેતીનાં ઓજારો, ગાડાં, માક વગેરે 
૫૫૦ પાઊંડનાં છે, અને ૬૦૦ પાઊંઠનતી જમીન છે. 


૧૮૮૧માં જ. એચે, ૧૬૦ એકર જમીન લીધી અને તેની પાસે 
તે વેળા ૧૬૦ પાઊંડ રોકડ હતા? એક એકરે એક પાર્ઊડ, પહેલે વષે ૩૦ 
એકર જમીન ખેડવા નનેમ કરી અને તેમાં ખીજ સાલમાં દરએકરે ૩૪1 
ખુશલ અનાજ પાક્યું. ઢાલ (૧૮૮૭ માં) તે ૧૪૦ એકર્‌ જમીન ખેડે છે, 
તેમાંના ૧૦૦ એકરમાં ધઊં વાવી ૬રસાલ સરાસરી રર્‌૦૦ ખુશલ 
પાપ્તે કરી શકે છે; ૪૦ એકરમાં એટ નામે અનાજ વાવે છે તેમાં 
સરાસરી ૧૨૦૦ ખુશલ ઓટ થાય છે. તેતી કને ૨૧ ટોર છે, ત્રણ 
જેડ ખસ્ચરે, ર૯ ભુંડ (ડુકર), તથા મરગડાં, ખેતીનાં તમામ ઓજરે, 
ખહુ સારૂં ધર, સાટુ દહેલું ( તબેલો! ) દાણા ભરવાની મોટી વખાર, અને 
૧૦૦ ટન પરાળનતી ગ'જ; હાલ તેની ખધી જંગમ મિલકત €ર્‌૦ પાઉઊંડની 
છે, અને જમીન ધરાદિક સ્ષ્રાવર મિલકતને તેમાં ઉમેરી વેચવા કાઢે તે 
ઓછામાં ઓછા ૧૫૦૦ પાઊંડ ઉપજે. 


આઈ. જે. નામે ખેડુતે ૧૮૭૪માં ૧૩૦ પાઊંડની મુડીથી ખતી 
કરવા માંઠી તે હાલ (૧૮૮૯માં) તે €૦૦ પાઊંડતો ધણી છે. 


%,. એલે ૧૮૭૮ માં ૧૧૦ પાઊંડતા ભંડેળથી ખેતી કરવા માંદી 
ને તે ઢાલ ૭૫૦ પારઊંડનો ધણી છે. માનિટોબાના ખેડુતોમાંતા અધી 
અધેનો છતિદાસ આ પ્રકારનો છે એમ કહેવું એ અતિશયેડિત નથી. 

આ આખાદ ખેડુતોમાં તો મોટો ભાગ ઔંટોર્યા અતે કવેબેકના 
ખેડુતોના દીકરા છે; તષ્રાપિ મ્રેટષિટતમાંથી આવીતે વસેલા પણુ સકડો 
છે, આ મુલકમાંતો ખેડુતજ પાર્‌ પડેછે, ત્રુટેલા વેપારીઓને મદદ ફરી 


જગતપ્રવાસ. ૪૩ 


તેમના મિત્રો મોકલેછે, અને આળસુ કૈ ખીજ રીતે ખાજે થઈ પડેલા 
જુવાતીઆને તેઓનાં સમાં વિનિષેમની બેક ઉપર્‌ ૧૦૦ પાઊંડની હુંડી 
આપી મોકલે છે તેખઓવું યાં કાંઇ વળતું; નથી, ઇંગ્લાંડ કે સ્કાટલાંડને 
ખેડુત નય તે પણુ એક ખે વરસ કોઈ જીના વસેલ્લા ખેડુતની નોકરીમાં 
રહેવાથી પોતાને વધારે લાભ કરી શકે છે; બીજું કાંઈ નહિ તો ડયાં જન 
મીન લેવાથી વધારે ફાયદો થશે તે તેના ન્નણુવામાં આવે છે. ત્માયલા- 
ડતી જમીન વેચાતી લેવાતી શક ભરેલી, યોજતામાં ધત ખરચ્યાતે ખદલે 
તે દેશમાં ન્યાં ખેડૂતોની ભીંડ ધણી થઇ છે તેઓમાંના ખે લાખને સ- 
કુડુંબ આ વિશાળ અને ર્‌સાળ મુલકમાં ખેતી કરવાતે મોકલવામાં ખે 
કરોડ પાર્ઊંડ ખરષવામાં આવે તે તે નાણાં એમ આબ દ કરેલા ખેડુતો 
કનેથી નાને નાતે હપ્તે પાછા મેળવવામાં મુસ્કેલી પડે તેમ નથી. આન 
ય્લ્વાડમાં વસ્તી વધારે અતે જમીન એછી હોવાથી એક શ્યેક પર પડા- 
પડી થવાથી ત્છે પીડા થાય છે તે થરૈ નહિ, અને છત અને ખપના સાદા 
નિયમે। પ્રમાણે જમીદારોનતે વાજબી ગણોતે જમીન આપવી. પડશે. પરતુ 
«ન્યાં લગી પાલેમે'ઢમાં પક્ષાપક્ષી પ્રગળ રહેશે. યાં લગી સાધારણુ સાચા 
ઢાહાપણુનું થોડુંજ કૂાવશે. 


-58828--- 
પ્રકરણુ પ મુ. 


કાલ્ગરી નગર અને હોર અને ઘોડા ઉછેરવાનો પ્રદેશ. 

કાનડામાં સડેજ ઊંચી નીચીઃ જમીનને જક્ષો વિનાનો વિશાળ પ- 
દેશ છે તેમાં જાડું ધાસ ઉગેછે. વિનિષિમ અને કાલ્ગરીની વચ્ચે પ્રેરીનાખે 
આ મેટા ખીડનોા ૧૦૦૦થી વધારે માધલઃ લાંબો! મુલક છે, અને તે બને 
શહેરો કાનેડિયન ફેલેવેથી નેડાયલ, છે. એ રેલવેની ગાડીઓમાં જમન 
વાની વીસીછે તથા સુવાની ગાડીએ છે. સવારે શીરસમણ (તાસ્તે) બપેર 
પછી લંચ (ચવેણું કે બપોરે જમવાનું ) અને સાંજનુ ભોજત એમ ત્રણુ 
ભે।જન એ વિસીમાં થાય છે, અને એમાંના પત્યેક ભોજનના ત્રણુ શિ- 
લીંગ લેવામાં આવેછે, આ જમવાની અને સુવાતી સોઈ હોવાથી આ ગક 


૪૪ જગતપ્રષાસ. 


હર્‌ માઈલની લાંબી મુસાફરીમાં થાક અને કટાળા ખેહુ એછા લાગેછે. 
પ્રવાસના પહેલા ભાગમાં ચ્યસ્સિની બોઈન નદીને કાંઠે કાંઠે રેલવે 

છે. માડી આસપાસને। પ્રદેશ ઊંચા! નીષે। થતો! સારે દેખાયછે. એમાં 
ધઊં પાકે છે. ખેતરોમાં ધરતાં પુલીઆંના ઢગલા, અને તેઓની 
આસપાસ પરાળ કાપી લીધા પછી રહેલાં થડીઆં મોમેર ન્નૅવામાં 

આવે છે. ધર્ઊતે ડુંડામાંથી કાઢી લેવાને માટે તેઓતા ઢગલા કરેલા 
હતા, ક્રાતડાના ખેડુતો પાટીઆનાં ધરે કરે છે તેવાં ધરે અહોંના 
એડુતોનાં હતાં. તેએ દેખાવમાં વહેવારીક છે. પહેલું મોટું સ્ટેશન આવ્યું 
તેનુ' નામ પોટેજલા પ્રેરી છે, માનીટોભા પ્રાંતમાં સારામાં સારી જમીનને 
પ્રદેશ છે તેનુ' વેપારનું એ નગર છે ને લાં ખીજે રેલવે પાસિક્રિક રેલવે- 
ની સાથે નનેડાય છે. એ નવા રેલવેનો ધણ્‌ાક ભાગ તેઆ થયે! છે અને 
વપરાસમાં લેવામાં આનો છે. એ રેલવેવડે ખે કસખામાં સાસ્કાચવાન 
નામે પ્રદેશનો માલ આવેછે. એ કસ્બામાં ઉદ્વૉગ મસ છે. એમાં કાગળે 
બતાવવાની મીલે।, ખીસ્કીટ કરવાનાં કારખાનાં તથા વરાળ યંત્રથી લોટ 
દળવાની ધ'ટીઓ અને અનાજને! વેપાર છે, ૮૦ માઇલ આગળ જતાં 
ષ્રાન્ડોન નગર આવ્યું. તેમાં ચાર હનર માણુસોની વસ્તી છે, તથા અન 
નાજની વખાર છે, એ ૮૦ માઈલના માર્ગની આજુબાજાુચ્પે ધઊં પુષ્કળ 
પાકે એવી ખહુ રસાળ ભૂમિ છે. પાછલા પેહેોરે જે મુલકમાં થઈને અમે 
ગયા તેમાં વસ્તી ધણી આવીછે, અને ઇન્ડિયન હેડ નામે સ્થળે પહાચતાં 
અ'ધારૂં થયું. અહોં બેલ ફાર્મ નામે પ્રખ્યાત સ્થળ છે. આગગાડી તેમાં 
થઈને ગઈ, આ મોડું ખેતીનું ધામ છે, એ ધામ નેવાનું મતે મન 
હતું. ખેતી સંબધી અતિ ચિત્તાકર્ષક પ્રયાગ કશ્વામાં આવે છે તેમાંતે 
એક આ જગાએ થાય છે. પણુ લાં ઉતારો કરવાની જગા ન હોવાથી હું 
ઉતર્યો નહિ, એ બેલ ફાર્મ એક ન્નેઇટ સટાક લિમિરેડ કમ્પનીની મિ- 
લકતછે, અને તેને! વહીવટ શૈરહોલડરોની વતી મેજર ખેલ કરે છે. 
એ ખેતરમાં સુમારે ૬૪૦૦૦ એકર કે સઆશરે ૧૦૦ માઇલ ખેડવાની 
જમીન છે, અને દુનીઆમાં એ મોટામાં મોડું ખેતર છે, એ બધી જમીન 
હછ ખેડારુમાં અ.વી નથી, સને ૧૮૮૨ માં ફાનેડાની પાર્લમેટે મજ્નુર 


૮૫ 


૧10//: */'. 
ે ૫ ર શટ ટ, કિ ત 
પ ન 110011૫0 11 ર 1 00104117 ફક :: 














નની ફહ મુ 
ને ૯0 “કચ “1; ય રી 
૮૮ માં ફુ! 1: ળા હો જૃજખ્વ- ર” ૧ લટૂપ ૮22 ॥ પૃ) જી, બહ પ 
ન 9૦૨! કિ ૫ 0૪% # પૂજ . ૬૦૦૪ નન જત મ નજ “//[1 593-9૪૨ *૧૧૩ “711106 
ે ર હ પ "7: ૧૨૧ ૨ 9 &/ું કત ચાજ ] 8 ૫૫૫#%,.૬-- 
દિન ન. ક 5 ક મડ અ- ૪. 





£* ૦ ૦ ૧૦૯ %૫/૪૮/ - 
બ%3૨૦૦૧૫૦૪-૦#૬/। અન્ય અ પસ ” 


3૦૦૦૦૫૦૫ ન ૦૭ “૦૦૦. 
ન પ તાઈ્ર.૫?” 
ન જે જ મ 
” «જ નગ પી 
કુ 


૯ ૦૦ 


૪૬ ભ#ગતપવામ. 


કરેલા વિરોષ કાયદાની રૂએ એ જમીન એ કમ્પતીને મળી છે. પ્રેરી 
મુલકની એ પ્રખ્યાત કાળી મીન છે, અને નદીઝા તેમાં વહે છે. 
યાંના શજ્ય તરફથી દર્‌ એકરે પાંય શિલિગને ભાવે મળીછે, એ વે- 
ચાણુની જનેડે એવી શરત કરી છે કે પ્રતિ વષે પાંય હશ્તર એકર જમી 
નને ખેડાણુમાં આણુવી, એ શરત પાંથ વર્ષ પર્યત લાગુ પડે ચાર પછી 
કમ્પની પોતાની ઈચ્છા પ્રમાશે વધારે ભાંય ખેડે. કંપનીની યોજના એવી 
છે કે પ્રયમ એ સધળી જમીનને સારામાં સારાં ઓન્રરે અને યત્રો- 
વડે ખેડાણુમાં સ્આાણુવી અને પછી તેના ર૫૦ ખેતર કરી તે દરેકમાં 
ધર, વખાર વગેરે કરવાં ત્યતે એવા પ્રતયેક ખેતરની કીમત ઠરાવી પે" 
તાની નોકરીમાં રહેલા ખેડુતોતે તે ખેતરો વેચાતાં આપી કીમતનાં ના'માં 
વસુલ કરવાના પ્રતિ વષ ખેડુતા આપી શકે તેવા હપ્તા ઠરાવવા. 
વરાળ યત્રતો ઉપયોગ ખેડવામાં આવતે! નથી. હળ ફેરવવાને ર૦ 2 
ઘોડા રાખ્યા છે. વરાળય'ત્રથી હળ ચલાવે તો ખેડવાની મોસમમાં એ 
ઘોડા નકામા રહે. ખેડનાર્‌ હળપર ખેસી ઘોડાને છાંકે છે, સનતે ધણું કરીને 
વીશ માઇલ જેટલા ચાસ કરેછે. ધણાક ચાસ ખે માઈલ લાંખા હેય છે. 
ખેડવાનું કામ પૂરૂ થતા સુધી ૬ર્‌રે।જ પીસ્તાળોશ હળે કૉમ કરેછે. નેવું 
હજાર પાઊંડ આ જમીન ખાતે ખરચ થર્ડ ચુકયા છે સને અ! [શરે ૨૦૦ 
માણસ કામે લાગેલાં છે. જને હળની એક ન્નેડથી ખેડવામાં આવે તો તેને 
૧૪૩૦૦૦ માઈલ, એટલે લગભગ પૃથ્વીની છ પ્રદક્ષિય્રા થાય તેટલું ચા- 
લવું પડે. હાલ દશ હજર એકર ભાંષ ખેડાય છે તેનું મૃલ્ય ૬ર એકરે ચાર 
પાઊંડ ઉપજે તેમ છે, અને પતિવર્ષે એ ભાવમાં વધારે થતે। જય છે 
દર એકરે સરાસરી વીશ ખુશલ એટલે (ચાળીશ શૈરના મણ લખે) ત્રીશ 
મણુ પાક ઉતરેછે. માનિટૉભા ધાંતમાં ધઊંનું વાવેતર કરવા જેગ જમીન 
૫૦૦ માઈલ લાંગી અને ર૫૦ માઈલ પોહોળી છે ( તેમાંતા એક ભામમાં 
આ બેલ ફારમ છે. એ વિશાળ ભૂમિમાં વાવેતર સારા ખેડાણુથી કરવામાં 
આવે તો સોળ ડરોડ ખુશળ કે આપણા ર૪ કરેડ મણ, બંમાળી બાર 
કરોડ મણુ ધરઊં થાય). એ પદેશમાં માટીનું ઊંડાણુ ૨૦૦થી ત્રણસે ષટ 
પર્યંતછે. આ આશ્ચયેકારક %મીન જેમ મારા નેવામાં વધારે આવતી 
જાય છે તેમ મને વધારે આશ્રય લાગે છે કે ઇંગ્લાંડ જેવા ધનવાન દેશના 
તાબામાં આયલાંડતા જે તાલુકાઓમાં ખેડુતની વસ્તી વધારે અને ખેડ- 
વાતી «મીત એથી હોવાથાં જે મોરી પીડા થાય છે તે શા મટે સહત 


જગતપ્રવાસ., ૮૫૭ 


કરેછે. થોડા કરોડ નાણું ખરચી ખેડવાની જમીત વિના એ ભૂખેમરતા ખે- 
ડુતોને અહિ લાવી સુખી કરવાનો લાભ શા માટે લેવામાં આવતે! નથી 
તે સમજતું નથી કેમકે એ નાણાં તેમતે ધીર્‌વામાં આવેતો તેમાંની પા- 
ઈએ પાઈ એ તેઓ કનેથી પાછી મેળવી શકાય તેમ છે. 
ચઅસ્સિતાબોઇશ્મા પ્રાંતના મુખ્ય રેહેર્નું નામ રે”શાઈના છે. એ 
શેહેર મધ્ય રાત્રે આવ્યું પણુ હું તાં ઉતર્વી નહિ. એ ભાગમાં વસનારા 
દન્ડિયત લેને શેહેરમાં રાખવાને ત્મક પોલીસના એક હનત્તર સવારે! ર।- 
ખ્યા છે, આ વાવ્ય મુલકમાં અતિ કેફી દારૂ (પીવાનો ) વેચવાની સખત મ- 
નાઈનો કાયદો કર્યા છે તે બળનવવાનું કામ પણુ એ પોલીસ કરે છે. ગએ 
પોલીસ ક્રોજના અમલદારેને રેલવેની ટ્ેનોની ગાડીએમાં આવી ખેસારૂ 
ગના સામાનની એ કારણુ માટે જડતી લેવાનો અધિકાર છે, ૧૩ મી 
સપ્ટેમ્બર્ને વાહાણેવાએ ખેદ પ્રેરીના (બીડતા ) ષદેશમાં અમે હતા, એ 
ઉજડ અને વસ્તી વિનાનો પ્રદેશ છે. બસે માઈલ ઉપરાંત ચાલ્યા યાં 
લગી માણુસની વસ્તી ન્નેવામાં આવી નહિ* શુમારે દશ દશ માધ્લે રેલઃ 
વેની સંભાળ લેનારા નેક રેનાં ઝુપડાં આવતા તેમાંના દરેકમાં ત્રણ ચાર 
આદમી હતાં તે વિના કોર ઠેકાણે માતવી નજરે પડતું તહિ. પ્રેરીની 
જમીન રસાળ દીસતી હતી અને પુષ્કળ ધાસથી ટકાયલી હતી. જનાવ- 
રની વસ્તીમાં કોઈ કોર્ક નાતના સરોવરેપર બતકતાં ટોળાં તથા કોઈ હે- 
કણે મોઢા શકરા દીઠોમાં આવતા, અતે આ વાયવ્ય ભાગમાં હાસ્યકારેફ 
રપનાં ગોક્‌ર નામે ભાંયમાં દર કરી રહેતાર જનાવરે। સવ સ્થળે વસે છે 
તેઓ દદિમે પડતાં. મધ્યાન્હે અમે માપલ ક્રીક નામે પોલીસ સ્વારોનું 
શ્રાણું છે યાં પ્હૉંચ્યા. અહિંથી દક્ષિણુ ભણી પંદરેક માઇલપર ઢોરો! અને 
ઘોડા ઉછેરવાને। મોટો પ્રદેશ છે જેને માટે અહિ સ્ટેરાન કકું છે. આ જ" 
ગ્યાની થડમાં કાળા પમવાળા (લાક [ીટ) ઈન્ડિયન લેક વસેછે. તેએ” 


માંના મસ માણુસા સ્ટેશન ઉપર ભૅશાનાં આપેલાં સિંગડાં વેચવા આવ્યા 
હતા. પૂર્વે તેએ ભેંશ વગેરેના ચામડાનાં કપડાં પહેરતા તેને ઠામે, હવે ય- 


ળકતા રંગની ધાબળીની બંડીળઓ અને સુરવાળો પહેરેછે. એ કપડાં તેમની 
નારીઓ સીવેછે. તેએમાંતા એકે અનેક રંગના પટાવાળા બંડી તમને સુ- 
ર્વાળ પહેરી હતી તે વેચવાનું હલકું કામ ન કરતાં દૂર માનભેર ઉભો 
હતો તે તેમનો મુખી હતો. તેની બાયડી શિંગડાં વેચતી થતી, તે ત્રીશેક 
વરસની હતી, પણ જણે ત્રણુસ વરમની હોય તેવી ધરેડી દીસતી હતી, 


૮ જગતપ્રબામ. 


ડુનમોર જંકશનમાં સાંકડા માપનો રેલવે ન્નેડાયલે છે, તે ૧૦૯ માઇલ 
પરે લેથદ્રીજ નામે સ્થળ છે લાં સુધી છે. અહિ' કે।યલાની ખાણુ છે. 


એમાંતા કોયલાતે વેચવાતે બજર મળેતો દર રોજ ખેઠજર ટન માલ 
કાઢી શકાય એવી છે. આગળ જતાં માર્ગમાં લાંગવીન નામે નાનકડુ સ્ટે- 
શન આવ્યું, એ સ્ટેશન ઉપર એકજ ધર છે તેમાં લાઇન ઈન્સ્પેકટર રહે 


છે. એણે અહીં પાતાળ ફૂવો ખાવો, પણુ તેમાં પાણી પીવામાં કામ લાગે 
તેવું નથી. એ ફૂવાની ઉપર સહજ દિવો ધરતાં તેમાંથી નીકળતો! ગ્યાસ 
માલમ પડયો. એ ગ્યાસને તે આદમી નળી વાટે પોતાના ધરમાં લાવેછે 
અને તેને બાળવાના લાકડાને ઠામે કામે લમાડેછેન શિયાળામાં એ થળમાં 
ટાઢ એવી પડેછે કે યમામિટરમાં પારો સુનતી હેઠે ૩૫ કે ૪૦ અરુ પ- 
યત ઉતરે છે, એવે સમે તે પોતાના ધરમાં એ ગ્યાસવડે ૭૦ ત્મંશ ગ- 
રમી રાખી શકે છે. કદાચિત કોઈ વખતે એ સ્ટેશુન આમળ ખનીજ તે- 
નો કીમતી ભડાર જડે પણુ ખરે. 

૧૪મી સપ્તેમ્બર, બુધવારની રાત્રે એક કલાકે અમે કાલ્ગરીમાં 
ઉતર્યા. રેલવે ત્રેતમાં લાગ લાગટ ૩૭ કલાક સુધી ગૌધાઇ રહ્યા પછી 
તેમાંથી ઉતરવાનું આવવાથી મ્મમતે આનન્દ થયે. કાલ્ગરી નગર બાન 
લ્યાવસ્થામાં છે. એની ઉમર માત્ર ખે વરસોની છે, વસવાનેો આરભ 
થવાને માત્ર એટલી ટુંકી મુદત થયા છતાં તેમાં ઉદ્યોગની ધુમ જેરથી 
મચી રહો છે અતે લગભમ ૨૦૦૦ હશરની વસ્તી થવા આવી છે, મન 
કાનો ખાંધવાનું કામ ઞોમેર્‌ ચાલી રહ્યું છે. એમાં ત્રણુ કૈ ચાર વિના 
બઆકીનાં બધાંમાં તમામ લકડ કામ છે. શેહેર બાંધવાનો નકશે બતાવો 
અને તે નકશા પ્રમાણે ધરે ખાંધવા દેછે. રસ્તા ખહુ પોહેળા અને બળે 
માઈલ લાંબા રાખ્યા છે, ધણા ભાગમાં તો હજ ધાસ ઉનેલું છે, પણુ 


એમાં લાટ પાડયા છે તે લોકો લે છે અને ધરો બાંધવા માંડે છે. ગઈ 
સાલમાં એ નગરને મ્યુતીસિપાલીટોના અધિકાર આપવામાં આવ્યા, મેયર 


અને તેની કાંઉસિલ લોકો ઠરાવે છે. પહેલી ચટણી કાયદા પ્રમાણે બરોબર ન 
હતી તેથી બીજી થઇ, પર'તુ પહેલા સૈટાયલા માણુસોએ પોતાતો અધિ 
કાર છોક્યો નહિ તેથી બ'ને કાંઉસિલેો અમલ કરવા લાગી. કૈટલાક અ- 


ણુબનાવ અને ફરિયાદીએ થયાં. બેની એક થઈ. ખાવ અને એલખો નામે 
નદીઓના સંગમ ઉપર સુંદર્‌ સ્થળપર નગર છે. શકો પતેતામાંમી આવતું 


મીઠું, શીતળ અને સ્વચ્છ જળ નદીઓમાં વહે છે. એ પર્વતોના બરફથી 
€કાયક્ઞાં શીખરોના આકારે સાઠ માઇલને છેટે દૃછિમયાદામાં દિસતાં હતા. 


જગતપવાયમ, ૪૯ 


રેકો પવંતેની તળેટીતા ડુંગરોને પડખે વહેતી દક્ષિણુ સાસ્કાચેવન 
અને મોન્ટેતા એ નદીઓની મધ્યે હોરેના ચારાથી ભરપૂરે એવા વિશાળ 
પ્રદેશનું મુખ્ય નગર “ કાલ્મરી છે. ઉત્તર અમેરિકામાં ઢોરોને ચરવાનેો 
સવોત્તમ મુલક એ સંભવે છે. એતું ત્ેત્રફળ ચાળીશ લાખ એકર છે અને 
શકાં પવતોમાંના વહેળાઓમાંથી જમોનતતે નનેઈગ્યે એટલું પાણી મળેછે. 
એ મોટા ચરામાં કેટલાંક વષો લગી ઢોરોને મફત ચરવા દેતા, પણુ 
હવણાં સરકાર એવાં બાંડે ભાડે આપેછે. મિ. સ્ટિમ્સત નામે ઝડસ્થે એ- 
માંતી એક લાખ એકર જમીન ૬રએકરે અર્ધી પેની લેખે ભાડે રાખેલીછે. 
સને ૧૮૮૧ માં તે અહિ વસ્યો. તેતી મર$2 હોય તો ૬ર એકરે પાંચ 
શિલિંગને ભાવે પાંચ એકર્‌ ભોંય તે સરકાર કનેયી વેચાતી લેઈ શકે, 
અને ધર બાંધવાને ૧૬૦ એકર મકત મળે. ધથમ ગો ખીડ તેણે ર* 
ખ્યું તેવારે તેની પાસે ૩૬૦૦ ગાયા અને ૨૦૦ ઘોડા ઉતા. હાલ ગાયો * 
નવ હર, વાછરડાં એક ઉર, ધોડા પાંચશે અને વછેરા ૧૫૦ છે. એ 
સધળે વધારે! ગાયો અને ધોડીએઓ ના વીઆવાથી ક્રયો, નવું જનાવર એકે 
ન લેતાં ૧૫૦૦ ગાયે! અને ૧૦૦ ધોડા વેચ્યા છે, એ વેચાણની ઉપજમાં- 


થી ખરચ નીકળ્યો અને બારસ પાણંડ બચ્યા તે ધરે બાંધવામાં અને 
એઓન્ન રે લેવામાં વાપય. 


એ ગાયોને ચારવાને આઠ તરૂણ ગોવાળીઆ છે, ધેોડાને માટે એકે 
માણુસ છે, એક રસોરઈએ, અને ૬શ આદમી જતાવરોને સાચવવાને તમા 
બીજાં જે કામ હોય તે કરવાને રાખેલા છે, ગોવાળીઆનો પગાર મહીને 
દશ પાહંડ અતે જમવાનું. જો ગોવાળીએ ચાહે તો એ પગારમાંથી પ્રતિ 
વરસે સો। પાઉ બચાવી શે, અતે થોડાં વરસમાં પોતે રોરોને ઉજેરવા- 
નો અતે વેચવાનો ધંધો કરી શકે. એમાંના એક ગોવાળીઆએમે ૮૦૦ 
પાઉડની અને ખબી”્નએ 1૧૨૦૦ પાણંડની ગાયે લીધી છે, અને પોતાના 
શેઠનાં ઢોરોની ભેગો તેએને ચારેછે, થોડા વખતમાં તેએ વધારે ધન* 
વાન થઈ પોતાનાં જુદાં બીડો રાખી તથા ધરે બાંધી રહેશે. આ પ્રદેશ* 
માં ખીડો રાખી ઢોરો ઉછેરનારા ખીન્તએઓ છે, પણુ તેઓમાં સર્વથી વધારે 
દોરે। ઉછેરતાર્‌ મિ. સ્ટિમ્સન છે. કોઈ લશ્કરી અમલદારના ૧૮ વરસની 


પ૦ જગતપ્રવાસ. 


ઉમરના પુત્રે આવી નોકરી માગી. તે કેળવાયલે અતે ધોડે બેસતાં સારૂં 
શીખેલે અને શરીરે લઠ્ઠું અતે ચપળ હતે।. મિ. સ્ટિમ્સને તેતે પ્રથમ એક 
માસ અ«માયશને મારે રાપ્યો. મહીનાને અ'તે તેને ભાહાલ કર્યો, એક વન 
રસનો પગાર્‌ બચાવી તે જુવાને નોકરી છોડી દીધી, પોતાને માટે ધર 
ખાંધ્યું, અને ઢોર ખરીદ કરેવાતે ભાગીઓ શેધી કાઢયો. એ ભાગીઆ 
જેડેૅ શરત એવી હતી 5 ધંધો કરવાતાં નાણાં તેનાં અને મહેનત એ 
ળતુવાનની, પોતાતા ભાગીઆ નેડે પ્રમાણિકપણે વર્તતી ત્રષુ વરસોમાં તેણે 
એક હ્તરે પાઉડ બચાવ્યા. પહેશે અહિ આનો તેવારે ચેતી કને ઘોડે 
બેસવાની હોશીઆરી ઉપરાંત ખી ૭ કંઈ પું ૭ નહતી. ઉદ્યોગી, જૃહ્ધિવાન 
અને ધોડા દેોડાવતાં શીખેલો માણુસ આ મુલકમાં આવા કામ શીખે, 
દારૂ વગેરેનું વ્યસન ન કરે, અતે કરકસરથી નાણું બચાવે તો! ૬શવીશ 
વષમાં ધનવાન થઈ શકે. અહિ' દારૂ મળતે। નથી તેથી એવા માણુસને 
ધણુ! કાયદો થાયછે. જેમ બીત્ન ધંધા આર'ભમાં શીખવા પડેછે તેમ 
પ્રથમ અહિ આવી ગોવાળીઅ'ના, એટલે ગાયો ચારવાના કામથી કોઇની 
નોકરીમાં રહી વાકેફ થવું ન્નેઇએ. 


સાર્સી નામે ઇંડિયન ”ળતના લોકને વસવાને માટે ફાનડા સરકારે 
કેટલોક મુલક અહીં જુદો પાડી આપ્યોછે. એ ન્નત યુદ્ધ કરવામાં રારી 
ત્મતે મસ્તાતી હોવાથી ગોરી વસ્તીને પીડક અને ભયકારી હતી માટે 
તેને ઠરાવી આપેલી મવાદામાં શાંત રાખવાની ગોઠંવ'યુ કરીછે. એ ખાતે 
કેટલાક ગેજટા રાખેલા છે તેમાંના સિ. સ્પ્રીંજેટ નામે ખેકતી સાથે 
હ ક મિ ન. ન €. ૨. જે 
દું એ જાતનું રહહાષ્યુ “જેવા ગયે. એ સાસૌાં લોકના રાકનું નામ 
તેમની બોલામાં છે તેનો અવે સાંહમસ્તક થાયછ. 


કાનેડાતા જે ઇંડિયન ઠેર્વેલા સ્થાનમાં વસે તેને તથા તેના કુટુંબને 
સાથાદાઠ પાંચ ડાલર પ્રતિ વર્ષે આપવામાં આવેછે. નનું અવતરેલું બા- 
ળક એક અડંવાડીઆતું થાય સારથી તેતે માટે પણુ એ રફમ તેનાં 
માબાપને મળેછે, એ ઉપરાંત ધરના દરેક જણુને સાર્‌ એક શેર ગોમાંસ, 
અધી શેર્‌ લોટ, તથા કેટલેક તમાકુ (તબાકુ) અને ચા આપવામાં આવેછે. 
ઇડિયનને મડિરાપાનનેો અતિશે શેક છે, અને તેથી તેની ખરાબી થાયછે. 
એ ખરાબળીથી તેને બચાવવાને કાનડાના તમામ વાયવ્યપ્રાંતમાં દારૂ બના- 


૪ મતપ્રવાસ, પર્‌ 


વવાડી અતે વેચવાની મના છે, અતે યાંતા' ગવર્તર્નો' પરવાનો પાસે ન 
છતાં યુરોપો કે ઇંડિયન જેની કને દર્‌ હોય તેને ભારે દડ કરવામાં આ- 
વેછે, અને સખત કદની સન પણુ થઈ શકે, દું કાહઉગરી પોતા યાર 
પહેલાં વિસ્કી ન્નતને। દારૂ વેચતાં કેટલાક માણુસો' પકડાયા હતા અને 
તેમને ર૬૦ પષાઉડતો દંડ થયે હતો. એ ઇડ્યતોનાં ઝુપડાં કે તખુભો!' 
ટપી કહેવાયછે. એ રાપોએ! ન્નેત્તાને હું અતે મારી દીકરી ગયાં તેવારે 
નેડે દુભાષિયે। લીધો હતે, તેભ એ સાસો ઇંડિયનતોના જરવીરોતાં નામોતાઃ 
અથે સમજન્યા તેના થોડાક નમુતા“-મે।રે કામ, મોરા રીંછ, મોરો છરે, 
બખીડતેો' મુખી, ગરૂડતી પાંભળ, રીંછનો ટેપ, યુદ્ડે ચડેછે, ચકમક, બૅદ્‌ક 
ધણીવાર્‌થી છોડી, પવિત્ર, શ્વાનયમ, પેહલે ધા કરનાર, ખેવાર ઘા કર્‌- 
નાર, આળસુ છેોકરે, નાતો વછેરો, ખહુ અશ્વો, ધરસ્ત્ંભ, બડુ હસે; 
છુંદશુાવાળોા «દ પુરૂષ, નક્ષત્ર પ્રકાશ, પાણી ઉરાછતાર, ધરની બહાર 
રહેનાર, પાછળથી ભારે, જળસયર, કતધઃ કરવા ગયે, વર્‌ લાવતાર, ધોળુ 
ખંજર, ડોલતો ડુંગર ઈ૦ 


સાંઢ મસ્તક એ સાસ ઇડિયનોનો' રા”ન છે. એને દરવરસે ૬શ' હા* 
લર તથા તેતા કુટુંબના પ્રત્યેક જણુને પષુ તેટલીજ રકમ અતે તેની સાથે 
દરરોજ દરેક્તે માટે બશેર ગોમાંસ, એક શેર લોટ તથા કેટલે।1દ તમાકુ. 
તથા ચા આપવામ!( આવેછે. એ શોકના. પડાવને મધ્ય ભાગો સુખદાયક 
ખે માળનું ધર છે, અતે તેતી આસપાસ થોડાંક સારાં ખેતરો અને એક 
વાદી છે. એ મકાનમાં મેજર ડો ખેલ્લેન્હાર્ડે નામે સરકારી એજ'ટ રહેછે. 
ગ્મેની ભલી પત્તી ઈંડિયનોનાં છોકરાંતે લખતાં વાંચતાં અને હિસાબ શી. 
ખવેછે. એ કામ માટે તાનકડી રૂપાળી નિશાળ બાંધીછે. ઉતાળામાં' એ' 
દડિયનો વખુઓમાં રહેછે, અને શિયાળામાં લાકડાની એક એોરડાવાળી 
ઝુંપડીમાં રહેછે. આ વેળા તેએ ગમે ઝુંપડીઓને રહેવાજેગ હાલતમાં 
આણુવાના કામે લાગેલા હતા. તેમતા તેખુગ્યેખ। વાસ ભે!ય તળીએ આ- 
સરે બાર છુટ હોયછે, અતે આખું કુડુબ તેની અદર રાંધેછે, જમેછે, 
અને સુવેછે. ધાબળીઓખઓમાં વીંટાઈને તેઓ જમીત ઉપર સુવેછે. સ્ત્રીએ! 
ઝે લે।કતી ખે!લીમાં સ્કવા કહેવાયછે. એ ખબાયડીખો દેખાવમાં એવી. - 
ખીભત્સ કુરૂપ છે કે તેમને ન્નેઇને ચીતળી ચડે. કામતો ખોને તેએ ઉપર 


પર્‌ જગૃતપ્રવાસ,. 


હદથી નદે છે. તેએ ઢહટુતે ષકડે છે અને તેએની પીઠેપર જત ખાંધેછે, 
લાકડાં ચીરેછે, પરેટા ખોદી કાઢેછે, છેકરાંતે રાખેછે, રાંધેછે અને સરકારથી 
પૈસા મળે તે ખરચવા સિવાયનું બીજાં બધું કામ કરેછે. ભાયડો તો એએ 
નાણું મોજમઝામાં ખરે છે, તમાકૃ પીઃએેછે, અને કોઈવાર બતકતો શિ- 
કાર્‌ કરેછે, ફ્રી નનતનઃ અને સાલી ન્નતના ઇંડિયનોને ધર્મ નથી. તેમ- 
નામાં કૈટલાક વહેસે। છે, તથાપિ મિશનરીઓ  (ધમંપ્રયારકે) તેમને ખર્મ 
શીખવી શકતા નથી. 

છાકટાપણું મ્ખને જુગાર એ ખે ઇંડિયનોના દુગુણે છે. ઘોડે સવારે 
પોલીસ તેમતી આસપાસ ચોકી કરવાતે રણાછે તેએ તેમને દારૂ પા- 
મવા દેતા નથી તેષી તેઓ છાકટા થઈ શકતા નથી, પણુ તેમનું બીજું 
દુર્વ્વેસન જરી રહ્યુંછેન જુગારમાં હરકોઈ ચી” આપવાને રજી હોયછે, 
અંગ ઢાંકવાતી બંડી અને સરકારથી સિધું મળવાનું હોય તે પણુ જુગાર 
રમવામાં ગુમાવેકે. જેએ। તેમને સારી પેઠે ન્નણુ છે તેઓ તેમને સુધાર- 
વાની આશા રાખતા નથી. ઇંગ્રેજ સુધારો મહષ્મુ કરવાની તેઓમાં પાત્રતા 


માલમ પડતી નથી તેથી હાલની પેટે તેમતે હમેશ રાખવા પડરે એમ 
તેખએે ધારેછે. 





નટ 
ટૃસ્ચ્ન- 


સાસી સ્કંવા અને ટડવનું ધીસલું. 
ફોાલ્ગરી નગરના ઘરસંસારનું મોડું લક્ષયુ એ છે કે યાં બઈરાં ઘણાં 
એછાં છે અને પુરૂષો બહુ છે, શેહેરના રસ્તામાં ભાગ્યે કે!ઈઈ બઈરી મળેછે; 


જગતપ્રવાસ. પર 


ભાયડાખએને હંજી પરણુવાતો વિચાર કરવાતો વખત મળ્યો નથી; એક 
ખે વરસોમાં તેમને તે કાજે વખત મળ. જેએ રોજગાર શીધવાને 
અહીં આવ્યાછે તેઓ પોતપેતતાને ફાવે તેવા ધવામાં ઠરીઠામ ખેસ 
જારે લગ્ન ફરવાતી તજવીજ કરશે, મેં કોઈ ધરડા આદમીને પણુ દીે। 
નહિ. આખી વસ્તી ત્રીશ વરસોની ઉમરની અંદરની અને ૪ંગ્રેજ ન્નતન 
ની નીરખવામાં આવી, જે હોટેલમાં અમે ઉતર્યાં હતા તેમાં માય નહિં 
એટલાં બધાં ખીન્ન માણુસો કતરેલાં હતાં; સુવાના ધણા! ઓરડામાંના 
એક એક ખાટલાપર એેખે આદમી સુતા. મારી દીકરી વિતા ખીજ કોઈ 
નારી લાં નહતી. એ ઉતારાતું નામ લેલાંડ હોટેલ હતું. એમાં દાર મ- 
ળતો હોત તો સદ્ગઝૃહસ્થો યાં ઉતરી શકત નહિ. કાતડાની આ સીમાને 
પેલે પાર કાલ્ગરો જેવું નગર હોતતો લાં પીઠાંએ તથા માઠી ગમતની 
જગાઓ પુષ્કળ થઈ હોત, કેમકે યાં દારૂની મતાઈ નથી. દારૂ પીતારા 
ગાવાળીઆ, ખેડુતો, કામવિનાના આળસુખોા કાલ્ગરીમાં આવેછે, પણ 
યાં દારૂ મળી શકતો નથી તેથી ગામમાં શાંતિ રહેછે. 


મુક્તિફ્રિજ આ નગરમાં સારં કામ કરેછે. એના ધર્મ અને સુનીતિના 
ઉપદેશથી ધક પ્રસન્ન છે. અમે સાંજે તેના ઉતારામાં ગયાં તેવારે પાં- 
ચરે છશે માણસ ભેગુ થયું હતું અને નઠારી સોબત અને માડી કરષ્ટ્ી 
મુક્તિફોજવાળાખે બોધ કરી તન્નવેલી તેવો એક માણુસ ભાષણુ કરતો 
હતે અને શ્રોતાજનો તેને વખાણુતા હતા. એ ફ્રેજનું નગરસંકીર્વન 
તથા તેનાં ભાષણા એજ અહીંના લોકની ગમત છે, ૬ાર્‌ મળતે। નથી 
તેથી લોકની સુતીતિનું રક્ષણુ ધણું થાયછે. કાલ્ગરી થોડા સમયમાં મોઢું 
શેહેર થઈ જશે એવે સંભવ છે. ઢોરો અને ઘોડાનો મોરો વેપાર હાલ 
ચાલે છે અને તે હજ ધણો વધશે. એક લાખ વીશ હર ઢોર તથા બાર 
હજાર ધોડા આસપાસનાં ખીડેમાં ચરેછે તેએ થોડાં વરસોમાં બમણાં 
થશે, વેપાર ઉપર જગાત કે હાંસલ અને નાકાઓની લેક વિરૂદ્ધ છે, કેમકે 
તેથી માલ મોવે! મળેછે. કાલ્ગરીના રસ્તામાં રાત્રે હાલ દીવા થતા નથી, 
પણુ વિદ્યુતના દીવાની ગોહ&વણુ કરવા માંડીછે., આગથી બચવાને વાલે- 
ટીયર્‌ ફૂ।યર્‌ બ્રિગેડ છે, 


૨” «.“ઉ૧09 ૧-૩૩ 


%્રઝ બ/ગતપતાસઃ* 
પળ ૬ કું. 
ડાનદાનો સ્વાભાવિક બાગ. 


૧૬ મી સપ્તેમ્બરે રાત્રે એેક કલાકે અમે ખાન્ફૂ સ્ટેશને જવાને 
ક્રાલ્ગરીના રેલ્વે સ્ટેશનથી ઉપક્યા, શૈકી પવતોતી ઞાપ નામે ભાગેળે 


અમારી ત્રેન ઝટ પહોતી. ભાવ નામે નદી એમાં થઈ ૧૫૦૦ માઈલ વહી 
હડ્સનના અખાતને મળેછે. બાન્ક્‌ સ્ટેશને ચારથી એછા કલાકે પ્હૉંચવાનું 
હોવાથી તથા જે ભવ્ય સૃછિ રચનામાં અમે પ્રવેશ કરતા હતા તે જેવાની 
ત્્માતુરતાએ કરીને ઝાઝું ન ઉંધતાં પ્રભાતની વાટ નેતા હતા, કાન્મોર 
આગળના જૈંગલમય ખડકો જેવા જેટલું અજવાળું યાં થયું હતું. મ 
ળસ્કૈ થતાં અમે ખાન્ડ સ્ટેશને પોતા. અહીંથી ત્રગેક માઈલપર ડા4ટર 
શેટનું આરેોગ્યતાવર્ધક ગૃહ છે યાં અબે ગયા. બીન્ને સારો ઉતારે અહીં 
નથી. ફાનડાનો આ મેરો સ્વાભાવિક ખાગ ન્નેવા આવનારાને ઉતરવાને 
કાનેડિયનત પાસિક્િક રેલવેવાળાગે ૩૦૦ માણસો ઉતરી શકે તેવા ઉતા રે 
(હાટેલ) બાંધવા માડ્યો છે, પણુ તેને બધાઈ રહેવાતે એક વરસતી હજી 
વાર્‌ છે. સુંદર અતે ઘણી વાતે શ્મસાધારણ દેખાવે! નનેવાને વખત વધારે 
મળે માટે અને વહેલે! નાસ્તો કીધે. 


આસપાસની સામાત્ય રચના જેઈ શકવાને અમને ડા. બ્રેઢ ધરને 
મથાળે લેઈ ગયે. સુમારે ખે માઈલ પહોળી, ચપટી અને આદિ કાળના 
વનથી ભરપૂર ખએેવી ખીણુ અમારી નજરે વાંથી પડી. દેવદાર જૃક્ષના 
કાળાશ પડતા લીલા ર'ગતે પડછે, પાપ્ક્ષરર ઝાડનાં પાકેલાં પત્રોતો તેજસ્વી 
પીળા રંગ અને સુકાઈ જવા લાગેલા માપલ દ્રમનો (ઉ'ગળાકીએઓ રગ 
આવી રહો હતો; વળી ખાવ નદી-પૃથ્વી ઉપરતી અવયત મતોહર નદી- 
વાદળી શ્કચફીત રંગની ર્ખત કે કોરણુ જેવા વેલાને રૂપે વળ ખાતી વઃ 
હેછે. ક્લ બરક્થી હંકાયલો કામસ્કેડ પહાડ સન્મુખ આવી રલો લતે. 
કાસ્કેડનો અત્ર જળ પ્રપાત છે. તેની બાજુખએાએથી એક નાના વહેળાનો 
ધોધ ઝેક હશ્નર જુટતી ધારાએ પડેછે માટે તેનું એ નામ પાડયું છે, 
ડામે હાથે ફાસલ (ડાસ્ટલ) પયેતો છે તે સતત ૪લબરકનુ વિશ્વદશય છે; 


કગતપ્રવાસ. પૃપ 





કાન્મોર ખડકો, 


જમણે હાથે ભતમસ્તક પવતો છે, એ પર્વતોમાં એક ખડક ખીન્ન 
સર્વથી ઊંચો। છે તેના અજબ દેખાવ પરથી ઇડિયનોએે એ નામ પાડયુંછે. 
એગોની પાછળ દૅવદાર શૃક્ષોધી ટંકાયલા સલકફ્‌ર (ગધક) પવતો અતે 
ભર્યકર્‌ દીસતી ઊંચી દ્રિન્સ એટલે જોળ નામે ભેખડો છે. સમા દશથી 
૧૧ હજાર છુટ ઊંચા છે. તમામ પવતોતો દેખ'વ રમણિક અને મહાન્‌ 
છે, એવો મે આઅિયાના તાબાના ટિરોળ પ્રાંતમાં દી ડે હતે. 


અહીં ગંધક મિશ્ર ઉતાં ઝરણુ છે, તેથી કેટલાક રગે! મરેછે. મૃપ્યત્વે 
એ પાણીનો ઉપયોગ કરવાતે કેટલાક રોગીખો ડા, બ્રેટતા આરોગ્ય ધામમાં 


પશ જગતપ્રવાસ. 


રહેવા આવેછે. જે ગુફાએ માંથી એ રોગ નિવારણુ ઝરણો વહેછે તેઓને 
ન્તેવાને અમે ગયા. ખે મુખ્ય ઝરા હાલ વપરામમાં છે, તેએ ગધક 








કાસલ પર્વત. 
(મ્રંથકર્પાખે દોરેલા ગિત્રપરથી) 


પરયેતના મધ્યમાંના ફાંટામાંથી નીકળેછે અને બાવ નદીથી શ્રમાટસે' 
જુટ ઊંચા છે. મ્રુખ્ય ઝરામાંથી દરરોજ પદર લાખ ગ્યાલન ઉષ્ણે।* 
દક વહેછે, અને તેની ઉષ્ણુતા ૧૧૫ સ્મંરા છે. થોડે છેટે બીજે ઝરે 
છે તેનું ઉષ્યુતામાન ૮૫ અંશ છે, તેમાં ઉતરી માણસો! નાહી રાકેછે. 
પર્વતને ખીજે પડખે એક કોતર છે, એમાં પેસવાનું દાર ઉંચે હોવાથી 
લાકડાની નિસરણીવડે તેમાં જવાયછે. ખે બાકામાંથી ત્મંદર્‌ જતાં વિ 
શાળ ઓરડે આવેછે. એ ઓરડાની છાતમાં બાકુ છે તેમાંથી અજવાળુ 
આવેછે. એ ઓરડામાં આશરે ૨૦ ૪2 પહોળા અને ૩ થી ૬ જુઢ ઊડે 
ખાડે છે તેમાં ઉના ઝરણુના પરપોટા નીકળેછે. એ પરેપો।ટામાંતી વરાળ 
'રાતરમાં ફેલાઈ ન્તયછે તથા તેમાં ગંધકતો જબરો વાસ હોયછે તેથી એ 
ગુડ્ડામાંતી હવા એવી હોયછે કૈ તેમાં રહેવું લમભગ જસલ્ય છે. સંધિવાના 
વ્યાધિથી પીડાતા માષ્મુસો તમા કે।તર્‌માં સ્નાન કરેછે, અને આરામ 
થયાની કેટલીક વાતો સાંભળવામાં આવેછે. લંગડાને ટેકાની એક લાકડી 
ભીંતે લટકેછે તેની જોડે સંશયયુક્ત વાડય એવું છે કે “એને ધણી ધેર્‌ ગયે”, 


«ગતપ્રેવાસ. પ૭ 


આ કરણેતા રૈમ નતિવાર'ગુ ગુણાતી માહેતમારી મતે તથી, તથા- 
પિયુતાઇ્ટેડ સેઢસતા અને કાનડાતા મુપ્ય ડાડટરોનતી સંમતિ હોઇ 
બિન્ત ભિન્ન વ્યાધિઓથી પીડાતા માણુસોનતે અહીં આવવાની ત્તેખા 
ભલામણુ કરેછે તેપરથી સંભવેછે કૈ સંધિવાના, લોહીના બિગાડનતા તથા 
ચામડીના રેગાવાળા માણુસો બાન્કૃમાં ધણા આવશે. સ્નાતઝૃહતી સમીન 


પમાં ખુલ્લી હવામાં નાહાવાતી સારી તળાવડી છે તેતા પાણીની ઉષ્ણુતા 
૮૫ શખંશ છે તેમાં મતે તરવાની ઠીક મઝા પડી. આ ઝરાઓ સિવાય 
અહીં સ્વચ્છ અતે કોવત આપે એવી હવાને લાભ લેવાને તથા આન- 
ન્દકારી સુદર સ્રછિ રચનાનાં દશન કરવાને હજરો માણસે! આવશે. 
આનન્‍્કૂના રેલવે સ્ટેશન અને ઝરાઓની વચ્ચે નદી વહેછે તે ઉપર હો 
ડીઓતે। પૂલ હાલ છે તેને બદલે લેઢાને પૂલ ખાંધવા માડ્યોછે. બીજે 


દિવસે અમે ખાવ નદીને મળનારેા નાનો અને હીંગળોક સરોવરમાંથી 
નીકળનારે। વહેળોા જેવા ગગા. ભૂજેણષ્ક્ષતી છાલનાં નાવડાં દુડિયન લેકે 
બતાવેછે તેમાંના એકમાં બેશીને દું અને મારી દીકરી એ વહેળાની વાટે 
હીંગળોક સરોવર જેવા ગયાં. એ નાવડાં એટલાં હલકાં હોયછે કે છેક- 
રાઓ! પાણીમાંથી ઉપાડી કાંટે આણી શકેછે. ચાથવા વડે મેજ નાવડાને 
ઉંકાર્યું. એ સુંદર સરોવરની આસપાસ ઝવું ધાડુ જંગલ સમતે ભાંગી 
પડેલાં ઝાડોનાં થડો અને ડાળાં પડેલાંછે કૈ જમીન વાટે યાં જઈ શકાતું 
નથી. માણુસે નહિ નિગાડેલા નન્‌તા જમાનાની સૃછિ ર્ગનાના અયૂવ ખ્બ- 
સુરત દેખાવતું વણુન કરવાને યથાયોગ્ય શખ્દ મને જડતા નથી, સરોવર 
કાચના જેવું લીસું દીસતું હતું અને તેનો કાંઠો ગૂ'ચવાયલી ઝાડી, પેન 
પ્લર, અને મેપલ હક્ષોનાં પત્રોના પાનખર ત્રસ્તુતો ઝળકાટ મારી રહેલે 
રાતો! અતે સોનેરી રગ અને તેઓના વચ્ચેથી ઉપર આવેલાં ઊંચાં તથા 
ઘેરાં કે કાળાશ પડતાં હીરવી રંગનાં ગંધતર્‌એ અને સરળ ડ્ુમોથી ધે- 


રાયક્ષે હતો. એની પૂઠે (લ બરક (હિમ) નાં વસ્ર પહેરેલા પર્વતો, અને 
સવતા પૂર્ણું પડછાયા જળપૃદ ઉપર, પડેલા અતિ સુદર દેખાતા હતા. 


અમે શાંતિ અને આતન્દમાં એક (દિવસ બાન્ક્‌માં ગાળ્યો, પાણી ડ્રેરની 
આ જગ્યાની પ્યાતિ વધતી જય છે,પર'તુ હજ તેમાં પશ્વરતી ભક્તિ કરવાનું 


પ૮ જગતપ્રવાસ, 


મ'દીર તૈયાર નથી, વેસ્લીયનત પ'થવાળાએ લાકડાનું દેવલ ખાંધવા માંડયું 
છે તે લગભગ પૂરૂં થવા સ્માવેલું છે, અને ઇ્પિસ્કોષલ સમાજે મૅદીર 
બૈધાવવાતે જગ્યા પસંદ કરીછે, ટાઉનહાલમાં હાલ પ્રાર્થના કરવામાં આ- 
વે છે, એ મકાન નાનું અતે લાકડાનું બનાવેલું છે, દર રવિવારે સાંજે 
વે*લીયન પંથતેો ઉપદેશક મી. વિહિલયમ ભજન કરાવે છે અતે તે વેળા 
હૉટેલ બાંધવાપર્‌ રહેલા કારીગરે અને મજુરો તેમાં સામિલ થાય છે. 
અ માણુસો તેતા ઉપર પ્રેમ રાખે છે. જ ઉપદેશક ઉઘોગી અને હૉંસીલે 
છે. અદીંથી આક માળ્તપર્‌ કરોયલાની ખાણુ ખોદનારા વસે છે તેમને 
ભજત કરાવવાને તે ૪ર રવિવારે સવારે જય છે. આણી તરફનાં નવાં 
વસેલાં ગામોમાં અને કસબાઓમાં ધમેનો ખાધ કરવામાં તેણે પોતાની 
કરેજ ઠીક બજવી છેઃ ૪પિસ્કોપેલિયન માર્ગીઓ પોતાના માર્ગનો પાદ- 
રી આવી ચડ્યો હોય તે! સવારે તેતી ન્નેડે ઉપાસના કરે છે. આ વખતે 
યાં એક બીશપ આનો હતો. તેની વત્તણુક પોતાના પથના લોક ન્નેડે 
જેવી છે તે મારા નનણુવામાં નથી, તથાપિ તે પોતાનાં છોકરાં ઉપર બહુ 
માયા રાખે છે તે મૈ નજરે દીઠું. પોતાનાં તાતાં બચ્ચાંતે બહુ હેતથી 
ચમચેવતી જમાડતો મેં તેતે જનેયો, તેની હારે તેતો મદદગાર આચેડી- 
કન હતો! તે આનન્દી તરૂણ ફાનડામાં વસેલો આઘઇૃરિશસેન છે. સાંજે 
જનસ્લીયત પાદરીના ભજનમાં તે આનો હતો. અદીં સરકારી ધમે પથ 


ન હોવાથી પ્રપિસ્કોપેલીયન પથતા પાદરીએ બીન માર્ગીએની સાથે 
એમ ભળવાને વધારે રાજી હોય છે. ઇગ્લાંડમાં તેમ થતું નથી. 


બાન્કૂની ખીણુ અને આસપાસના પવતો સહિત એક લાખ એકર 
ભૂમિ થાય છે તે કાનડી સરકારે સાર્વજનિક બાગને સારૂ આપી દીધી 
છે, મતેર'જક સ્થળોએ ગાઢાં જંગલોમાં થઈને જવાય છે માટે તેઓમાં 
રસ્તા બાંધવા વખતે વખતે રાજ્ય તરેફ્ષી નાણાં ખરચવામાં આવાં છે. 
એ ખાતે આશરે સોળ હજાર પાણંડ ખરચાઈ ચૂકયા છે; અતે કામ પુરૂ 
થતા લગી હંજી ખીજ ખરચરે; એ બાગ ખાતે મી. જી. એ, સ્ટુઅટે 
નામે ભમલદાર રાપ્યો છે તે તેના કામને ઘણે યોગ્ય છે, તેણે કરવા 
ધારેલાં કાસે। મને જણાવ્યાં, જેમ બને તૈમ સ્ૃદિ રચનામાં ફેરફાર કરવામાં 
નહિ આવે; સધળાં જંગલી પશુઓનું અને પક્ષીઓવું રક્ષણુ કરવામાં આવ શે; 
માછલાં પકડવા સંબધી અમુક નિયમે। ઠરાવ્યા છે, સારા રસ્ત તથા પગ- 


જગતપ્રથાસ, પ૯ 


વાટ ડેર ઠેર કરી જવા આવવાનું સુગમ પડૅ તેમ માત્ર કરવામાં આવેછે, 
પર્‌ સુલકનાં વત શક્ષો રોપવાને પયતન કરવામાં આવરે. એમાં જમીત 


“બકરા 





ન 0 
જ! જ બ ન ની 
ન. 


ધોધ પર્વત, ( કાસ્કેડ માઉંટત ) 

(ગ્રંધ કત્તાએ દોરેલા ચિત્ર વરથી) 
વેચવામાં નહિ આવે, અને કેઈ ભાગ ભાડૅ આપવામાં આવશે તો સન 
ખ્ત શરતો કરવામાં આવશે. મી. સ્ઠુગ્યટેની તમામ ધારણાએ। પરિપૂણું 
થશે તેવારે આ ક્રાનેડિયન નેશતલપાર્ક (તમા કાનડાતો સાર્વજનિક ખા- 
ગ) રજ કે નવરાસના દિવસે।માં જઈ જેવાતાં પૃથ્વી ઉપર સ્થળે છે 
તેઓમાંના એક અતિ આકષક થશે, 

એ બાગ ૨૪ માઇલ લાંખે! અતે ૧૫ માઇલ પેોણહેળે થશે, ખાવ 
નદી ૧૫ માઈલ સુધી એ ઉપવનમાં વહેછે, તેમાંના નવ માઇલમાં પાણી 
એટલાં ઊંડાં છે કે નાની આગખોટ ૬'કારી શકે. સ્પ્રે નદી એ ઉપવનમાં 
છ માઈલ વહે છે. પર્વતમાંથી નીકળી એનું પાણી તિમેળ ખીધોરે જેવું 
વહેતું દિસે છે. બાગની મયાદામાં તેતો પ્રપાત ૧૦૦ છુટતા છે. જે ઉપવ- 
નમાં ડું તેને હાલ વહેતો જેઉ'છું તે નારંગીઆ, હીંગળાકીઆ અને સોતેરી 
રંગાથી મળકી રહ્યું છે. ઘોસ્ટ નદી (ભૂત તદી) કાર્ફેડ નદી (ધોધ નદી) 

ફોર્ટામાધલકીફ (ચાળોશ માઇલ ખાડી) અને બીન અધા ડજન (છ) 
વહેળાઓથી સુંદર્‌માં સુંદર તદી રચનાના ભાત ભાતના દેખાવો બતી રહા 
છે. આ ઉપવનમાં 'ડેવિલ્ર સરોવર ( શેતાન સરોવર) છે તે બાર માઈલ 


દક જ મતેપ્રવાસ. 


ભાંખું અતે ખે માઇલ પહેળુ' છેન એનાં અને હિંગળોક સરેવરતાં સુંદર 
જળ ઉડા અતે સ્વચ્છ છે, અને તેએની પ્રતેક બાજીએ આવી રહેલી હન 


જારો હાય ઉ'ચી ગિરિમાલાઓ છે તેણું કરીને બહુજ રમણીય દેખાવ 
દિસેછે. હિંગળાક તળાવો ડુંકા વહેળાઓથી ન્નેડાયલાં છે અને એ વહેળા- 


ખોમાં પણુ હલકાં નાવડાં ડકૂરી શકે છે. એ તળાવોમાં અતેક જાતનાં 
જળચર પક્ષીએ વસે છે. 


ખાવ અતે સ્પ્રે તદીગ્ખ।ોતો સંગમ અતિ સુરી।ભિત છે, બાવ નદી 
સીતેર જુઢ ઉંચા ખડક પરથી ભૂસ્કો મારે છે, નમને વયમાં અથડાતી 
અંથડાતી બસ જુઢ લાંબા રૂપાળા ખાડમાં પડે છે, એજ ખાડમાં સ્પ્રે નદી 
ધસી આવે છે. એ ખાડની ઉપર્‌ ભાગેલો! ઢતલગિરિતો સીધો ખડક ૭૦૦ 


કે /૦૦ જુટ ઉ'ચે। બીવડાવતે। હોય તેવા દેખાય છે, અને તેને તળીએ 
ઉગેલાં જૃક્ષોના અને ઝાડીના આ પાતખર ત્રડતુના રમા અવણુનીય છે, 


આ સાવેજનિક ખાગમાંનાં પશુઓ અને મચ્છોતો શિકાર ઇંડિયનેો 
પહેલાં એટલે બધો કરતા કે તેએ ઓછાં થઈ ગયાં છે. એ નાશતે હાલ 
અઢકાવવામાં આવે છે. એ વનમાં કાળાં હરણુતી જાત હઝ હયાત છેઃ એથી 
નાની નતોતી વસ્તી વધારે છે. કાળી પુંછડીવાળાં, ધોળી પુંછડીવાળાં 
અને રાતા રંગનાં મગા તથા આંકડીઆં (શિધડાંવાળાં સાબરે। વધારે છે, 
મોટાં શિધડાંવાળાં હરણુનાં ટોળાં પહાડોમાં ચરે છે, બહુ મેટા ઠદનાં ઘેટાં 
અને લાંબા રૈશમી વાળ અને રૂપાળી ચામડીવાળાં બકરાં પવેતોમાં વસેછે. 
રાખોડીના રંગનાં, તજના રંમતાં અને કાળા રંગતાં રીંછે એ વનમાં છે. 
ગમાંની પહેલી “તના કોધ્કજ ન્નેવામાં છે. રોકી પવતના ત્મજણાયલા 
ભાગોમાં તેઓ વધારૈ છે. ખાકીની ખે નજનતે। વનસ્પતિના હારપર્‌ જીવનારી 
છે, અને ઉન્મત્તાષ્નયી તેઆ ઉપર્‌ હુમલો કરવામાં ન આવે તો કોંળ્તે 
દ કરતી નથી, એ ઉપરાંત ખીન' ખબસુર્ત જતાવરે ધણાં છે--ખીવર, 
એટર, કસ્તૂરી મૃગ, ૭છુંદર) માર્ટત, બાજર્‌ે, ખીસકોલી અને એવાં ખીજા 


ઘણાં છે, સંદર પીંછાંવાળાં અને મધુર ગાનારા પક્ષીઓની પણુ અનેક 
જાતો છે. એ સવૈતું રક્ષણુ કરવાતો પ્રયત્ત એ વનતોા ઉપરી અમલદાર 


કરે છે, અને વર્‌, ચિત્તા, કશિઆળ વગેરે શિકારી પશુઓને વિનાશ કરે 
છે. ઇડિયતોા મા જંમલમાં શિકાર કરી પોતાતો તિવોહ કરતા હતા 
માટે તેઓતે કોઈ પ્રકારતો બદલો આપી એમાં મુગયા રમતા અઢકાવ- 
ભાતો વિચાર માલે છે. ભાન્ક્ની પોલીસ દ્વાજમાં વધારો કરી વતતી 


સંભાળ લેવાને શીખવેલા અનુભવી માણસોને નોકરીમાં રાખવાથી એ 
ધારણા પાર પડી શકે તેવી છે. એ કામમાં કેટલીક ઇંડિયનોને પણુ કામે 
લગાડી શકાશે. બાન્ક્માં જનાવરેનું સંમ્રહસ્દ્રાત કરવાતી સૂચના કાનેડા 
સરકારને કરવામાં આવી છે, અને તે પ્રમાણે કરવામાં આવશે તેમાં સંદેહ 
નથી. એવું સૈત્રહ્સ્થાન વિઘાની સેવા બજવી શકે. અવાચીન કાળમાં 
જ ગલનેો મનોરંજક ઉપયોગ કરવાનો પયોગ ચાલે છે તેનું ડુંકુ ખ્યાત મેં 
મ્મા પ્રમાણે કર્યું છે, અને તે પરિપૂર્ણ થશે તેવારે જ૪ુર્સદના સમયમાં આનન્દ 
ભોગવવાને જવાને આનાથી વધારે સારાં સ્થળે પૃથવી ઉપર બીજા થોડાં હો- 
વાનાં, ભવ્ય અને વિશાળ હોટેલ (ઉતારે) કાનેડિયન પાસિકિ8 રેલવેવાળા 
ખાંધેછે તે આ વિસ્મયકારક સુઝ શૈભા કેવા જનાગતે ખહુ ઉપયોગી થશે. 





ખાન પન્ફ્ની કાનેડિયત શિ. રેલવે હોટેલ. 


'પવરળ ૫૭ મ. 
સેલ્ફર્ક પવેતો. 

૧૯૪ મી સપ્ટેમ્બર સોમવારે અમને પાછલી રાત્રે ૪ કલાકે ઉઠાડ- 
વામાં આવ્યા, કેમકે દર રોજ પશ્રિમ ભણી જતી ટેન બાન્ક્‌ સ્ટેશન પર 
થઈ પાંચ વાગે જય છે. કાનેડિયન પાસિકિક રેલ્વેના નોકરો પોતાની 
કૂરજ નિયમ પૂર્વક બરોબર બજવે છે એવું અઘાપિ અમારા જેવામાં 
આવ્યું હતું; માત્ર આજેજ ખબાન્ક્તો સ્ટેશનમાસ્તર્‌ ટ્રેનની સ'ભાળ લે- 
વાને હાજર થયાને બદલે પોતાની પથારીમાં સુઇ ર્યો હતે, અને તેથી 
અમારે ઉતારૈથી જે એઆમનતીબસમાં અમે મ્માના તેમાંથી અમારા સાન 


દર્‌. 'જગતપ્રવાસ# 


માતતે હાથે ઉપાડી લેઈ જઈ લગેજતી ગાડીમાં મુકવો પક્યો, એ સામા- 
તતો! ભારે નિયમથી વધારે છે કે નહિ તેની કેએ તજવીજ કરી નહિ. 
જે ભવ્ય સદિ રચના ત્રેનની આસપાસ હતી તે અમારાથી જેઈ શકાઈ 
નહિ, કેમકે કરાં અને વરસાદથી આકાશ છવાયલું હતું તથા તાઢ ધણી 
હોવાથી બરફનાં વાદળાંએ પર્વતોનાં શિખરેને ઢાંકી દીધાં હતાં, સાત કલાકે 
સિલ્વર સીટો (ર૨પાનગર) નામે સ્પ્રળપર થઇને અમે ગયા. ત્રણુ ચાર 


_નઆન-નનયઇશ-ઊનતતક -.. નઇ --જ. 








જગતપ્રવાસ. થુ 


વષીપર શેકીપવેતમાંથી રૂપું' કાઢવાતી કલ્પના ઉઠી હતી; તમને લોકોએ તેની 
શેધ કરવાને અહીં આવી લાકડાનાં ધણાં ધર બંધાન્યાં તેથી નાનકડું 
શહેર્‌ બન્યું. પણ રૂપું જડયુ' નહિ, તેથી શહેર ઉજડ પડયુ છે, શહેરનું 
અલ્પ આયુષ દરીવનારાં વસ્તી વગરનાં ઘરે! માત્ર છે. ૧૧૬૫૮ ટ ઊંચે 
અને બરફથી ઢ'કાયલે! લેજ્નોય ડુંગર ગાડીમાંથી દેખાયો, અને થોડીવારમાં 
સુંદર્‌ ખાવ નદીનું મૂળ નજરે પડશ્રું. દશ હત્નર્‌ ડફટથી ઊંચા એવા હે- 
કટર અતે ગોઢ પહાડોની વચ્ચે ભરાયલા બરફના ડુંગરમાંથી એ નદી 
નીકળે છે. રેલવે જે ઉ'ચે ઢાળે યડતે। હતો તેની વધારેમાં વધારે ઉચાધએ 
અમે પ્હૉંથ્યા, સમુદ્રની સપાટીથી એ ઉંચાઈ ૫૨૦૦ છુટ છે. એના રિ- 
ખરપર્‌ કાદવવાળછું છાછર સરેવર છે તેના ખે છેડેથી પાણી 
ઝરી ખે નદીઓ બને છે તેમાંની એક ખે હજાર માઇલ વહી આઢલાંટિક- 
તે મળે છે, અને બીજી દોઢહળાર માઇલ વહી પાસિકિકિતે મળે છે. હવે 
અમતે રૂપાળી બાવ નદીનાં છેલ્લાં દશાન થાય છે. આનત્દમાં ગાળેલા 
એટલા બધા દિવસે।માં અમે તેની દિલખુશકારી સોબતમાં હતા. રોકી 
પવેતામાંતો એક સાઉ'ઢ સ્ટીકૃત નામે છે તેતી ઉ'ચાઈ ૧૨૦૦૦ છુટથી 
અધિક કહૅવાય છે. તેતી છાયામાં રહેલા કિકિંગ હાર્સ નામે ધાટમાં અમે 
પ્રવેશ કર્યો. રોકી પર્વતમાં માઉટ સ્ટીકૃન ગિરિરાજ કહેવાય છે. કાનેડિયન 
પાસિફિક રેલવેનો વહોંવટ કરનાર મ'ડળીના પ્રમુખનું નામ સ્ટીકૃત હતું 
તેના સંભારણાને માટે એ બધાથી ઉંચા શિખરતનું નામ સ્ટીફન પડયુંછે« 


કિકિગ હાસેનો સ્થ મારનાર ઘોડો છે. એ ધાટની મોજણી થઈ 
તે વારે તે કરતારામાંતા એકનો ઘોડો તેમાં અડિઅલ થઈ લાતો! ઉછાળ- 
વા લાગ્યો તેપરથી ચય હાસ્યજનક નામ પડયું. એ નામ તેને હમેશ વન 
ળગી રહેશે. એ ધાટતું ચિત્ર પાસેના પાનામાં છે. અહીં ભય દેખાત્ર 
દૃદિએ પડે છે. અડાબીડ ખીણ્‌ છે. બંનેમેર બહુ મોટાં સરળ અને 
ગ'ધતર્‌ (દેવદાર ભહ્ષની ખેક ખુશબોદાર નનત) આવી રહ્યાં છે. જ'ગલના 
અગ્નિથી બળી ગયલાં વિશાળ સ્થળોનો રાતો ભુરો રંગ એ ઝાડેતા 
શ્યામ લીલા રંગને ૬પાવી દેતો હતે, ડુંગરોની રોચને પડખે ર૦૦ છુટ 
ઉગા અને દૃશબાર છુટ જાડાં થડે મો।ઢા કાળા સોટા જેવાં દીસતાં હતાં 
અને કિકિંગ હીર્સતદી સધાકારે વહેતી હતી તે રૂપેરી રીત જેવી દેખાતી 


દ્૪ 


જગતપ્રવાસ. 


ઠા. 


ફે? પ. કઝ 


1 
ને 
સજ ફન 
ગ) 5 
પા ૧૬ 
જ મે 





#૪ગરતપ્રપામ. દ્પષ્ડ 


હતી, અમારી ત્રેનને બે ઇંછનો ડયાં હતાં તૈેખો પાછળ ગતિ કરતાં 
દશ માઇલમાં ૧૨૫૦ »ુટનો ઢાળ ઉતરતાં હતાં. ત્રેતતે લગાડેલા પ્રત્યેક 
બ્રેકતે અતિ સપર સ્ક્ર કરી દીધો હતે. ઘુધવાટ કરતા વહેળાથી સૅકડે। જુઢ 
ઉ'પા ખડકોની બાજીએઓ કાપી રસ્તો બનાવ્યો છે. કોઈ કોઈ ઠેકાણે પા- 
ણીના ધસારાથી પહાડતે પડખે પડેલા ખાડા આવતા તેએ ઉપર બાંધેલા 
પુલે પર્‌ યઈ અમારી ત્વેન જતી, રેલવેથી ખાડા બસે' ત્રણુસે ઝુટ તીચા 
હતા. તવ કલાકે અમે કીંહ્ડ ર્ટેશને પહોંચ્યા. ફીકી પલેતોને વચગાળે વ- 
ગડામાં ખે સ્ટેશુત છે. અલાં ર૪ કલાક રહેવાને વિચારે અમે ઉતવો. 
રેત્વેવાળાએ નાને સુખદાયક ઉતારે અહીં બાંધ્યો છે, આ ભયકર ઢાળપર્‌ 
નાખેલા રેલ (લોઢાના સળીઆ) ખરેખરા કંબરલાંડતા હામેટાઇટ લોઢાના 
બનાવેલા છે તે “નણી હુ ખુશી થયે, જે જે સ્થળાગ્એ ધસારે। વધારે છે 
3% ભયથી બષવાતે મજખુતીની જરૂર છે તે તે ટાળે મુડેલા રેલો ઉપર 
ખરો શદ લખેલ હતે તે જેઈ હ રાજ થતો હતો. (આ પ્રવાસનો 
ભખતાર ખબરો નગરને! લોઢાનો વેપારી છે.) 


કાનડામાં અતિ સુખદાયક અને સારી ગોઠયણુવાળી હોટેલો! છે તેન 
એઓમાંતી એક આ ફોલ્ડ સ્ટેશન ઉપર છે. તેતો માનેજર મારો એળન 
ખીતે! નીકળ્યો. લિવરપુલવી પાર્થેનેટમાં જવાની મેં ઉમેદવારી કરી હતી 
ભારે તેણું મારે #માટે મત આપ્યું હતું. તેણે શિરામણુ બહુ સારૂં બનાવ્યું 
હતું. ૧૩૦ માઇલપર ફાલમરો શહેર છે યાંયી તેણે સિધું આણ્યું ઘતું. 
એથી વધારે ન દુકાતવાળુ નગર કે ગામ તથી, શિરામણુ કરી હું 
મને મારી દોકરી આહતી સુંદર સૃછિ રચના જ્નેવા નીકળ્યાં, આસપાસ 
જંગલ એવું ગીચ છે કે રૈેલવેતી સડક વિનતા ચાલવાનો માગે નથી, બંને 
પડખે વન શક્ષોથી ભરપૂરે પવેતો છે. આગમળ એક માઇલ જતાં ખીણુ 
ખહુ સાંકડી થઈ અને શાં કિકીંગ હોલે નદોનું શાંત જળ કાંકરાવાળા 
ખે કાંઠાની વચ્ચે વહેતું હતું. યાં અમારા જેવામાં એક સુંદર રીંછ આન 
જ્યું તેવામાં ત્યાં ત્રણુ ચાર લાઇન પ્રન્સ્પેકટર। ટોલીમાં આવ્યા તેમણે તેનો 
શીફારે કર્યો, અને તેતું ચામડું અમતે આપ્યું. 

૨૦ માંને મંમળવારે પ્રાત:કાળે અમે ફરીને આગમગાડીમાં સવાર 


દદ જગતપવાસ. 


થયા અને ગ્લેઝિમર હાઉસ નાબ સ્ટેશન પર્ધતત ગયા. અહીં પણુ 
નાની સુખદાયક હોટેલ રેલ્વેવાળાએે બાંધી છે* સેલ્ફ પવતોમાંના જેનું 
શિખર સવૈથી વધારે ઊંચું છે તેનું નામ સર ડોનલ્ડ સ્મીથ છે. કાને- 
ડિયત પાસિફિક રેલ્વે કપતી જેમણે ઉઠાવી સ્મને પ્રથમ જેએ ડૅરેડટરો 
યયા તેઓમાં એક ઝૃહસ્થ એ નામે હતો તેવી યાદગમીરીનતે માટે એ 
નામ પાડયું છે. એ શિખર ૧૧૦૦૦ છુટ ઉંચું છે અને સદા બરડ્થી 
ઢકાયલું રહે છે. તે પરથી મોટો ગ્ેઝ્િઅર્‌ એટલે બરક્નો ડુંગર ઉતરી 
આપી ન્ન્યાં સ્તભેછે તેની તળેટીએ એ હોટેલ છે. યાં ત્મમે બપોરે 
પોતા, ચવે'ગું ખખાઈ ગ્લેક્રિઅર્‌ ન્નેવા ગયા. લાં જવાને માટે પગવાઢ 
કરી છે. એ ગ્ણેઝિખરનું પ્રોળ ભારેખમ છે. તે સ્મધો માઇલ પહેળેા 
અને સાત આડ માકકલ્ષિ લાંબો છે. પરંતુ સ્વિત્‌ ઝલૉડના ગોાનેરના કે અશે- 
જેશતા મહા વિશાળ હિમ ક્ષેવોથી નાનો છે. અમે ન્નેયો તે વેળા તે તાજ 
ન ઢકાયણો હતો, અને તેજસ્વી તડકામાં શોભાયમાન દીસતો 
સર્‌ ડોનલ્ડ શિખરપર્‌ અઘાપિ કોપ ચડયું નથી, અને અમારા 
પ વાત ચાલે છે કે જે પહેત્તા ચડે તેને ામલિધ પાઞસિકિક 
રેલ્વેના ડિરેકટરો એક હનર ડાલરે તથા જન્મ પર્વતનો એ રેલ્વેપર 
મફત પ્રવાસ કરેવાનો પાસ આપરી, 
જાકી પવતોનો સૃદિશોભાથી સવ વાતે સેલ્કર્ક પષેતોની સૃષિ- 
શોભા વધારે સરસ છે. શેકો પાહાડમાં ગ્લેઝિઅરો ( શિમ ગિરિ ) અને 
મોઢા હિમ ક્ષેત્રો નથી. સ્વિત્ઝજ્ઞાડમાં ગિરિ શિખરેોની જે શોભા જવાન 
માં આવે છે તેવાંજ મૅ ગ્સેઝિઅર હાઉસ સ્ટેશનના પ્લાટ ફાર્મ ઉપર્‌- 
થી નિરખી. સુંદર્‌ બારેક શિખરે તો હું ગી શકયો, તેઓની ઉંચાઇ દશ 
હજાર્‌ છુટથી ઓછી દોસતી નથી, તેઓની બાજીએઓપર્નાં હિમ ક્ષેત્રો 
માઈલના માઈલ સુધી ફેલાયલાં હતાં, અને ધણા હિમ ગિરિઓ દેખા- 
તા હતા તેઓ મુકાબણેં તાના હતા તથાપિ રમણીય હતા. 


ખીક) સવારે અમે હિમ છાપરાં તથા આ દેદીપ્યમાત પર્વતોને 
પડખે «૮ળ પ્રપાતો છે તે ઉપર્‌ લાકડાતા ટેકાને આધારે રહેલા પુલો 
નવા નીકળ્યાં, એમાંનો એક પુલ ૧૭૬ ૪ુટ ઉગતો છે અને ૧૬૦૦ છુટ 
લાંગો છે; બીજે સોનીગ્રીક પુલ ૨૯૬ ૪% ઉંચો અતે ૪૫૦ છુટ 


જમતપ્રવાસ# ૫૭. 


હ ૬૪% ૪ [ કે બ ક 
લાંખો છે. મોટાં લાકડાં નીચેની ખીણમાં જડી તેએની ઉપર ગોકઠાં 


બતાવી એ ચાંકઠાં ઉપર્‌ આ પુ ભાંધ્યા છે. દુતીમ્મામાં લાકડાના 


રેલ્વે પુલો છે તેઓમાં સહુથી ઉંગો એ સ્ટાતીશ્રોક પુલ છે. જે જૈગ્‌” 


જી 


પે 


લમાં થઇને આ રેલ્વે જય છે તેમાંતાં લ.કડાંનો એ બતાવેલો. 

હિમ છાપરાં રેલ્વેની સડક ઉપર્‌ બાંધેલાં છે. ભારે પત્થર કામપર્‌ 
ચય છાપરાં કર્યા અને ધણાંજ મજબુત છે, તેએને જબરાં કરવાને ખેવડાં 
કવા છે, એક લાકડાના સોટાતા અને તેતીઃ ઉપર પાટીમાના 





હિમ છાપરાં. 


૨ # ગતપ્રવાસ# 


પાહાડને પડએેમી ન્યાં જ્યાં નાશકારેક બર્કરની ભેખપો ધસી આવે 
છે યાં યાં એ છાપરાં કરયો છે. સલ્કર્ક પર્વતોની બરકની ભેખપોના અન 
તિ ભારે બળનું વણુંન ખરેબર થઇ શકતું નથી. પાહાડની ખાજાએ 
ઉયાણુમાં મોટા ખાપોમાં ખરેકૃતા મોઢા જયા શિયાળામાં ભેગા થાય 
* છે, સ્મને વસંત ત્રકવુમાં નીચેની ખીણમાં એકલા ન્નેર્થી ધસી આવેછે 
% તેએની સત્માગળ કાંઇ ટકી શકતું નથી, માગંમાં જે માવે છે તેને 
ધસડી જાય છે. મોટામાં ખોટા કદનાં ઝાડો, મોટા પાહાણા, મીન અન 
ને ત્રાડીએને ખોદી છુંદીને ભેળસેળ કરી તીચે ખી માં હેલી મેકે છે. 
ગો હિમ ભેન્મપોતા લપસવાથી પવન ઉત્પન્ન થાય છે તેના બળને પણુ 
પ્રતિરે,ધ કરવાનું કામ લમલગ અશક્ય જેવું છે, એ ભેખડોના ધમારા 
રેશવેતો સડકને ધષ્‌ી મુસ્કેલી ત્મને ધાસ્તીમાં તાખે છે, .મ્મને 'પેટલાંક 
અઢવાડીયાં લમા ચ્રેનનાં આવ જ અઢકાવે છે, તે મા'ગુસોના ૭૩વ લેછે. 
પરતુ હવે આ છાપરાંએ નીચે થઇ ત્રેનો બીન હરકતે દોડી જાય છે. એ 
અતિ મજખ્૩ત છાપર્‌|ના ઢાળ એવા કયા છેડે તેપર થઈને બરેક્‌ ગને 
તેની આમળ ધસડાતી મીનને નુકસાન કયો વિત! તેએપર્‌ થઇને યાથી 
જાય છેઃ એે છાપર્‌ાંમાંનાં કેટલાંક ત્મધો માઈલથો વધારે લાંગાં છે તે- 
એમને બાંધવાનું કામ હજી ચાલે છે અને ત્રણુ હજર આદમોશ તેપરે 
લાશે છે. તેમતી તંબુતી છાવષગો સડકતી બાજુગાના દેખાવની 
શોભામાં ઉમેરો કરે છે. કાનેર્ડિંયન ફેલવાળાને માથે તેમનાં ભોજનનો 
તથા ત'ખ્ઇઆએનો ખરચ છે અતે તે ઉપરાંત તેમને અઇવાડીએ માર ડા* 
લરે ત્માષે છે. દિવસમાં ત્રગગુવારે માંસ સહિત ભોજન જમી તયા તા જ 
તંડુરસ્ત હવામાં વસી તેએ આનન્દ કરે છે, 

સેલકહે પવત એઓળ'ગવામાં ઉંચામાં ઉચા સ્થળે રેલવે ચડે છે તે 
રાજસ પાસ (રેજસ ઘાટ) કહેવાય છે લાં સામે ચાલતાં ગયાં, મ્મહીં 
%ટલાંક મકાનો છે તેમાં ૬ાફ્નાં પીઠાં છે તથા ગાયત શ્મને નાષવાના 
અને તેમીોએ નડઠારાં કામ કરવાનો જગ્યાઓ છે. કારીમરોમાંતા જેખએ 
મ્મતીતિતાન છે તેએ અહીં એ નઠારી મોજમઝા ભોમવવા આવે છે, ત- 
થાપિ મને માલમ પડપું કે તેઓનો બોટો ભામ મુનીતિવાન હોઇ દારૂ 
વળેરેમાં પોતાની કમાઈ ઉડાવી ત દેતાં તેનો સંમરહ કરી આ નવા મુબ- 
કમાં વસવાની પેરવી કરે છે. શોજર્મ પાસ એ સાંકડી ખિડ છે, તેમાં 


જમતપવામ, ૫૯ 


મમ રેડ પડપું હતું મ્મતે તેને પડખે બરેકૂથી છવાયલા હંચા પવતો 
પાસે પાસે તાવી રહેલા છે. 


તા. ૨૧ મીને ખધવારે ઝ્સેઝિશ્યર #ટેશનેથી અમે ઉપડયા, રેલ્વેના 
ડરેકટરે। ત્મને અમલદરારેતે પ્રવાસ કરેવાને રૂપાળી ખાતગી માડીઓ 
હોય છે તેવી એક અમારી ત્રેતને જેડેલી હતી. એ ગાડીએ સુખદ 
યક પ્રવાસ ગૃહો છે. ત્મમાર। ત્રેત ઉપડયા પછી થોડીવારે તે ગાડીમાંષી 
આવી કોઇ સ્માદમીએ એક કાડે મને આપ્યું. “મનિટઢાબા સખતે ના થ્વેસ્ટ- 
ર્ત રેછયેતો જનર્લપુપરિન્ટડંઠ મી. બકર છે તેનું લખેલું એ કાર્ડ 
હતું. કાનેડિયન પ.સિક્કિ રેલ્નેની ઉત્તરે ખેતી કરવાનેમ સારા ઝુલ- 
કમાં એ રેલવે છે. સેલ્કકે ગિર્માળાનો સુદર સછિ દેખાવ ન્ેવાનો 
વમ પોતાની ગાડીમાં સારે છે માટે તેમાં જવાને તથા તેની નેડે 
જમવાને તેણે મને અને મારી પુત્રીવે બોલાનાં. ત્મમે તે નોતડૂં સ્વીન્‍ 
કારી તેમાં ગયાં. એ ગાડીમાં તે ૬૨ પખવાડીએ નવ દિવસ રાહાપો રાત 
રેહી પોતાની નોકરીને માટે મુમાફરી કરે છે. તેણે એ ગાડા અમને 
અ'દર્થી બતાવી. એમાં એક જમવાનો, તથા એક મોટા બેઠકનો એરેડો 
છે, એક રસોડું, એક સાંતર્‌ાની એર્‌ેડી તથા બે સુખદાયક સુવાતી 
ગોરડીખા છે, બધામાં યોગ્ય સુશોભીત ર્‌ાચરચીલે છે. ગાડીને દરેકુ 
છેડે ઝરૂખા છે, એમાંતા એક ઝરખામાં સિધાંત પેટાએ હતી તેમાંનું 
સિધું બગડે તહિ માટે તેની મ્માસપાસ બરફ રાખેલું હતું. આજુબાજા- 
નો દેખાવ ખ્ખુક્દી રીતે નનેવાને બીજા ઝરૂખામાં ખેસવાને "મૃરેશીએ 
હતી. જમવાતું વખાષ્મુવા “તેમ દૃતું--સુપ, કાલુ માછલો, સેડેલું મોમાં- 
સ, ખે શાક, પુડીંમ (એક પ્રકારની મીડાઇ), મેવા, ક્‌ ળો, અને છેલ્લે ધરણી 
સરસ બનાવેલી કાફી ( બુત). કેટલાક ઇઈંગ્રેજ મિત્રોની ન્નેડે મી. બેકર 
સેલ કરેવા નીકળ્યો હતો, જે જે સ્ટેશુત ઉપર્‌ તેની માડી શખવાની 
તેની મરેછ હય તે સ્ટેશતપર્‌ તેને ત્રેતથી છુટો પાડવામાં આવતી. હં 
રેકોઈ જતી આવત ત્રેતમાં તેની ૃચ્છા પ્રમાણે ન્નેડવામાં આવતી, એથા 
કરીને તે અને તેના મિત્રો માગૅમાં સ્માવતાં તળાવોપરે જળચર પહ્યું।- 
મોનો રીકારે કરેતા અને સૃદિ રચનાનું સૌદર્ય તિર્ખતા. અચે તેના- 
થીં રતના દશ કલાકે જદા પડયા, ગ્સેઝિઅર્‌ હાઉસ સ્ટેશન છોડયા 


૬30 જગતપ્રવામ. 


૬ દ ક જ જડ ક 
પછા થોડી વારમાં રેલવે બે માલમાં છમ છુટ નીગે ઉત? છે. ખે 
ખિડો એક એકને કાટ ખુણે મળે તેનો ઉપયોગ કરી આ કામ પાર 
પાડવામાં ઈંજનીયરની વિદ્યાને અતિશે ચાતુયે ૬શાજ્યું છે. પહેલી ખી- 
ણુને એક પાસે રૈલવે લાર્ડત શુમારે એક મ'ધ્લ જાયછે. થાં ઉંચાં પુલ 
છે તેને ઓળ ળે છે તમને બીજે પાસે થઈ જ્યાંથી નીકળી લગભગ યાં 
પાછા સવષે છે, પણુ તે વેળા તે વધારે નીચાણમાં હોય છે; યાંથી સડક 
બીજ ખંડમાં ચે જઈ પાછી વળી તેની બૉજી બાજુએ તેના મુખ- 
ચી ૧૨૦ ૪2 નીમી ઉતરે છે, તમાપિ એ ધાટમાં તો હજ ૧૩૦ છટ 
માત્ર નીચી ઉતરી છે; યાંથી મુખ્ય ખિડમાં ચઠરાવો કરી નદી એળ'- 
ગે છે, સ્મને થાડે જઈ પાછી ગાવે છે. લગભગ સમાન્ત? છ રેલવે 
લાઈનો ન્નેવામાં આવે છે, ને તેમાંતી પત્યેક બી જીથી વધારે નીચાણમાં 
છે. લાકડાના ટેકા અને માળાખ ઉપર બનાવેલા પુલો ઉપર એ સડકો 


છે. ખિડતે મથાળે ઉભા રહી સમા સર્પીકારૂની સડકા ઉર્‌ સાપના જતો 
સી, સી, સાદ કરતી ત્રેનતે જતી ન્તેઈ આશ્રયે પામીંગે છોએ. 


ક 


ન! 1] મા 


ઇ ઈશ પા ન્‍ા ડા દ 


11111111! 1 ન 0! 
1? ન મ 10! 


હા 


દમ નર 


નિ 
ધિ 


જ રે- | રેવ ર! 
ડુ ર હ જ ક પ ાં 





સોટા વાંક. 


જ૪ગતપ્રવલાસ* ૩૭૧ 


પ્રભ'તે અમે ગોલડરેજમાં (સુવણુગિરિ માળામાં) ટામ્પસન પ! ની 
ખોખુમાં થઇ જતા હતા. એ નદા મોઢા કેજર નદીને મળનારી છે. રોકી 
'ુ સેલ્કર્કના જેટલી આ શિરિમાળા ઉંચી નથીં, એમાં ગ્લેઝિઅરો તો 
છે નહિ, તથા એતાં ઘણાંક શિખ બરફથી ઢકાયલાં ટેહે છે, સને 
ખાજીએપર વૃક્ષોની ઘગ્ી વધારે નતો છે તેથી વધારે ઉચા પ િશાર 
નાં જૃજ્ઞોનાં સ્થળમાં લીલા રે ગો કરતાં વધારે તેજસ્વી અને શોભાય માન 
ર" દિસે છે, આ ખીણમાં વધારે નાયા ઉતરી મોટી ફેજરે નદીની 
ખીગુમાં પ્વેરા કરીએ છાએ એટલે વધારે વસ્તીવાળો બ્રિટિશ કોલબિ- 
આ પ્રાંત આવે છે. અહીં ભમ રચનામાં એડુતોનાં મકાનો, ઇંડિયનો- 
ના ગામડાં, સમતે ચીના લોકની છાવષ્રીઓએ ભળેલી ન્નેવામાં સમાવે છે. 
ગે મુલકમાં ત્રણ સાટા ઉઘમો છે; એેતી, સાલમન માછલાંને સુકવવાનો, 
અતે ખાણુ ખાદવાનો, ઇશગ્રજે ખે1 કરે છે, ઇંડિયેના સાલમન માછલાં 
પકડી સુકવે છે, અને ચોનાઓ ખાણમાંથી ધાતુઓ કાઢવાના કામમાં 
લામેલા છે. આ દેશમાં મોઢાં ઝાડો અને વિશાળ ગણે! છે. અમેરિકા 
ખંડના બીશ્ન સંસ્થાનોમાં વસ્તી ઉતાવળે વધે છે તેથી તેએની સમીપ- 
નાં જંમલોનો કાઢ જલ#ીથી “ટો જવાનો સ્મને આ દેશથી લાકડું યાં 
જશે. ખાખા બ્રિટિશ કોલમ્મીઆમાં ઉનાળામાં તાપ પડે છે અને વન 
રસાદ વરસતો નથી, તથા તેનાં જેમણે માં ઇડિયનો વગેરે વસનારાતી ધાયું 
કરને ગફ્લતથી સાગ વારે વારે લામે છે. એવા વનદાહ ત્મમાર્‌ી ન 
જરે ત્રેતમાંથી ધણા પડચા. રેલવેના ઈંછનમાંથાં તતખા ઉડેછે તેથી 
પણુ વખને સડકની પાસેતા જેગલમાં લાહે લામે છે. સરેળકત્ોનાં વન 
નોમાં માત્ર નીચાં ઝાપ્રે અને ઝાડવાં બળે છે; ઉ'ચા તરૃગ્યાોને ભડકા 
પોહોંચતા નથી, તેએતાં થડ માત્ર દાજે છે તેથી તેએનો દેખાવ બિ- 
ગડે છે પણુ બીજ ઝાઝી ઇન્ન સર્ળોાને થતી નથો. જે જંગલોમાં ખો- 
ટાં ગધતર્‌ દેવદાર હોય છે યાં અસિ "ખુબ માહાલે ય તને સવસ્વતે 
ખાળી નાખે છે. ખે ઝાપોતાં થડો પોલાં થઇ સડે છે, અને ન્યારે મ્મમિ 
તેઓને ઝ.લે છે યારે તેઓ ઝટ સળગા જઈ બસે જુટ લાંબાં 
અળતાં શક્ષો ભાંયે પડી સ્‍્માગને [વસ્તાર્‌ે પમાડે છે. પરંતુ ખ મુલકનાં 
હવા પાણી વનસ્પતિતે એટલાં બધાં માફક છે કે બળી ગયલાં જમણે" 
ના ફાળી થઇ મયલી જમાતમાં તે આશ્રય પમાડે એટલી ઝડપથો ફઃ 


૭ર્‌ “૮ ગતપવાસ# 


૪ને ઉમે છે. દશ બાર વરસોમાં રાક્ષસી કદનાં બળી ગયલાં દૂમોને ઠાક 

- તેવાં બીજ' ઉગેલાં હેય છે સ્મને તેઓના છેડવા પ્રષુલિત હોવ છે. 
ઝાડો એટલાં મોઢાં છંગ્સાંડતાં ઉપવનોમાં ત્રીશ વષોમાં ધાય તો તેસના 
ધીએ બહુ #લાય, જંગલો બળતાં હોય છે તેવેળા કોઈવાર રેલ્વે 
ત્રેત કલાકે ર૫ માલને વેમે તેગામાં થઈ દોડી જતી હોય છે, સારે 
“્રેનમાં ખેડેલા મા'ગુસો તેના તાપથી પીડા પામે છે. એેક સખે માખી 
ત્રેત એ સ્માગમાં બળો ગઈ હતી, માત્ર એક ગાડી બચો હતી. લાહેની 
ગરેમીષી રેલ ૪ુલાઇ «૪ઈ વાંકા વળો ગયલા હતા તેવામાં ત્રેત આવી 
તે રેલપર્થી ઉતર્‌ી દાહમાં દોડી, સ્મમેરિકાની ત્રેનોમાં એક છેડેથી બીજે 
છેડે ખેમારૂએ જઈ શકે છે તેમી તેઓને ઉમાર્વામાં મુસ્ડુલી પડી 
નહિ. ટપાલને કાઢી લેવામાં ગાડ મસ દાઝયો, પણુ ખી? કોઇને ઝાઝી 
“ન થઈ નહિ. છેડે સુવાની ગાડો હતી તેને ધસડી કાઢો, પણ ખબાકી* 
ની તમામ બળીને રાખ થઇ ગઇ. 

પરે'તુ સમાવી સ્માકૃૂતો મમા મહાવિશાળ વનોના થોડાન# ભાગપર 
માવી પડે છે, અને દરેક સ્ટેશનપરે ઈમારતી કાઢતા અને બાળવાના ૪- 
ધણુના ઢમના ઢગ વેગતોમાં ચડાવવાની વાટ ન્નેતાં પડેલાં હોય છે તેખો 
પુરાતે। રેછે કૈ આ નવે! રેલવે લકડના મોટામાં મોટા વેપારને 
ઉત્પન કરે છે. 

"કર ખીણુના ઉપલાણામાં તમને સ્માગળ ઢામ્પસન ખીણુમાં ગાન 

ડાને જવાને બાંધેલી સડક છે. એ ભામમાં બીજી સડક નથી--ન્યુ 
વેસ્ટ મિન્સ્ટર બંદરથો ફારિખુ નગર લગી સોતાની ખાણેવાળા મૃલ- 
કમાં તે છે. એતી આસપાસ મોટા ખેડૂતોની વસ્તી પણ્‌ છે. ખ્રિટિશ 
જોલખિયાની સંસ્કારે એ રસ્તો બધાનો છે, અને તે બૈંધાવતાં ખરેચ 
ધણે્‌! યયા હતો. એના હેઠલા ભાગનો દ્રે દેશે ન્નેડેતો વેપાર હાલ 
“ઝેનેડિયન પાસિકિક રેસને વડે ચાલે છે, અ દરના ભાગમાં ગાડાં ઓયી વેન 
પાર ચાલે છે. એ ગાડાએ બોઢાં હાય છે, મ્મને દરેકને દશ કે ખાર 
ખળદ ત્તેડવામાં આવે છે. સાલમન પકડવા જવાને તથા બીજ રિકાર્‌ન 
તે માટે દડિયતો પણ એ માગને ઉપપોમ કરે છે, 


“ગત પવાસ. (૫૭૩ 


બ્રિટિશ કોલંબિયામાં મુખ્ય જળ માડી કે જર નદી છે, તે રોકી પવ- 
તોના છેક ઉત્તર ભાગમાંથી નીકળે છે અને તેના મુખથી ૧૨૦ માઈલ 
પર્યત તેમાં વાહણેો ફરી શકેછે. તેને કાંડે ગ્મઢીસેહ માઈલ સુધી 
રેલ્વે છે; સ્મતે ત્રેનમાંથી ભાતભાતના સુંદર્‌ દેપમાવો દૃક્િયે પડેછે. ફોઈ 
ઠેકાણે તેઉડી ખીણમાં ખડકો ઉપરથી કુદકા મારેતી ગરેબડે છે ને 
ફીણુ ઉરાડે છે, કોઈ ડેકાણે વમળ કરતી ઉતાવળી રોડેછે, કોઈ સ્થળે 
નાજુક મોજ કરતી શાંત વહેછે અને રેતાંતા ઢગલા ફરેછે, અને આન 
ગળ વિશાળ નદ્દી રૂપ ધારણ કરેછે તેમાં ખઆાગળોટો કરેછે અને 
ઈડિયનો નાવડામાં બેસી સાલ્મત માછલીંએ પકડે છે. કાઠાં ઉપર 
કાઇ જગ્યાએ પાનખર ર્‌તુમાં ભમૃ્ોના સોનેરી અને ત્રાંબા રંગી પાંદડાં 
શોભી રહેછે; કોઇ કોઇ હામે એડૂતોના સુખકર ધરો તબેલા તથા હોન 
શેના ટોળાં નેવામાં ખાવેછે. ઉદ્યોગી ચોનાઓ તેની રેતીમાં કોઈ 
ઠેકાણે સોનું આળેછે. તેના મુખથી ૧૫ માદક ઉપર્‌ ન્યુ વેસ્ટ સિન્સ્ટર 
ખદર્‌ છે યાં તેની પહોળાઇ બે માઈલ છે. એ બંદરેથી માલ ભરીને 
વાદાણે! અને આમબે[ટા સામર વાઢ દુનીઆના ખીન્ત દેશ્રોમાં લેઈ 


જયછે. મ એક ઝાથાઝને (ર2૦૦ ટત સાલ્મન ભરેલા ડ”॥ લેઇને 
લંડન ન્‍૪વાને હંકારલું જ્યું. 






પિ જ રી ક 


ક ૯-૧ ત. «57 “4; ક રન 
નુ જ જ નન્ઝારનદ ૩૦૫૭ ક ૦ કા” જુ” ચક.“ 5 
જ જ. કે જુ "દુષ્ટ": 
પન ક દિ હ ત મેન્ડાતન 





૨ર નદી ઉપર સાલ્સન સદ ફદવાનો કે 


7” ત -- 


"૭૪ ૪૪ ગત મષાસ# 


રર મી તારીએ અમે હારિસન સરોવર ન્તેવાને ગાડામાં બેસીને 
ગયા. 'બ્િટિશ કોલંબિઆના સવાત્તમ ભાગમાં પચાસ માઇલ લ'બા- 
ઇનું એ સશેવરે છે, થાં જવાનો રરતો ખહુ ખરાબ છે. એવે નઠાડે। 
માર્ગ મારા જન્મારામાં મ નેમ તથી. એ રસ્તે છ માધ્ત ગયા થારે 
સરેવરેની તોરે નવષે! હોટલ ( ઉતારે » બંધાયો છે તે આગો. સમા ર્‌- 
મણીય સ્થળપશ માત્ર એ એકજ ઉતારે છે. એ ઉતારો બહુ સુખકરે 
“મને સ્વચ્છ હતો, એે સરેવર્‌ બે ગિરિમાળાઓથી ધેર્‌।ાયલું છે. તેમાંના! 
એકપર શિખર સુધી ગાઢું વતછે, અને ખીજ વજ્ઞો વિનાનાં અમને બરફ 
મયછે. એ સ્થળનું સાંદ્વે નિરખવાને અમે યાં એક દહાડો રેલા* 


ખીજે દિવસે સ્મમે વાંકુવર સ્ટેશને ગયા. પાસિકિક મહાસાગર 
તરફનો કાનેડિયન પાસિક્‌કિ રેલ્વેના છેડો એ છે* મારા રેલ્વે વડે કરેલા 
૩૦૦૦ માઈલના પ્રવાસનો સ્મ'ત સ્મહીં આનો. એની રર મે મુસા- 
ફરીએ કરેલી તે સવ કરેતાં મા મતુષ્ય હિતમાં કિંવા સૃદિલાલિ- 
યમાં સરસ હતો. 


વ।માં ફાનડાના સધળા નમરે।થી વાંકુવર્‌ નાનું છે. એનો આરભ 
થયાને હજ પુરાં ત્રણુ વધ પણ્‌ થયાં નથી. યારે પહેલાં અહીં મોટા 
કદતાં ઝાડોનું રાન હતું, એમાંતા એક ઝાડના ઠુ'ઠાનો વ્યાસ મેં ભરી 
ન્નયોતો ૧૧ જટ ૮ ઇંચ થયો, ડૈહેર્‌ કાંઇક મોડું થવા આવ્યું તેવામાં 
ગઈ સાલના ”છીત માસમાં લાહે લાગવાથી તમામ બળી ગયું, એકે ધર્‌ 
ખચ્ચું તહિ, ફરીથી બાંધવા માંડયાને હછ માત્ર પ'દર્‌ મહીના થયા 
છેઃ જે ધરે હાલ છે તેએ બધાં માત્ર લાકડાનાં છે, પણ ડેટલીક 
ઈંટોની અનને પથ્થરની રૂપાળી ઇમારતો ચણાય છે. કાનેડિયનત પામિ- 
ફિક રેલ્વે હોટેલ બ'ધાઇ રહેવા ત્માવીછે. તેમાં બસે માષૃસો ઉતરી 
શકર, તમને દરેકને સુવાને “જુરો એરેડો મળશે, મોઢા ડકા, અને 
વખારે સમુદ્ર કાંઠેછે. સાગર હકાર્નારાં ૩૦૦૦ અને ચાર હજર ટતત। 
વાહાણ્‌। અને સ્ટોમરે। માલ ઉતારી અને ભરી શકે તેવી ગોડવણે। કર્‌ી 
છે. મુખ્ય રાજમાગની ખૈને ખાજીએ સુ'દર દુકાનો છે, અતે ઉદ્ોમી અને 
મહેનતુ ૪૦૦૦ માણુસની વસ્તી છે તેમાંતા ધણા ખરા પુરષો છે. દશ 


જગત  પ્રવ!સ, ૩પ. 


વર્ષી પૂરાં થતાં પહેલાં'વાંકુવર શેહેરેમાં વીશઃ કૈ ત્રીશ હજરે માણુસો ની? 
વસ્તી થશે. 

મકરણુ ૮ મુ. 

બ્રિટિશ કોલસ્ખબિયા. 

પચીંસમી તારીખને શનીવારે અમે, બ્રિટિશ કોલ*્પિયાતી રાજ- 

ધાની વિકટઢોશિયા જવાને માટે ષોસેમારંઠ તામતી આગળોમટમાં વાંકુન 
વર્થ ઉપડયા. જાપાન જતા પહેલાં યાં એક પખવાડીઉ રહેવાનો વિ- 
ચારે હતો, એ શૈસ્થાન જેવાની ઈચ્છા મને ધણા વખતમથીં હતી. 
કેનેડિયન પાસિકિક રેલ્વેને લીધે હવે જાણે એ પાસે: આવ્યું છે; બાકી 
અગાઉતો' સમે ઘણું વેગળું લામતું અને યાં જવું ઘણું મુસ્ડેલ' હવું; 
પાંચ વર્ષ ઉપરતો ૬ગ્લડ અને બ્રિટિશ કોલમ્બિયા વસ્ચે વ્યવહાર માત્ર 
જળ માર્ગ. છેક હને ભૂશિર્‌ આમળ થઈને ચાલતો, ઝડપથી જનારાં 
વહાણુને પણ એ રમ્તે છ કે સાત માસ થતા. એ વહાણામાં ધણા 
વખતથી વેપાર! ચાણેછે, સ્મને રેલ્વે થઇછે તે છતાં પણુ એ વેપાર 
એોછો થયો હોય એમ લાગતું નથીઃ હવે તો ફ્ક્ત ચૌદ “કે પંદર 
દિવસમાં આ ખે દેશ વચ્ચે મુસાફરી થાય છે; તમને વસવાતા સાધન 
તથા સામગ્રીયી ભરપુર. એેવા આ પરદેશમાં જવાનું મુસાફરેતે એવું 
સહેલું થઇ ગયું છે, કૈ તેથી.કરીને થોડા વખતમાં એ ઇૃંગ્લડનાંઃ સં- 
મ્યાનોમાંતું એક બનશૈ, બ્રિટિશ કોલમ્મિયામાં જે ત્રણુ. ત્મયડવાડીઆં 


૨ 


મે મુસાકૂરી. કરી તે. દરમિયાન જે જે તપાસ કરી, તે ઉપરથી એને 
વિશે મારા મતમાં જે સાવ્યું, તેનો થોડોક હેવાલ આપવા' ધારૂછું. એ 
તપાસ કરવામાં યાંના લેક્ઢેનઢ. ગવનેર, મેયર ફેલ, સેનેટર સેકડોનલ્ડ,, 
અમને એ સંસ્થાનના. ખીજ ધણા રહેવાસીએ,તી મતે સહાયતા મળી હતી; 

એ પ્રદેશ પવતો તથા ખીણ્‌ાના સાગર જેવો ગણાય છે. તેની 
ભૂમિની સ્‍્માકૃતિ કેવાછે તે વાંકુવરથી વિકટોરિયા વહાણુમાં ખેશીને જતાં 
જણાય છે. શ્મા ખીણો ઠેઠ દરી સુધી આવેછે સરને તેથી ગ્નખાત બને 
છે. તે ધણીવાર સાચ્યેક માધ્લ લખાણુમાં હોય છેઠ તમને સમુદ્રમાં ફ્રેતી 
સાગમો(ટો છેક છેડા લગો જઈ શકેછે. વળી પાસિકિકિ મહાસાગર અતે 


૫૭૬ જત પ્રવાસ. 


એ અખાતોની વચ્ચે ટાપુએની લાંબા હારેછે; વાંકુવર આ ટાપુઓમાં 
મુપખ્યકે, અને તેની લ'બાઇ ૩૦૦ માઇલ છે. એને લીધે પાણી યાં આગળ 
શાંત રહેછે તેથી ઇંડીઅનોનાં હોડકાં તથા શાં પેડાંથી સાલલીઆગ ખે ટે 
સફર કરી શકેછે. બ્રિટિશ કેરેલસ્ધિઆના પરદેશમાં જવાની બધી તરક્થી 
જળમાગે સુગમતા છે. એ વિચિત્રતા ન્ન કોઇ દ્દેરામાં નથી. યાંના 
અખાતો, વહેળા સ્મને નદીએ માં, ઉત્તમ જાતનાં, ખોરાક તથા તેલના 
કામમાં આવે તેવાં, માછલાં પુખ્કળ છે, વિકટઢોરિયાતા એક મુખ્ય મહેન 
લ્રામાં એક માછી પાસે કેટલીક માછલી હતી તેની મે કોમત પૂછો. 
તાજી સલ્મન માછલાંનો ભાવ એક પડે ખે પેન્સ હતો. કડ સમઢી 
પેન્સે પાડ, હંલિબટ સારે પેન્રે, અને સારી પ્લેસ સાયા ત્રણ પેન્સે, 
પૌડ એ લેખે વેચતો. મને લામેછે કે બ્રિટેશ કોલમ્ખિઆ પાસેના 
સમુદ્રમાં માછલાગોા સ્મખ્ષ્ી2 છે. છેોકોનો મુપ્ય ખોરાક સૅલ્મન છે તે 
છતાં ઈ. સ. ૧૮/૮૫ માં યાંથી ૭૩૨૪૦૦૦ પાડ આથેલી સલ્મન માન 
છલી પરદેશ ખાતે ચઢાવવામાં આવી હતી. એટલે સાત સાત શ્ૈરની 
એક એવી વીસ લાખ માછલી પકડવામાં આવેછે. આ શંંપ્યા ઝટ મા- 
નવામાં આવે એવી નથી, ત્યા વષની નીપ% ખીોત્ત ખધા વષ કરતાં 
વધારે છે. સ્સને તે એ પણુ ક્રેઝર નદી અને તેની શાખાએ માંથીજ. 
દર્‌ વર્ષે શૈલ્મત ત્રગુ વખત પકડાય છે એ માછલીગા ઇંડાં મુકવાની 
રૂતુમાં મોઠા પાણી વાસ્તે જમીતની છેક નજદીક નિરાંતે આવેછે, 
જેખો કફેઝર ક તાવે છે તેતો ૬ર(આના પાણીથી ૮૦૦ મેલ દૂર 
નીકળી જયછે. સલ્મનત માછલી પકડવાનું મુખ્ય મથક ન્યુવેસ્ટ મિ" 
ન્સ્ટર છે; તમા ની આસપાસ ગાઉના ગાઉ લગી ઇડિયનોવી હોડી 
એથી નદી ઉભરાઈ જાયછે, એ લાકો, સાધારણ જળથી કાંઇક મ્હોટી, 
પણ એજ જાતની જળથી માછલાં મારેછે, સ સિવાય ખરડતા અખા- 
તમાં, અલીટ અખાતમાં સ્મને સ્ફોના નદીમાં બીજ!' ધયા આથવા* 
નાં મથક છે. વળી, થોડાંક ફેઝરની ઉત્તરે છે, બધાં મળીને એકદર 
ત્રીસછે. ગોને લીધે આશરે પાંચ છ હજાર્‌ સમાદમીએને જદી જૂદી 
રીતે રોજી મળેછે. ગયાં બે વર્ષમાં સલ્મન માછલી પકડવાનાં ધંધામાં 
વધારો થયો છે; કેમકે વિનિષેગ, ટાર, ક્ાટ્રિતય અને શિકાગોતા 


૦૮૪-મત પલાસ. ૩૭૭ 


ખજર્‌માં તાજી સૅલ્મંત મોકલવામાં આવેછે, એને હંડકમાં સાચવીને 
ખગડી ન નય તેવી ગાડીઓમાં ભરીને મૌકણે છે. એથી વેપારના 
સ્વરૂપમાં અગયનો એશ દાપ્મલ થશે. જેમાં સવો ઝૃગૃકારી અને 
પુદિકારક ખોરાક ઇગ્લ'ડ મને યુસેપમાં ચારે પેન્ચે ષોડને ભાવે વેચન 
વા મોકલી શકાય, તે ધંધો બેહદ વ્યો જસેએમ લાગે છે કેમકે 
માછલીની નીપજ તો અખ્મૂટ છે. ડેટલાક નદાએઓમાં એટલી તો ઉભરાઈ 
જાયછે કે વાસ્તવિક રીતે માછલીઓ એક ભૉજળને પાણીની બહાર 
હડસેલી મુકે છે અને હત્તરો કિનારા ઉપર મરી જયછેન વિકટોરીન 
માથી ત્રણેક માઈલ ઉપર ખારા આગળ એક નાતી ખાડોછે થયાં 
આગળ શ્માવો બનાવ કોઈ વેળા બતે છે. એ માછલીએને એડુત 
લોકો ખાતરના કામમાં વાપરે છે. પેસિફિક મજાસાગરની સૅલ્મત ખારા 
પાણીમાં ઝટ પકડી શકાય છે પષ્મ મીઠા પાણીમાં પકડાતી નથી, આ 
એક ચમતારિક વાત છે, ગયા અડવાડીઆમાં માછલીએને આવવાનો 
વખત નહોતો તેમ છતાં મારી દીકરીએ ચએસ્કોમોતા બારામાંથી ગલ 
વડે એક સુન્‍દર્‌ રૂપેરી માછલી પકડી હતી. ડ્યારે માછલી પકડવાનો 
વખત હોયછે સારે તો લસ્કરી ક;ફ્લાતા સ્મમલરારો લાકડી અને દોરી 
લર્છને નીકળી પડેછે. ગે લેકે મને કક્યું કે ગક માણુસ સાતથી વીસ 
રતલ વજતની ખાર્‌ માછલા પકડે એતો સહજ વાત છે, 

સૅલ્મત પછી બીજે નંબરે સ્મગયનું ઉકત નામની માછલી ૫ક- 
ડવાનું કામછે. આ માછલીને મીણુગત્તીની માછલી કહેછે, કેમકે એમાં 
એટલું બધું તેલ છે કે સુકવી હેય તોપછી મોણુબત્તી પડે બળેછે. 
ઈંડિયનો શ્યેતે વપરાસમાં લેછે. એનું કદ ચાડિનના જેટલું છે. આ 
માછલી તાજ, મીઠામાં મ્માથેલી અને શેકેલી ઘણી રવાદિછ્ લાગે છે. 
એનું તેલ કડલિવરે, અને બીન્ત ખધાં માછલીનાં તેલથી યઢી આવું 
ગણાય છે. ઉર્લંકનત માછલીઓ માચ મહીનામાં પોતાનું દોડવાનું રારૂ કરે 
છે. તેએ સુખ્ય કરીને નેસ તદીમાં નનેવામાં આવેછે, તેમની વાઢ 
નેઇને ધણા ઇંડિયનો એ તદીને કાં કે એકઠા થાયછે. એ લોકો કોથળી 
જેવી જાળેોવડે પકડે છે, અને ઘણીવારે એકજ સપાટામાં હોડકુ' 
ભર્‌ાઇ જાય એટલાં માછલાં પકડાય છે. પછી લેોઢાતાં વાસણુમાં થોડેક 


"૭૮ ભગત પવામઃ# 


વખત ઉઠાળીને તેલ નીચવી કાઢવામાં આવે છે; તેને નૈતૂરની ટાપ* 
લીઓથી ગાળીને દેવદાર્ની પેટીઓમાં ભરેછે. જ્યારે ટાઢું પડેછે યારે 
પાતળી ચર્‌બી જેવું થઇ ન્નય છે; અને સી. કોલરના કહેવા પ્રમાણે 
ઈડિયનો એને માખણને ખદસે વાપરે છે. સલ્મનની પડે આ ઉપયોમી 
માછલીની નીપજ પણુ અખટ છે. 

હેરિગ્સ નામનાં માછલાં પ'ગુ પુષ્કળ છે, આપણી તરફના સમુ- 
દ્રના કરતાં કદમાં તો નાનાં હોયછે પરતુ ઝણમાં એના કરતાં કાંઈ 
ઉતરતાં નથી. દંડિયનો આ માછલાં મોટી પઝેટીના જેવા દાંતાની 
જગાએ ખીલા જડેલા અસલી હધાંઞ્મારે્થી પકડે છે. તેઓ પોતાનું 
હોડકુ સમા માછલાંનાં ટોળાં આગળ ઠકકારી જયછે, સસ્‍્મતે પાણીમાં 
પેલું હથીઆર નાંએ છે. ૬ર વખત છ સાત માછલાં પકડાય છે અને 
એ રીતે થોડી વારમાં હોડી માછલાંથી ભરાઈ જાયછે. ઉલિબટ, જડ, 
ક્રેન્સ વગેરે ખીજ ધણી ન્નતવી માછલીએ કિનારા ખાગળ અને 
દરેક અખાત તથા નદીઓમાં પુષ્કળ હોયછે, યાંની કાળુ માછલી કાન 
કલ્સતા કરતાં મોટી નથી હે!તી પણુ સ્ખાનો સવાદ ખહુ સારોછે, તે 
એટલી બધી થાયછે કે જે ખે કામમાં સુધારો થાયતો બધે મોકલી શુ- 
કાય એટલી જદો જૂદી જતની આટઢ્લાંટિક મહાસાગરની કાળુ થાય 
એમ ખાતરી પૂર્વક મતાય છે. એે બાબતના પ્રયોગ શર્‌ થયાછે, 

જ્યાં હેરિંગ તથા ઉલંકત માછલાં ધણા થાયછે યાં સાધારણ 
રીતે સમુદ્ર બધી જતતાં ટીગ ફિશ નામનાં માછલાંથી ઉથરાઈ નય 
છે. તેમતા કાળજમાંથી તેલ કાઢવા સાર્‌ એક મોડું કારખાનું હોયછે, 
અને તેમાં સકડો ઈંડિયતોને કામે લગાડવામાં ત્માવેલા છે, આશરે 
૪,૦૦૦૦૦ માછલાં દરે વર્ષે પકડાય છે. તેમાંથી ૪૦,૦૦૦ ગૅલન 
તેલ નીકળે છે. આ તેલ દુનીખામાં સૌથી સરેસ છે, 

સીલ માછલો પકડવાનો ધંધે વળી ધણુ ત્મ મયનો છે. વિકેટોન 
રિયાષી જે લેકો સીલ માછલી પકડવાને સાર્‌ જયછે, તેમનો ખબેહુરીંગ 
ની સામુદ્રષુતીમાં રહેતું અમેરિકત નોકાસેન્ય ગેરવાજબી રીતે અ- 
ટકાવ કરેછે તેથી હાલમાં એ ધધો બંધ પડેલો છે. આનું સમાધાન 
કરવા સાર્‌ ખે રાનનયો વચ્ચે એક મેડળી નીમાઈ છે તે એનો ફડયો 


૪ગત પ્રવાસ? ષ૩હ 


કરશે એ મેડળીતા એક સભાસદ તરીકે ભી. ચૅસ્બરેજેન નીમાયા છે, 
સાધો કેવંડાનતા લોકો બહુ ર1૭૭ થયાછે. 

આશરે પંદર સ્માગખોટો તમને વહાણો આ વેપારમાં રેકાએલાં 
રહેછે, તેમાં ચારેસે કે પાંચસે ખલાસીઓ તથા શિકારીએ હેય છે. હર્‌ 
વર્ષે લમભમ ૧૩,૦૦૦ સીલ પકડવામાં સાવેછે. 

જે લોકો પારખી શકેછે તેમના ધારવામાં એમછે કે ન્યુફોન્ડ્લેંડ- 
ના કિનાર્‌ાપર્થી જેટલી કાડ માછલી મળેછે તૈટલોજ પસિફિફ મહાન 
સાગરનાં ઉડાં પાણ! સ્માગળના કાંઠાપરેયાં મળી રકે. 

ગયા થોડાં વર્ષમાં માછલાં પકડવાના કામને લમતા પ્રશ્નો ઉપરે 
મે સારી પેઠે વિચાર કયૉછે; સ્યને તેપરેથી હું નિશ્રયણૂળક માતુંછું કૈ 
આવાં ખેસ્ુમાર માછલાંતી નોપજ એ બ્રિટિશ કોલસ્મિયાવી કુદરતી 
રદાલત છે. હવે કતેડિયન પાસિ'ફેક રેલવેવી કરીને માલ વેચવા લઈ 
જવા સાર્‌ જે નવો અને ડુંકો રસ્તો થયોછે, તેથી થોડા વખતમાં 
એ વેપારમાં ધણી મૃડી રોકવામાં આવશે. 

ડબાખએોામાં ભરી મૂકેલી માછલાં અને એવા પ્રકારની ખીજ વસ્તુ- 
એની ખપત આપસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલાંડમાં ઝાઝી છે. હાલમાં જ- 
થાળ'ધ ચૅદમત છાને ભૂરશિર્‌ તરક થઈને લંડન સાવેછે, યાંથી વહા 
ણમાં ભરીને સુચ્ઃએઝની નહેરને રરતે આસ્ટ્રેલિયા મોકલવામાં આવેછે. 
ખે રીતે ખા માછલાં પૃથ્વી પ્રદાત્િગા કરીને જે મહાસામરેમાંથી 
પકડાય છે તેના તેજ મહ,.સામરમાંને એક ઠેડાણે વેચાવા જાયછે. હું 
ધારૂંયું કે લોસ્દો(ટ, યારમથ કે અબર્ડોનની કોઈ સાહાસિક પેઢીઓ 
પોતાની શાખાઓ વિફટોરીઆમાં રાખશે, અતે પેસિફિક મહાસાગરનાં 


ઉત્તર અને દક્તિગૂનાં બરે માં વેચવા સારૂ દરેક જાતની મ્માથેલી 
તથા સુકવેલી માછલી મોકલશે. 


હમણાં, પરદેરા ખાતે જે માલ બ્રિટિશ કોલમ્બિઆથી ચરઢેકછે 
તેમાં ધણ્‌ ભાગે સૅલ્મન હોયછે, સ્‍્માશરે ૯,૦૦,૦૦૦ રીલરની આ 
માછલી ખહાર્‌ ગામ મોકલવામાં સવેછે બીજે નંબરે કોયલા છે. તે 
૮,૦૦,૦૦૦ ઝ[લર્‌ની કીમતના થાયછે. કોયલા ધણું કરીને યુનાઇટેડ સ્ટેટસ 
તથા સન્ડ્વિચ દોપોમાં જાયછે. બ્રિઠિશ કોલમ્મિઆમાં કોયલા ધણે 
સ્થળેથી નીકળે છે; પરતુ નૈતોમો અતે વાંકુવર બેટ એ ખે જગ્યાએ 


૮૦ જગત ત્રવાસ* 


જ એ ખોદવાતું કામ બરેખબર્‌ ચાણેછે. યાં સારા કોયલા ધણા ખેઃદો 
કહાડવામાં આવેછે. સખા કોયલા વરાળ બતાવવાને સારૂ ધણાજ સર્‌ેસ 
છે. અને એસ્કોમોમાં રાખેલાં લશ્કરી વદાણ્‌।માં તથા જે સ્માગપોરેા 
ચીત અને વાંકુવરની વચ્ચે મુસાફરી કરેછે તેમાં આ કોયલા વપરાય 
છે. યાં પાંચ ખાણ્‌।છે તેમાં (૦૦૦ ખોદતારાએ ફામ કરેછે, અને 
તેઓને આઠથી તે દશ શિલિંગનોા રોજ મળે છે. આ ખાણેાની 
નજદીક, ટેડસેડા ખેટમાંથી અશુદ્ધ ણોહઝુભક નીકળેછે# એમાંથી સેકડે 
૬૮ ટકા ચો"કુ લેદ, સતે થોડાક ટકા ફ્રાસફ્રસ નીકળે છે. આ કાયા 
ધાતુ વહાણુમાં ભરતે વીશિગ્ટન ટેરિટરિમાં અને સંસ્થાતોના છે.ઢાના 
કારખાનામાં મેકલે છે, યાં તેની ભુરી કાચા ધાતુ સાથે મેળવણી 
કરે છે. થોડાક વખતમાં આ કોયલા તથા લોઢાની ખાણો પાસે આવ- 
વાથી છોઢા તથા પોાલાદનાં કારખ્ખાતાં બદુ નીકળશે, 

એ માલ પસિકફ્કિનાં બન્રરેોમાં જરૂરે વેચાવો જઇએ, ચીના 
મન્નૃરો મળી શકે તોતો આ પરીણામ થવાનુંજ. પરદેશ ચઢતા માલમાં 


હી 


ત્રીજ વરતુ સોનું છે. એનો કીમત ૭,૦૦,૦૦૦ ડલરેછે, ગ્મને એ માત્ર 
સ્ટેટસ માંજ જાયછે. પ્સેસર્‌ નામની ખતત કિયાથી એ કાઢવામાં આવે 
છે એટલે નદોતી જમોતના કાંકરા અતે રેતીને, અસલી રીત પ્રમાણે 
હાથે ધોધને સોનું કાઢવામાં આવે છે. પુ હવે એ વેપારમાં વધારે 
મૂડી રોકવામાં આવે છે સ્મને કાચમષ્ીનો ભૃકો કરવાનું કામ ચાલતાં 
સે।તાની પેદાશ બઢુ વધશે, અતે ઘણા મન્‌રોતે રોજ મળશે. બ્રિટિશ 
કોલમ્મિઆમાંથી સોનું, કોયલા ખને લોઢા સિવાય બીન કોઈ ખનિજ 
પદાથ ખોદી કહાડવામાં નથી સ્યાવતા; પષ્મુ સરેકારે ભૂસ્તરવિઘા સંબ- 
ધી શૈપધ કરાવે છે તે ઉપર્‌ધી માલમ પડયું છે કૈ તાં રૂપુ, ત્રાંખુ, 
સીસ્તુ, પ્લૅંહિતમ વમેરે બીજ ધણી ધાવુઃેાની ખાણ્‌ નીકળશે, સમા 
ખબર કેનડા તથા જેટસના ખનિજ શૈધનારામાં ઝડપથી કરી વળીછે. 
ખહાર ચઢતા માલની પાંચમી ચીજ ઇમારતી લાકડું છે. તેની ક્રોમત 
સુમારે ૫,૦૦,૦૦૦ ડીલરછે. પાંચમાં સ્મને છેલ્લી વસ્તુ ર્‌ સાંછે, એ આ- 
શરૈ ૨,૫૦,૦૦૦ જીલર્‌ની કીમતનાં છે. પ મારતી લાકડાને એમાં સવાપરી 
થવાતે બહુ વખત તહીં લાગે, ઓસ્ટ્રેલિયા, ચિલિ; પિરૂ, ચીન, યુ 


જગત પ્રવાસ. ૮3 


નાઇટેડ સ્ટેટસ, ગ્રેટબ્રિટન વમેરે દેશના વેપારીઓને માલમ પડયુંછે 
કે બ્રિટિશ કોલશ્બિયામાંથી તેમને જે જાતનું લાકડું મળી શકૅ છે તે 
જાતનું લાકડું બીન્ન કોઈ દેશુમાં નથી થતું, સાં લાલ, પીળા સને 
ધોળા દેવદાર પાઇન, હેમ્લે1ક, સ્પુમ, લાર્ચ, ક્ર અતે એક જેટલાં 
ઉ'ચાં વધેછે તેટલાં દુનીસ્યાના બીન્ન કોઈ પ'ગુ ભાગમાં વધતાં નથી. 
એ દેશમાં પ્રચાર પામેલું લાકડું “ડગ્લસ ફર્‌!' નામનું છે, લોઢાની 
સડકો બાંધવાના કામમાં એ લાકડું બહુ ઉપયોગી છે. એની ઉચાઈ 
ધણું કરીને દોઢસોષી બસો ફીટ હોય છે, તથા ધેરાવો દશથી વીશ 
કીટ હોય છે. ત્ખાતાથ્રી પણ મોટાં એવાં અસંપ્ય ઝાડ મારા દોઠામાં 
આવ્યાં છે, તેમતી ઉચાઈ ત્રગસો ફીટ હોય છે મ્મતે ધેરાવો ૩૫ ફીટ 
હોય છે. એકનું ઝાડ જે એક ચોરસ ઈંચે ૫૫૦ પોડનો ભારે ખમી 
શકૅ છે, તેના કરતાં પણુ આ ઝાડ વધારે ચીકણાં સ્મને ચિમ્મડ હોય 
છે અને ૬૩૦ રતલ વજન ખમા શકે છે. #૦ થી તે સો ફીટ ઉચે 
સુષો ડાળાં હોતાં નથી. એથી વધારે ફીંઢ ઉંચાં અને નેતાલીસ ડ12 
પેરાવામાં એવાં, વહાણના ડેલને માટે તૈયાર્‌ કરેલાં લાકડાં મારા દી- 
ઠામાં આવાં છે. સમા લાકડાની એક વિચિત્રતા એવીછે કે તે કદી મ- 
રડાઈ જવું નથી, તેથી જેવું વહેરાય કે તરતજ કામમાં લઈ શકાય છે, 
વાંકુવરવી મોટી આગ પછો ન્યારે એ ફ્રીયી બંધાયું યારે ઝાડ પા- 
ડયાં, અને લાકડાં વહેર્યીો તેને તેજ દહાડે મકાનોમાં જડી દેવામાં 
આવાં હતાં, 

 ભમમા પ્રાંતમાં કેટલાં ઇમારતી લાંકડાં થાયછે તેની અટકળ કોપથી 
થઇ શકે એમ તથી. પ્રદેશની જમીન, જે ફ્રાંસ અતે બ્રિટિશફાપો 
ખે એકડા કર્‌તાં પણુ વધારે વિસ્તારવાળીછે તે બધી તમા ઝાડથી ભ- 
રાઈ ગયેલી છે, મેં એ દેશમાં ધોડા ઉપર અને આગગાડીમાં સાતસો 
માઇલ મુસાફરી કરી છે, અને નેયુંછે કે કેટલેક ઠેકાણું સખત જંગ 
લની આગ લાગી હોય તે સિવાય ખધે ઠેકાણે પ્મારતી લાકડાનાં ઝાડ 
પુષ્કળ અને એક સરખી રીતે મોઢાં હોય છે. ચુનાપ્રટેડ સ્ટેટસતા 
સીધાંલાકડાંવાળા દેશો હવે ઝડપથી ખાલી થઈ જવા માન્યા છે, 
અને વીશ કે ત્રીશ વર્ષમાંતો શ્રિડિશ કોલસમ્મિયા અને પશ્રિમતાં સઃ 


૮2 જગત પવા, 


મથાનો 'વચ્ચે એ વેપાર વધી જશે. આ 'પ્રૉતનાં બધી *મતનાં ઇમાન 
'રતી લાકડાં આમ્ટ્રેલિયા, ચીન તથા જાપાનના બજરોમાં વેચવા સાર 
એથી પણુ વહેલાં જશે. દેશનાં બધાં વહેરવાનાં કારખાનામાં ધમયોકાર 
કામ ચાલેછે, અને તવાં તવાં કારખાનાં થતાં જય છેઃ અસેરિકફાના 
પસિફિક કીનારા ઉપરનો આ ધો ખેશક લાભકારક છે. 

ષ્રિટિશ ફ્રોલક્મિયાનતી જમીન રસાળ છે. આનું કારણુ એ છે કે 
વર્ષોનાં વોથી એના ઉપર જંગલો તાં વતસ્પતિ પડેલી રહેછે. મને લાનેછે કે 
ખેતીનું કામ મણુ મુખ્યત્વે કરીને લાકડાં કષાતાં જમે, તેમ થશે, 'પેમકે 
સમાવાં મોટાં ઝાડવાળી જમીન સાક્‌ કરેવાનું ખચે એટલુ ભારે છે કે તે 
કામ કોઈ માથે લે તહીં. પણુ લાકડાં તરત વેચાય તોજ પાલવે. જમીત 
“તે એકવાર સાફ થાય તો પછી બહુજ સરસ છે. એવી ર્‌સાળછે કે 
સમશિતોષ્ણુ કઢિબ'ધમાં થતાં બધાં ફળ વનસ્પતિ અને ધાન્ય ઉગી 
શકે, દેરાના ધણા ભાગમાં મોટી ખીણો છે; અને નદીતા મુખ આગળ 
કાટ! વચ્ચે જમીત આવેલી છે, તેની ઝાડાએમાં નીચાં મેપલ, નેતર 
અને પોપ્લરે હોય છે તેતો ધણી સહેલાઇથી સાફ થઇ શકે એમછે. 
ચીના લોકો એક એકરે સાત આઠ પીડ લેખે આ સાફ કરવાનું કામ 
માથે લે છે. આસપાસનાં જગલે।માં ઢોરને ચરેવાની સમવડ છે. ધાડા 
હગ્લોમાં સરેસ ધેટાં ત્મતે બળદરનાં ટોળાં ચરતાં મેં ન્નેયાંછે. આ 
શઠવાડીઆમાં મેં વાંકુવર બેઢનતી ખેડી શકાય એવી જમીન ઉપર્‌ 
સો! માપ્રલની મુસાફરી કરી, એ જમીન પર્વત અને સમુદ્રતો વચ્ચે 
આવેલી છે. એની પહોળાઈ ખેશ્રી પાંચ માધ્તષની છે. યાં સેકડો મમૃહ્દિ- 
વાન ખેડુતો ત્માવીને વસેલા છે અને હજ બીન્ન એટલાને એટલા 
રહો શકે તેટલી જગમા છે. વાંકુવર બેટમાં જધ્તે વસવા માટે પહેલી 
થોડીક મૂડીની જરૂર છે; કેમકે છટી જમીન છે. તે બષી કીમત વધવા- 
ની સસ્‍્માશામાં છોકોએ લઈ લીધેલી છે, સ્મને વેચાતી લેવી પડે તેમછે. 
પણ ખ'ડભૂમિમાં તો હજારો એકરના એકર સરસ એેડાય એવી જન 
મોન જા પડી છેઃ ખેમાં કોઈ કોઈ જગાએ મોટાં ફળદ્રુપ 
ખતરો છે. દક્ષિણ હદ તરફની જમીતમાં એક ન્નતનું ધાસ ઉગે છે, 
એને નને ફાપ્યા વગરે રાખે તો એનું ઉત્તમ પ્રકારતું સુકું ધાસ થામ 


જગત પ્રવાસ. ૮3 


છે. વર્થતત્ર્કવુમાં પાછું તે તાજું થાય છે અને ઢોરને આખું વષ ચરવા 
લાયક. બને છે. મને નકી લામે છે કે જને કોઈ ખેડુત પાસે'મૂડી હોય 
તો તૈતે મનિટોખાની સખત હવા કરતાં બ્રિટિશ કોલર્ક્યિયા વધારે 
ઠીંક૫૩; 'કેમડે યાંની હવા ડેવનશાયર અને ઇગ્કાંડના દક્તિણ કીનારાને 
ખહુ મળતી છે. પણ જે કોઈ મૂડી વિતા અથવા થોડી મૂડીયી ખેતા 
કર્વાઃ ઇચ્છવું હેય 'તેને તે સનિટોબા લાભકારી છે.. 

ભ્િટિશ કોલમ્બિયાની હવા બધી વવાતે ન્નેઇએ તેવીછે.ઃ ઉધાળામાં 
તાપ ધણ્‌ાજ નથો હોતો''તેમ શિયાળામાં ટાઢપષણુ બહુ નથી' પડત. 
આખુ વધ હવા સુખકારી અને તન્દુરસ્તીઃ વધારે એતી રહેછે; હિમ 
કવચિતજ પડેછે સને જ્યારે પડે છે યારે થોડાક દહાડા રહે છે* વાંકુવસ 
બેટમાં, ત્રણ વવેમી મુજતમાં હવાની ગરમીંતું માપ નીચામાં નાચું 
શન્યનીઃ ઉપર્‌' અડ ડીગ્રી, અને ઉ'ચામાંઉચુ ૮૪ ડીમ હતું. શત્યની 
નીચૈઃપારેઃ ઉતરી મયો હોય એવું કદી ખન્યું નથી. આયટલાંદિકતા એના 
એનન ગ્મક્ષાંશ ઉપરે આવી સરસ હવા વાળી જમા બીઇ? એકે નથી, 
મામ હોવાવું એેક કાર્‌ણુ છે. તે એકે “જાપાની વહેળા” એ નામનો 
એક ગરમ પાણીનો મોટા વહેળા પસ્ક્િફેક મહાસાગરમાં વહે છે. તે 
અલાસ્કાથીઃ તે' મેડિસેકો લગ પોતાની સુખ્મકકર હવા પમારે છે. 
મમા ગહૈળાઃ તરફ્થી જમીન તરક પવન નિરંતર વાયાં કરે છે. એ 
પવત તથા વહેળાને લીરધેઃ જાપાત અતે ચીતતી આશરાખેોટોતે ખૂવ 
તરેક આવવામાં ખે'દિવસનો ફાયદો થાય છે. આ બર્ષા'ગર્‌મી છતાં 
નતેઇએ એટલો ભે પણુ છે, કેમકે વાંકુવર ખેટ્માં (૫ દોકડા તથા 
મુખ્મભૂમિમાં ૪૦ થી ૬૦ દોકડા વષાદ વરસે?છે, એકંદર નનેતાં 
ષ્રિટિશ કોલમ્બિયા દુનીત્માના સૌથી રમણીય રંશોમાંનો એક છે;. 
અને ને મારે સ્વદેશ છોડીને બીજે રહેઠામુ કરેવાની જરૂર પડે. તો. 
એ દેશ (બ્રિટિશ કૌલક*્મિયા)માં જઇને રહેવા તરફ માર્‌ મન ખેંચાયા 
વૃગરે રહે નહીં. 
 શ્રિટિશ કોલસ્મિયાની રાજધાની વિકટોસ્યા; વાંકુવર ખેટતે છેક 
દક્તિ'શુ છેડે સ્માવેલું છે. ઈ, સ. ૧૮૫૮ માંત એ પહેલવહેલું પ્રસિદ્ધિ 
પામ્યું, એે વખતે ક્રેઝર નદીમાંથી સોનું કાઢવાની શોધ સાર્‌ હજર 


હ્ટ મત મવાસ, 


ખખણુ ખોદનારા બ્રિદિશ કોલમ્મિયામાં ઉતરી પડયા હતા, યાંનો બધો 
વેપાર આજ લગી જળ માર્ગે ચાલતો, "કેમકે એના વેચાણનું સુખ્ય 
2યળ વિકઢોાફિયા છે. એમાં ૧૨૦૦૦ માણસની વસ્તી છે. વસ્તીનો 
શેઢા ભાગ થીનતાઓ અને જાપાની લોકનો છે. અહીંનું બારૂં મોટુ 
અને જમીનથી વીંટાએલું છે. તેમાં “ઠેકાણે ઠેકાણે ડક છે. તેથી યાં 
ઉદ્યમ ચાલી રહેલો ન્નેવામાં આવે છે. અમેરિકા અને નેડાનાં મકા- 
નોતા જેવાંજ લાંતાં મકાનો છે, મહેલાઓમાં રાતે વીજળીના દીવા 
કરવામાં ત્માવે છે. એ દીવા ર૦૦ ફીટ ઉ'ચા થાંભલા ઉપર્‌ મુકેલા 
હાય જે. તે નનણે પંદર્‌ વીશુ ચદ્રમાં હોય તેવા લાશે છે. એ રઅેખાવ 
ખહુ સ્મદૂભુત થાય છે, 


૮્પ્ય્જ_- 


યે કે કેભ 2 જ ન 
સ, નન ખુ દ્્ઝક્. જિ નજ અ 
મજન સ્પ તની તકે ક્ર ક્ત ક 


[_ડ 





એસ્કોમોનું બારૂ. 

અને રોશતી ખૂબ થાય છે. વિક્ટોરિયા અને તવા ઉગી તીકળેલા 
વાંકુવર વચ્ચે ધણુ હરીફાઈ ચાલે છે. મતે લાગે છે ક પ્રાંતની ત્મ'- 
દરનો વેપાર એની તી રાજધાનીમાં રહેશે અને બહાર જતા માલના 
વેપારેતું કામ ખધું વાંકુવર્માં થશે. ઘણું કરીને વિકટોરિયાની જાની 
અને પૈસાદાર પેઢીએ પોતાના ખાતાની શાખાઓ વાંકુવરમાં રાખશે. 
એ રીતે દેશની ક'દરનો અતે બહારનો બંને વેપાર એમના હાથમાં 
રહેશે. નને વાંકુવર તેમનાથી ષઢીસ્માતું થઇ જય તો તેમાં વાંક એમનો 
પાતાનોજ છે. બહુ મોટાં વહાણુ ડકાતી બાજુએ રહી શકતાં નથ, 
ખારામાં તો ફકત ૧૮ ફીટધી એઇછી ઉડાધમાં તરી શકે તેવાં વહાણુ 
આવે છે, યાંથી ખે માધ્લ ઉપર એસ્ફકીમોવું બારૂં છે. સ ખારૂં દુતી- 


ભગત પ્રવાસ. પ 


આમાં જે સેથી સારાં ખારાં છે તેમાંતું એક છે, પાસિક્કિ મહાસાગ- 
રનાં નોકા સૈન્યનું એ એક મથક છે. એ ખબારાની આમપાસ «મીન 
વીંટાઈ વળી છે. એની લંબાઇ ત્રણુ માઈલ, તમને પહોળાઈ એકાદ ખે 
માઈલ છે, એકંદર્‌ ઉડાણુ પીસ્તાળીસ ફ્દીટ છે. લમર્‌ કરવાની જગા બહુ 
સરસ છે કેમકે તળીએ એક જતની ચીકણી ભૂચી માટી છે, લાં જુન 
ડાની સરકાર તથા ઇંગ્શીંડુની સરકારે મળીને એક પાણીવિનાની મેદ 
ખાંધી છે, તેમાં શોઢામાં મોટાં વહાણ્‌। રહો શકે એવી નેઠવણુ છે, 
તે ૪૫૦ ફ્‌ઢ લાંબી ૨૧ ફીટ ઊંડી, અને મોઢા સ્માગળ ૯૦ ફૂટ 
પ્હાળી છે, કાંકરેટ ઉપર પત્થર ચોટી દીધેલા છે તેથી કામ સુદર્‌ દે- 
ખાય છે. અહીંસમાં પણુ નોકાર્સૈન્યનાં માગુસોને સારૂં એક દવાખાનું, 


લઢાઈના સામાતની વખાર, તમને એક નાની સરેખી સામન દુરસ્ત કર્‌- 
વાતી «ગા છે. 


ફેતેડાનાં બાંજા' શહેરોમાં જેવું રહેવાનું સસ્તું છે તેવું વિકટોશિયા 
માં તથી. ધર્‌ ભાડું ધણુંજ છે. ચારેક એરડાવાળુ' ધર્‌ હેય તેનું 
ભાડું મહીને યાળીસથી પચાસ શિલિ'ગ હોય છે, લૂમડાંલત્તાં તથા ધ" 
ર્તો સામાન પણ  મૉંષે। મળે છે. ઇંગ્લડ્થી આવતા માલનું લાવવાતું 
ખર્ચ તથા તે ઉપરતી જકાતને લીધે એ માલની કોમત બહુ વધી જય 
છે, બાકી તો એ સંસ્થાનમાં સ્યાખી દુતીઆતા ખીન્ન બધા દેશી કરતાં 
ધાન્ય સોંધું મળવું 'નેઈએ. છડા માણુસતે એક અડવાડીઆમાં ૨૪ 
શીલીંગ ખાધા ખર્ચ થાય છે, અહીંની મજરી જેટલી મૉંષા છે તેટલી 
માર્‌ જણુવામાં બીજે કાંઈ નથી, ને વળી શિયાળામાં તે કામ અનિન 
યમિત ચાણેછે. સુથાર, લુહાર; ચિતાર, કલાઈમરા, વગેરેને વગર મુ- 
ભજ્કલીએ ખારથી ચૈદ શિલિ'ગનો રેજ મળે છે. સાધારણુ મજીરોને 
છ થી સાત શિલિ'ગ મળેછે. મજારીના દરની સ્થિતિતું કાંઈ “ઠેકાણું તથી. 
પ્રાઈવખત ધણું કામ મળે છે તમને પૈસા પણુ વધારે મળે છે. સને 
“દઈ વખત વળી ધીગું પડી જય છે. પણુ નને ડ્રાઈ કામ કરવા ધારે તો 
તેતે સારી રે જની કાયમની જગા મળી શકે છે. ચીનાઓ ત્રણુ ત્રણુ 
શ્માતામાં રોજે આવેછે, અને શહેરમાં ખધે ધણું કરીને ધરકામ એ 
જ્તાકોજ કરે છે. ર્સોઈઆનું, માળીનું, યાકરેડીનું વમેરે બધાં કામ સી 


૮% જગત પ્રવાસ, 


નાખો ખરેખર કરે છે. એ ખીચારાખએ સૉંઘ્વય મળેછે તેથી એમની 
વિરૂદ્ધ મેરેવાજળી વાંધા લેવામાં આવે છે. એમના કરતાં વધારે મર્યાદ- 
શૌત્ષ, શાંત, તથા ત્રાખફ્‌દાર લોક મળવા મુસ્કુલ છે, મને નકી લાગેછે 
ક ચોતાએ હોય નહીં ને કતેડિઅત પાસિકિક રેલ્ને બંધાય તહીં, એ * 
માંના ધરણાક હાંમ-ક્રાંગથી આવેલા છે. તેઓ બ્રિટિશ ફોલ*મ્મિયાના 
લોકો જેવાજ છે, અતે તેથી તેમના જેટલા જ હક એઝએઓને મળવા ન્નેન્‍ 
ઈએ. તે છતાં મહારાણીની પ્રજમાંથી જે હેગકીગમાં જન્મેલું હોયછે, 
તેતે બ્રિટિશ કોલમ્ખિયામાં દાખલ થતા પહેલાં પોતાના શરીર ઉપરે દશ 
પડની જકાત આપવી પડે છે, 


છ “/” 


1 કર ર દે દિ 
૧૯ મોત દિ કન કિ. 
શ 3 1 નશ 
1 ી 
2 દ 1 ૨૨ પ. 
[5 શિ ષા ખ્‌ 
ઝન ૨૯ 
ડિ મ ક 


નોન 


સ્ક દ 
૨% 
' ₹“% “4 

[ત ૨ જિના. 





ફેઝર તદોપર સાલમત મછ પકડતા ઇંડીશ્મનો, 


૨-*-૯૨9૪-૧૭-૨-ઝ 


“જગત પવાસ. ૮૭ 


મક્રણલમુ. 
જ%ુનતેડામાં મથનિવેધ માટે ચાલતો પ્રયત્ત. 
જતેડાતી વસ્તીને એક'દર્‌ લેતાં એ માં જે મિતપાનપણું નનેવામાં આતેછે 
તે નનેઈનૅ કાઈ પણુ ખુડ્ડિવાન સ્મને સમદર્શી મુસાફરને સ્મસર થયા વગર્‌ રહે 
નઠોં. એમ કહી શકાય કે લોકોનો અડધો ત્યડધ ભાગ «ને ક સમૂળઝ 
ન પીનારા નથી તે છતાં ચ્હા કે કાફીયી વધારે જલદ કાંઈ પીવાની ટેવ 
રાખતા નર્થી; તમને બિલકુલ ન પીન:રાની સંખ્યા પણ પ્રમાણ માં બીજી 
ખધી ખિસ્તિ પ્રશ્તઓ કરતાં વધારે છે. આના પુરાવા પુષ્કળ છે. કૅનેડા 
માં હું છ અડવાડીમાં રહ્યો હતો. એ બધો વખત મોદ્રિઅલ, ઢોરો; 
બીત્ત ગામડાંએ। સ્‍્મને નવાં વસેલાં શહેરોની (સારી, નઠારી, અને સાધા- 
રેણુ) વીશીઆમાંજ રલ હતો, યાં માર્‌ દીઠામાં કોઈ કેનેડિઅન ખાવાની 
સાથે દારૂ પીતો ના સવ્યો. જે કોઈ વાઇન કે બી અર્‌પીતું હોય તો તે 
અંગ્રેજજ હોય. લોકોનાં ધરમાં પણ ધણા ભામ એમજ હોય છે. જુતેડા- 
ના પાદરીઓ બધા ધણે ભામે કેફી વસ્તુના ઉપયોગ ન કરનાર છે. ડા- 
કટઢરો પણ દાર્‌ પૌોવાની ટેવ સુકાવવાને બનતો પ્રયત્ન કરેછે. #૪નેડાની 
મુખ્યરાજની ગ્મતે પ્રાંતની પાલામૈેઢના સભાસરો દારૂના વેપારે સંબે* 
ધી કાયદાએ ઉપરે ધણું જ ધ્યાન ત્માપે છે. 
મદઘ્યનેષેધ માટે થતો પ્રયત્ત સુસ્થાપિત તથા ખળવાનછે, વ્યવ- 
સ્થાની યોજના ઘણું કરીને ઇંગ્લાંડના જેવીજ છે, મઘપ!ન નિષેધક સન 
ભાખેા રેવળ તર્કથી મળે છે, અને દરેક રેવિવારની ધમાપદેશક નિ 
શાળમાં એક “બંન્ડ આફ હોપ” (છોકરાનું વાજી? રાખવામાં આવે છે, 
“હેર નિશાળોમાં પણુ મદ્ય ન પીવાનો બોધ કરવાની ગોઠવણ ક- 
રવાનો જખબરો પ્રયત્ત ચાલે છે. નોવા-સ્કોશિયા અતે ન્યુ બ્રન્‍્સ્વીકની 
કાયદા બનાવનાર સલાઓએ (નશાળામાં એ બાબત શીખવવાની એક 
મોપડો ઠર્‌ાવી છે, ખને બઓઢારીઓતા છલ્લાઓમાં પણુ એજ જાતની 
કેળવણી મ્માપવામાં તાવે છે. 
સૈસ્થાનતા બધા ભાગમાં “ખ્રિરિત મઘનિષેધક સ્રી સમાજ” પોતાનું 
કમ ફેલાવે છે. એ એક કેનેડામાં બળવાન મંડળી છેઃ નિશાળોમાં એ 


ઠર જગત ખવાસ* 


વિષય શીખવવાની ગોઠવણુ પણુ એમના નિરતરના પ્રયત્તનું પરીણામે. 

“ધી યુનાઇટેડ મથોડિસ્ટ ચચ'' નામની સભાએ મઘનિષેધકની 
ખાસ ચોપડીખએોાનો નિશાળોમાં ઉપયોગ કરવાનો ઠરાવ મજુર કયો છે. 
એમના પંથના સેથોડિસ્ટ લોકોને “સ્કોઢ પ્રોહિખિટરિ એડટ” તામને 
કાયદો ગ્રેહ'ગુ કરવાની વિનંતિ કરી છે. જે ઉમેદવારો મઘનિષેધની તર્‌- 
મૂણુમાં હોય તેમનેજ મત સ્ખાપવાની સેથોડિસ્ટોને ભલામણ કરીછે એન 
મના એક ઠરાવનો છેલ્લો ભાગ સા પ્રમાણે છે. “તમે મજખ્ુત ભલા 
મણુ કરીએ છીએ કે દરેક જણે પોતાની પ્રાર્થતાને સ્મનુસાર મત તખા- 
પવે[; પછી મતતે ગમતુસાર પ્રાધેતા થઈ શકે. કોઈ ખ્રિસ્તિ મ્માદમી એડી 
પ્રાર્થના કરે કે ઈર વું સ્મમાર્‌ામાંથી દાર્નો વ્યવહારે દૂર્‌ કર, અને 
ખીજ ક્તણે તે નવહાર નરી રહેવા માટે મત ખાપે એ વિરોધની વાત 
છે; અને એકદમ બંધ થવી જ્નેઇએ.” 

ઇંગ્લાંડતું ચચ (ધનેમંડળ) તૈમાં મૃપ્યત્વે ચદેરીઓ વાળું ચ્ચ 
મદઘ્ઘનિષેધના સુધારામાં બહુ આગળ વધેલું છે, સને ધણે ખરે ડેકાણે 
રૃવળોને લગતો સભાઓ મ્યમાપી છે. 

ગયા વર્ષમાં “પ્રેસ્મીટિરિઅન'?' ધમેમડળની એક સભામાં બધા 
અધિકારીને તથા દેવળના સભાસદોને કેરી વસ્તુઓનો ઉપયોગ બિલ્કુલ 
ન કરવાની ભલામણુ અતે “સ્કોટ એડટ” મ્વીકાર્વાની સૂચના ત્યામ- 
ઉથી કરવામાં આવી હી. 

કનેડાની બધી ધર્મે સભાઓમાં એજ જાતતા ઠૅરાવ પસાર કરવામાં 
આના છે. કેટલીકમાંતો એટલે સુધી " "દ પ્રભુ ભોજન વખતે પણુ ખટાન 
સવાળો। દારૂ ન લેવો એવો ઠરાવ કયો છે. કૅનેડામાં બધી જગાએ એમ 
માલમ પડયું છે કૈ ખધી ન્નતના વજનદાર લોકોની એવી દૃઢ ખાતરી 
થતી જાય છે કે કૈફો ચાન્નેનો ઉપયોગ કરવો! એ નઠારૂં કામ છે, અને 
ખનો વેપાર કરવા દેવો એ મોટી રાજકોય ભલ છે? 

રુ ન્‌ રો 

કૅનડામાં લૉકોએ પસંદ કરેલા પ્રતિનતધિઓથી રાજ્ય ચાલેછે, તેથી 
ભાં સ્વતંત્ર પ્રતિનિધિમડળતી રાજસભાએ કાયદાએ કયો છે, તમા લોકમતનું 
ખહુજ ખળવાત ચિન્હ કહેવાય. કૅનેડામાં પસાર થયેલા મદ્યનિયેધક કાયન 
દાગ્મોનો અભ્યાસ કર્યથી માલમ પડેછે કે દારૂના વેપારેની ખાખતમાં લે” 


ભગત પ્રવાસ* ટક 


કના વિચારે કમી આશ્ચર્યકારક રીતે જલદીથી મખમાડી વધ્યા છે. 

*તેડા નાં સંસ્થાને નનેડાયાં તે પહેલાં બહુ વખતપર કેટલાક પ્રાન 
તોખે કાયદા કરી જાહેર કર્યું હતું કે ફક્ત વેચવાની પરવાનગીનો નિયમ 
રાપ્યાથી દારૂના વેપાર્થી ગુન્હા, સાંસારિક દુર્દશા ત્મને વરેલ્વ ઉપજતાં 
અટઢડયાં નહીં. તેથી તેમણે એવા સખખત ઉપાય લીધા હતા કે આખરે 
લોકમત એ વેપારનો અટકાવ કરી શકે. તોવામ્કોશિઓઆમાં એવો કાયદો 
થયો હતો કે પરેવાતમી આપતા પહેલાં, સ્માસપાસના કરે ભરનારાઓમાં- 
ના ખેતૃતિઆંશ લોકની એની તરફેણમાં સહીઓ સેવી ન્નેઇએ. ખા 
પ્રાંતનાં ધષ્‌ાંક પરમણુમાં છેલ્લાં ૧૦, ૧૫, કૈ ૨૦ વર્ષમાં કોઇને એ સતદ૬ 
ખાપવામાં સમાવી નથી, યારમથ પરગણામાં તો વળી ૪૦ વષે થયાં 
કોઈને નથી મળી, છેક ઈ. સ. ૧૮૫૫માં ન્યુ'્રન્‍્સ્વોકુમાં એક નિષે- 
ધક કાયદો ધડાયો હનો. પણ લોકોનો મત એટલો આગળ વધેલા નહતો, 
અને ખે રદ થયો હતો, એની જગાએે પરવાનગી મેળવવા ખાબતનો 
એક સખત કાયરો થયે હતો. 

ઓઔટેરોઓ સને ઝિવમેકેમાં ઈ, સ. ૧૮૬૪ માં એક ધારો પમાર 
યયો હતો. એણે કરીને યાંની મ્યુનિસીપાલી#ને મડળીતા મતથી સન 
નદ ન આપવાની સત્તા મળી હતો, 

ત્મા કાયદા સુજબ ધણા જીાઓગે નિષેધતા નિયમતી તરર્ેચુમાં 
ખદુમતે પોતાનો અભિપ્રાય દરાન્યો. 

૧૮૬૭ માં પ્રાંતો નનેડાયા પછી મદઘનિષેધક પક્ષે કંતેંડાના ર।- 
જયે સારૂ સામાન્ય નિષેધક કાયર કર્‌વાને ભારે લડત શરૂ કરી, ૬ રેક 
પાંતમાં ઉપરા ઉપરી સભાઓ મળવા લાગી, ભને ત્રણુ વવેના અરસાન 
માંતો પચાસહ”ર સહીઓવાળી તરર છએ પાલામૅટમાં મુકવામાં શમાવી 
હતી. તે અરજ ઓમાં મઘનિષેધક કાયદાની મામણી હતી. સમા ખળ" 
ભળાટનું પરિણામ એ થયું કૈ ૧૮૭૪ માં પાલામેટે યુનાઇટેડ સ્ટેટસનાં 
જે જે સેસ્થાનોએ એ કાયરો સ્વીકામી હતો તેમાં નિષેધ કેવી રતે 
અમલમાં લવાય છે, મ્મતે તેનું પરિણામ શું થાય છે તેની સંપૂણું ત- 
પાસ કરવાને બે કમીશનરો નીમ્યા. ત્યા લખતી વખતે મારી પાસે 
રીપોર્ટ છે; તેમાં ખડુ કુશળતાથી દાખલા આપી સાળીત કર્યું છે કે, 


પરેવાનગીના કરેતાં નિષેધનો કાયદો બહુ વધારે ફાયદાકારક છે. રાજન 
સભાએની ખાસ કમીટોને ખે રીપોટે સોંપવામાં આવ્યો. તેમના રીન 
પોટમાં છનેડાતા જ્ય સાર્‌ નિષેધક ધારો કરવાની ભલામણુ કરી હુતી, 
એ રીપોઢે ખ'ને સસાખએ પસાર કયો, 

અધિકારને લગતી તકર્‌ારેતે લીધે “આમાં વધારે થવાતે થોડા વન 
“"ૃતસુધી સ્‍્મડયણ્‌ પડી હહતી. પ્રાંતીય અને મુખ્ય કાયદ્દા બતાવનાર 
મહળી એ ખેમાં કોને કેફી વસ્તુનું વેચાણ ત્મટકાતવાની સત્તા હતી તે 
વીશે સંશય હતો, એંસિનિબાઇીન, સાસ્કાચીવાત, આલ્ખટઢો અને *- 
થાખાસ્કાના વાયવ્ય તરેડ્નાપ્રાંતોને એ લાઝ પડતું નહોળતું- તેથી યાંતી 
સરકારે તો એક્દમ ૧/૭૫ માં કમીટીની ૬રેખામ્ત મજુર કરી દીધી, 
અને આખા વાયત્ષ તરફના પ્રદેશમાં લયાંતા લેરેટેનન્ટ ગવનેરતી લ- 
એલી પરેવાતગી સિવાય મલનું વેચાણુ# બતાવટ તથા સૈંંમ્રહની ખધી 
કરી, તમા કાયદો ત્તમલમાં આવવાને લીધે લેક ઉપરે જે ઉત્તમ અસરે 
યઈ તે વીશે આગલબાં પ્રકરણોમાં તેમાં મુખ્યત્વે કેર્લેગરી બાબતના પ્રકરેન 
ણુમાં જણાવેલું છે. ફરીથી એટલુંજ કહીશ કૈ મારો ન્મભિપ્રાય એવે 
છે કે એ કીમતી પ્રદેશ્નાતી કુદરતી અવસ્થાથી તેમની વૃદ્ધિ સ્મને વિન 
સ્તારે જેટલે થયો છે, તેટલોજ તમા ધારાથી થયો છે, અતે ને તે એન 
મને એમ માલુ રહેતો તેટલોાજ થશે, આ કાયદો સખતીંથો સ્મને 
ફતેહુમ'દીથી અમલમાં આનો છે; અને બધા લોકોની સહાયતા તથા 
ઉત્તજત એને મળ્યાં છે. 

૧૮૭૮ માં સેકેનઝીતી સરકારે આગળ કહી ગયેલી શકાનું નિન 
વારણુ કર્યું. એ કેતેડાતા મુખ્યરાજ્યતી તરફેણમાં ઉતર્યું મને એમ 
ઠર્યું કૈ સ્માખખા રેશમાં મઘનિષેધક ધારે ઠરાવવાની સત્તા કેનેડાના 
હાથમાંછે. તેમણે કેનેડાનો મઘતિષેધક કાયદો દાખલ કર્યે. એ ખીજ 
વાર્‌ રાજસભામાં વંચાતા સર્વાનુમતે મંજુર થયો. એ ધારો કાયદા સુ- 
જખ નશ્રી એવી તકરાર ઉઠી, પણુ કેનેડાની સદર્‌ સ્મદાલતે એકજ ન્યાયા- 
પીશના મત વિરૂદ્ટ એને મજુર રાપ્યો. ચેટબ્રિટતની પ્રીવી કોસોલને 
અપીલ કરવામાં શ્માવી; પશુ ઇ. સ. ૧૮૮૨માં એ ધારો કાયદેસર છે 


ગેવે। ચુકાશ સાંધો પખુ મળ્યો, 


જગત ત્રવાસ*- લ 


એ' કાયદાના મજુર થવા પછી ત્રણુ' જરે જાદેઃ પ્રસંગે પાલોમે- 
ટમાં એે વિશે તકસર ઉડી હતી, પણુ તે તકરારે એડ વખત ક્તેહ* 
મદ-થઈ તહીં, તેથી ખએે' ખાબત વધારે લેબાણુ કરવાની જરૂર્‌ નથો#- 

તેડા મધનિષેધક (સાધારેણુ રીતે સ્ક્ીટ એકટને નામે 'એળખાતો) 
૧૮૭/'નો ધારો સ્થાનિક પર્સંદગી વીશેનેો ધારે છે. સ્‍્મને આખા ઝુનેડા 
માં.જે પરગણા કૈ શહેરેમાં મઘના વેપાર્‌ વિર્દ્દ વધારે મત મળે યાં. 
તે બંધ કરવા સાર્‌ ઘડવામાં સ્માનો હલો; 

ગમના ત્રણ ભાગ પાડવામાં આગાછે, પહેલા ભાગમાં બીન્ને ભાગ" 
કાંતો' સ્વીકારાય'કે કાંતો ર૬ કરાય તે માટે યોજતા કરીછે, ખબીન્ને ભાન 
ઝ'નિષેધ વિજેનો છે. તે મત સ્‍પનારાએઓના મ્વીકાયો વગરે- સ્મમ* 
ભમાં આવી શકે તેમ નમી. ત્રીજ ભાગમાં કાયદો સ્વીકારાયા'પછો કેમ 
તેનેઃ અમમલમાં. સ્માણુવે। તે. છે? 

એ ત્રણે ભાગનો સાર અકતનુમે નીગે પ્રમાણે છેઃ-- 

ભામ- 1 લે।. 


અરફ2.કર્‌વા બાબત--કોઈ પણ રાહેર્‌ કૈ પરગણામાં મત ત્માપ*- 
રાઓતો' એક ચવુરમીશ ગવર્નર જતર્‌લ ધત કૌસિલનેઃ અરજી' કરે” દૃ અન 
મારા શહેર કૈ પરગણામાં: એ ધારા ખાબતઃ મત સો. પછો ગત્રતર 
જનરલ પ્રત છોસિલ મત લઈ ર્‌જા કરનાર અમલદારે નીમે, મત આપવા: 
સાર્‌ દિવસ સુકરરે કરે, સતને મત એકડા કરવાને સારૂ જે.જે ગોઠવણુો*. 
અમસલતી હોય તે કરે. 

મત આપવા ખાબતઃ-મતઃ કાગળમાં લખીને તે કાગળ કોઇનેઃ 
દેખાડય્ા વગસ પેટીમાં નાંખવા, મત એકન દિવસમાં આપી. રેવા, દરેક: 
મ્યુનિસિપાલિટીના ૬રેક વિભાગમાં મત લેવાની એક જગાઃહૉવીન્નેઇએ.. 

દગો ફટકો ન થાય તે સારૂ સખત સજફરેમાતેલી છે. મત અ.-- 
પનારાઓતે ખવડાવવા પિવડાવવાની મનાઈ છે. અને મત આપવાને 
દિવસે આગા દહાડો દાર્‌ વેચવાની દુકાનો બધ સખવીદ ખામની સન 
ભાને સારૂ સભાસદ મોકલવાનો જેતે હુક હોય તેમને એ સ્કોટ એંકટ 
માં મત આપવાનો પણુ હંક છે. 


ધ્ર જમાત પ્રવાસ. 


અમલમાં આણુવા બાબત--જે એકઠા કરેલા મતમાં વધારે એ 
કાયદાની તર્રેણમાં હોય તો તેતે ખમલમાં ત્માણુવા સાર્‌ એક હે” 
હેરો કાઢવો, પણુ જે પર્મણાંઓમાં પર્વાનમી ખાપવાની રીત જાર 
હોય યાં મત મેળન્યા પછી પાંચ મહીતે, ગમને જ્યારે પર્વાનમીની ર્‌ીત 
નીકળી જય તારે તે કાયદે અમલમાં આણવો. જે પરગણામાં પરવા* 
નગી આપવાની રીત ન હોય ભાં તો ખે કાયદે સ્વીકાયા પછી ત્રણુ 
મહદીતે સ્‍્મમલમાં લાવવે।* 

રદ કરવા ખાખત--૨ા ધારે એ જકવાર્‌ સ્વીકારાયો હોય, તો 
જખાછામાં ઓછાં ત્રણુ વષેસુધી અને ન્યાં સુધી તે રેદ કરવા, મત 
આપનારાએએ મત તા ખાપ્યા હોય યાં સુધી તે રદ થઈ શકે નહીં, 
નને એે ધારો ના કખ્ુલ થાય, કૈ રદ થાય તો ત્રણુ વર્ષ લગી એને સારૂ 
કૂરી મત સ્પાય નહીં. 

ભાગ ૨ જે. 

નિષેધ--કોઈ પણ્‌ પરગણામાં ત્મથવા શહેરમાં જે દિવસમી એ 
ધારે ત્મમલમાં આવે તે દિવસથી તે નરી રહે યાં સુધી, હવે પછો 
ત્માપવામાં આવરી, તે સિવાય ખીજ કોઈ રીતે અથવા નિમિત્તે “કષ 
દારૂ વેચવે। નહીં, 

સામડું વેચાણુ કરેનારાએ--જે લોકોએ ખાસ પરવાનગી મે 
ળવેલી હોય તે લોક દાર્નું સામડું વેચાણ કરી શકે, પણુ દસ ળલનથી 
એછો વેચી ના શકાય, એલ કે બીઅર આડ ગૅલનથી એ ળો ના વેન 
ચાય. ફકત પર્વાતગીવાળા ઓષધ વેચનારાએને, બીજા સામડું વેચાણ 
કરનારાને, અથવા જે લોકોને સાફ તેમતે ભર્સો હોય કે તેએ એ 
દાર જ્યાં નિષેધક ધારો નહોં ચાલતો હોય યાં લઈ જને વાપરશે 
તેમનેજ આ વેચાણુ કરવું. 

પોતાતે પેરે દ્રાક્ુમાંઘો ખતાવેલો રૈશી દારૂ પરવાનગી મેળવીને 
ગમે તેને વેચી શકાય, પણુ તે ૬શુ ગૅંત્રતથી ઓછો નહીં. ભજે ઓષધ- 
ના કૈ ધર્મક્રિયાના કામમાં જેપ્તતો હોય તો એક ગલત જેય્ષા પણુ 
વેચો શકાય, 


જગત પ્રવાસ. દડ 


ઓષધ વેચનારાએ--સનદ મેળવી હોય તેવા ઓષધ વેચતારાએ 
ષેમો શકે પણુ એક પાઇન્ટમી ઓછો કોઈ વખત નહીં, નાના ગામમાં 
ગએકજ દવા વેચનારેને પરવાનગી મળે* કસબામાં બેનેજ, અને માથાં 
શહેરમાં દર્‌ ચારઉ'ળર માણસની વસ્તીએ એક વેષનારને પરવાનગી 
મળે. ફ્કત દવામાં, ધર્મક્રિયામાં તમને કોઈ હુભર, ધ'ધા કે બનાવટમાં 
એનો પમાણિકપણુ ખપ પડતો હોય તેમાં દારૂ વેચવાની, દવા વેથ- 
નારાઓને પરવાનગી છે. ધમેક્રિયામાં દારૂ જેધ્તો હેય તે! પાદરીની 
સહીવાળુ સર્ટીફોકેટ હોય તોજ વેચાતો આપવો, દવાસાર્‌ ન્નેઈતો હોય 
તો ૬ાકતરનું સર્ટીકી કેટ નેધએ. અતે નને બીજ ઉપયોગ સાર્‌ નેઈતો 
હોય તે ખે “જરટીસ સબક ધી પોસ''તી સહીવાળા સર્ટીફીકેટ સિવાય 
કોધ્નને મળે નહીં, પરવાનમીવાળા ઓપષધ વેયનારે એ ખધાં સર્ટી ડીકેઢને 
ફાઇલમાં એકઠાં કરી મુકવાં જેધએઇ, દારૂનું વેચાણ થયું હોય તેનો 
ખરોબર્‌ હીસાબ રાખવે! નનેઇએ અને તેનો ર્‌ીપોટે કરી સાંતી વસુલાત 
ઉધર્‌ાવનારેતે સ્માપવે, 


વય સદા સાયં રરાદાદ 


ભાગ ૩ ન્ન. 


સજા--કાયદા વિરૂદ્ધ વેચાણુ કરનારને નીચે સુજબ સજ ફરમાવે* 
લીજે, પહેલોવાર્‌ ઝુન્હા કરે તેતે ૬શ પૌડ ક તેથી વધારે રેકેમનો દંડ 
કરવો, બીજીવાર કરે તો એકામાં એછો વીશ પૈડ દંડ કરવો. જે ત્રી- 
જી વખત કરે તે। તેતે, અને તે પછોને સાર્‌ વધારેમાં વધારે ખેમાસતા 
"દૃદખાતાની સક છે. 

જે કારકુન કૈ આડતીએો કોધને બદલશે વેચતો હોય તે, અને 
સનો શઠ બને ગુન્હેગાર ગણારી, અને સરખો શિક્યાને પાત્ર થે, 

જે દારૂ, અને દાર્‌ ભરેલાં વાસણ્‌। ઝુન્હાતા સબંધમાં વપર્‌।ાયાં હરી 
તે ખધાં જપ્ત કરવામાં આવશે. 

રીત--આ કાયદાની વિરૂદ્ધ ઝુન્હો કરતાર ઉપર જેમનો તધિકાર 
છે, તે માણુસોતી કેટણે સુધી સત્તા છે તથા તેમણે શી રીતે વર્તવું તે 
ખાખત બરેબર્‌ સૂમતા આપેલી છે. 


ઇ"૪ «ગત પ્રવાસ# 


અમલ-એ ડાયસ તોડતાર સામે ગમે તે કોઈ ફરીશ્યાદી માંડી 
શકે. વસુલાત ઉધર્‌ાવતાર્‌ અધિકારીને ઝુન્હા થયો છે એમ લામે તો 
કામ ચલાવવાની એતી કરજ છે. 


જે જે જગાખે ખા “સ્કાઢ એકડઠ'' તાલે છે તેને સાર્‌ પરેવા- 
નગી આપનારે કમીશતરે। અને ઇત્સ્પેકટરો નીમવાની ગોઠવણ કરેલી છે. 
વળી એવી મ્માન્તાછે કે ખા ધારો બરોબર અમલમાં *ાવેછે ક નહીં 
તેતી તપાસ રાખવી એ તેમનું કામ છે, 

પુરાવેો--ફરી*ાદ ચલાવવામાં જે દાર કાયદો તોડીને વેચ્યો તે 
"દવી જતનો હતો; અષવા શા ભાવનો હતો તે જણાવી શકવાની સાન 
ક્ષીને કાંઈ જરૂર નથી, એટલું સાખીત થાય કે કેફી વસ્તુતી લેવડદેવડ 
ગેરકાયદે થઈ હતી તો બસ છે. જ્યાં સુધી ઉલટું સાબીત નથી થયું 
યાં સુધી કોઈ પણુ જગાએથી દાર્‌ તથવા તેતા વેચાણુનાં સાધત 
મળી આવે તે સપણ પુરાવો છે; કૈ વેચાણુસાર્‌ મેરેકાયદે માલ રાખ્યો. 
“સ્ાઢ એકટ? તોડનાર ઝુન્હેમાર્તા ધશી કે સ્રી યોગ્ય સાક્ષીછે તમને 
તેને સાક્ષી ખાપવાની કરેજ પાડો શકાય. 

સાક્ષોઓને ફેરવવા ખાબત--ફરીઆદમાં કોઈ આદમી સાક્ષીને 
જૂર્વવા પ્રયત્ન કરે તો તે દશ પૈડ દંડતી સજતે પાત્ર થશે. 

માંડી વાળવા બાખત--એ ધારે તોડનાર ઉપરે ફૂરીઆદ્ થાય, 
અને જુના સાબીત થાય, તેમાંથી તેને બચાવી લેવા માટે ઝુન્હ્ દાબી 
દેવાને કૈ ખાનગી રતે માંડોવાળવાને કોઈ માણુસ પ્રયત્ન કરશે, તેને 
સાખીત થતાં વધારેમાં વધારે ત્રણુ માસતા કેદખાનાની સજા થશે, 

ત્મપીલ--જડજ, પમારેદાર ડુ પોલીસ મૅંસ્ટ્રેટ, પેરીફૂ રેકર્ડર 
મ્મથવા પરીશુ કચેરીતા કરમૌશનરે ગુન્હેગાર ઠરાવો હોય તેની સામે 
કોધ્્યો અપીલ થઈ શકમે નહીં, 


૧૮૭૮ ના અકટાબર્‌ માસમાં, ન્યુશ્રન્સ્વીકમાં ક્રેડ્રિફટન શહેર માં 
પહેલ વહેલા એ કાયદા સારૂ મત લેવામાં આના, ઇંગ્લ્ાંડમાં પાર્લીશે'2 
ની ચુંઢણીં। વખત જેવી સરસાઈ થાય છે, તેવીજ તે વખત થઈ હતી, 
એ બાબત ઉપર લાંબા વખત સુધી સામસામા પક્ષની તકરાર ચાલ્યા 


%ગત પ્રવાસ? દપ 


કરી હંતી, મઘતી તરેફેણુવાળા તમને નિષેધક બને પક્ષોખે સારી રીતે 
ગોઠવણુ કરી હતી, ત્તને મત આપનારાએ બરોબર જદા પડી મયા 
હતા. બંને તરફ્વાળાને લાગ્યું હતું કે આ મોટા વિત્રહમાં “આ આન 
રંભનું યુદ્ધછે તેમાં પહેલો ઝટકો ધણ્‌ાજ ત્મગયનો છે, પરિણામે એ 
યયું ડે ઘોડા વખત ઉપર થએલી પાલીમૅટતી ચુટણી વખત કરતાં 
વધારે મત ત્માપનારાએે મત આપ્યા; સ્મને ર૦૩ ની વિરૃદ્ધ ૪૦૩ 
મતે કાયદો પસાર થઇ ગયો. આ «જયતી પાછળ બીન્ન વિજય 
યવા માંડયા, ન્યુષ્રન્સ્વીકમાં ૧૪ પરેગણાં અને ત્રણુ શહેરો છે. 
તેમાંતાં ૧૦ પર્‌ગણાં અને ખે શહેરોમાં એ ધારો હાલમાં ત્મમ- 
લમાં છે. મુપ્ય શહેરે સેન્ટજોતમાં એ ધારો સ્વીકારાયો તથી. પણુ 
મે ધારે કાયદા તરીકે મજુર થયો યારપછી થએલી ખે ચુંટણીની 
વ'"ખતે પહેલીવાર કુલ ૨૧૫૦ મતમાં ખે મત એ વિર્‌દ્ વધારે થવાને 
લીધે, સ્મને ખીજ વખત કુલ ૩૨૪૭ મતમાં ૭૭ મત એ વિરૂદ્દ વધારે 
યવાને લીધે પસાર થયો નહતો. આ કાયદાની તરફેણુના મતમાં બહુ 
ધટારો થયો છે, ફ્રેડિક્ટતમાં થએલી ત્રણુ ચુટણી વખતે એમ લાગ્યું 
હંતું કે અગાઉ કરી ગએેલા ઠરાવોને ર૬ કરવા એ અશકચછે. એ 
કાયદાની તરફેણુમાંથી ધણા મત ઘટયા છે. આનું કારણુ શોધી કહા 
ડવાની તક મતે મળી નથી. 

નાવાસ્ફોશીયાનાં ૧૮ પરગણાં તમને એક શહેરમાંથી તેર પ૨* 
ગણામાં એ ધારે સ્વીકારવામાં સત્યો છે* 

%્નનિઢોખાતાં પાંચ પરેગણામાંનાં ત્રણુમાં આ કાયદો સ્મમલમાંછે. 
યાંતા સુપ્ય શહેર વિનિપેગનો મઘનિષેધક પક્ત એની પહેલી અજમા- 
મશ કરી નેવાની તેયાર્‌ીમાં છેઃ 

પ્રિન્સ એડવડે ખેટમાં ત્રણુ પરગણું સ્મને એક શહેરછે તે બધામાં 
આ ધારે ચાલે છે. 

અએરીઓમાં ૩૮ પરેગણાં અને ૧૧ નગર છે. તેમાંનાં રપ 
પરગણાં અને ખે શહેરોમાં એ સ્વીકારાએલે છે, 


ડ્િતિબેફનાં ૫% પરેગણાં સ્મતે ચારે શહેર છે; માત્ર પાંચ જ પરે 


લ્ય ૦૮ગત પ્રવ-સે, 


ગણુામાં એ કાયદો ચાલે છે. પણુ કિવમેકનતા ધણાખરેા ભાગમાં એક 
પાંતીય નિષેધક ધારે ચાલેછે. બિદિશ કોલમ્બિયામાં પાલોમે ટની ચુ'ટન 
ણી કરનારાં પાંચ સ્થાન છે, પણુ તે બધાં નિષેધની બાબતમાં એવાં 
મ'૬ છે, અને શાર્‌ની તરફેણુનો સ્વાથે એટલો જબરેોછે કે એ કાયદો 
હજી સુધી ત્મજમાવી નનેવામાં પણુ નથી આત્રો. વસ્તીનો સ્મડધો ભાગ 
*ડીઅનો છે; તેમને દરૂતું વેચાણ કરવાની બધી ઢાંતા કાયદાએઓએ 
કરેલી છે, અને તે સારૂ સખત સજા ઠરાવો છે, આથી તેમતું રેણુ 
થાય છે, મ્મને ત્તેમના ગોરા સ્વદેશીએને કમતસીખે એ ર્ક્ૂષુનો લાભ 
મળતો નય. 

સમા કાયદાની વિર્દ્દ મતવાળાઓની દલીલ એવીછે કૈ જે જગાએે 
ગે ધારે સ્વીકારાયો છે યાં મઘપાન ધટવાને બદલે વધ્યું છે, 

એના જવાબમાં હું આ નમાતપરે લક્ષ ખેચુષું કે ને ૬૩ જીર્લાન 
એમાં એ ધારો દાખલ થયો છે તે ખધામાં એમનો એમ તે આજ 
સુધી (મ્મકટોબર્‌ ૧૮૮૭) ચાલુજ છે. ફ્કત એક ડેકાણે લેસ્બટ્ન ખ- 
હેરીઓમાં એનો ઇતિહાસ વિચિત્ર થયો છે, યાં ૧૮૭૯ માં કુલ ૪૪૧૯ 
માંથી ર૧૫ વધારે મતે તે સ્વીકારાયો હંતો,૧૮૮૧ માં કુલ ૫£૧૪માંષી 
૧૦૫ વધારે મતે રેદ યયો હતો અને વળી પાછે।૧૮૮૫માં કુલ ૧૧૦૪ 
મતમાંથી ૨૯૧૨ વધારે મત મેળવી પસાર થવો હતે, મત આપનાર 
વિભામે નિષેધનો એકવાર સ્વીકાર કયો પછી ફ્રીમી મધનો વેપાર જરી 
કયી એવો આ એકજ દાખણે છે. અતે તેમાં સુ'ટણી પરથી હાલ માન 
લમ પડયું છે કૈ તેમણું પોતાની ભૂલ માટે પશ્ચાત્તાપ દેખ!ડયો છે. જે 
૬૩ જહ્ષામાં તે સ્વીકારાયો છે તેમાંના માત્ર છ એ તે રદ કર્‌વા પ્રયત્ન 
કર્યો] છે. નમા ધ્યાનમાં લેવા જનેમછે. એેમ સપણ જણાય છે કે આ ધારે 
જે ભાગમાં અમલમાં છે સાં એ માલુ રાખવામાં બહુ ફાયદો લાગેછે, 
શ્મેકંદર્‌ ૧,૬૧,૦૦૦ મત એની તરફેણમાં અને ૧,૧૧,૦૦૦ એની વિ* 
ટ્હ્છો. જે જગાએ નિષેધક ધારે થોપે કેધણો અમલમાં છે સાં તે 
ફતેહમ'દ નીવડયોછે કૈ નિષ્ફળ થયો છે તેતી ખાતરી ૬રેક માથા દીઠ 
"દટલે। દારૂ ખપે છે તે ન્નેવાથી થાય છે, 

તેડા સંસ્થાતના સાતભામમાંતા દરેકમાં માથાદીડ$ હર્‌ વર્ષે કેન 


ભગવત પ્રવાસ ૬૭ 
ટલા ગલત દારૂની ખપતછે તે તીચેનતા કોડ! ઉપરેથી માલમ પડે. - 


પ્રાતવું તામ. માથા દીઠ ટલા ગલન ખપેછે. 
પ્રિન્સ ગમેઠ્વર્ડ બેઢ "૮૮'૮ 
નોવાસ્કોશીશઓ ૧૦૩૨૩ 
ન્યુપ્રન્સ્વીક ૧૦૫૭૪ 
મૅનિટોબા ૨રપર્‌ 
ડિવબેક 3૦૮૭૩ 
ગટેરીઓ ૪*૭૬૧ 
ખ્રિટિશ કોલમ્બિયા ૩૦૩૭૯ 


મમા પ્રાંતોમાં જે પ્રમાણમાં નિષેધક ધારો સ્વીકારાયો છે તે, મને 
ઉપરના આંકડાએ સરખાવી જતાં રપટ જણાશે ક પ્રમાણમાં મદની 
ખપત ઘટતી જાય છે, પ્રિન્સ એડ્વડે ખેટતા બધા જીલ્લાખોમાં નિષે- 
ધક ધારા પૂણુ રીતે ચાલે છે; યાંના કરતાં બિટિશકોલમ્મિષામાં દારૂનો 
વપારે નવગણો વધારે ચાણે છે, કેમકે લાં દારૂતી દુકાનો જેટલી આ- 
ખાદીમાં છે તેટલી ૪ગ્લાંડમાં મે બીન કોઈ શહેરમાં જનેઈ તથી, તમા 
ઉધાડા તફાવત છે. 

તમા વર્ષે સુપ્ય ખામની સભામાં મત લેવાયા હતા, તે ઉપરથી 
સાબીત થાય છે કે લોકોએ ચુ'ટી કાઢેલા સભાસદો સૈપૂણું રીતે સ્કોટ 
એકટની તર્ફેણુમાં છે. એ કાયદો સમૂળનગે। ર૬ કરવાની દરખાસત 
અને નિષેધક ધારે સ્વીકારેલા પ્રાંતોમાં બીસ્મર્‌ તથા દ્રાક્ષનો દારૂ 
વેચવાની માગણી રદ થઈ હતાં, એ મત પસન્ન પ્રમાણ નદા પડયા 
નહાતા, લિખર્‌લ તથા કન્સરવેટીવ બને પક્તુતા સભાસદેનો વધારે 
મત કાયરો રાખવાની તરક્‌ હતો, 

નીચેની ખાખતો ઉપરે લક્ષ રેતાં એ ધારાના શત્રુઓની તકરારેનું 
મારે મનથી કાંઈ વજન રહેવું નથી. 

૧, જે જીલ્લા એકવાર એ ધારે ગ્રહણુ કરેછે તે તેતે વળગી રહેછે. 

૨ જે પ્રમાણુમાં ધારો સ્વીકારાય છે. તેજ પ્રમાણુમાં દાદ્નો ઉ 
પયોગ ખએોછો થતો જાય છે, 

૩, પાલોશે ટમાં બતે ર્‌ાજ્યપક્ષુ મળી ધણા મતે એ: ધારો-ર૬- 


૯૮ જ૪ગત પ્રવાસ. 


કરવા ભથવા તેમાંથી કાંઈ ઓછું કરવાની વિરૂદ્ધ છે. 

ભા ધારો સ્વીકારાએલો હોય એવા ધણા જલ્લામાં હું ગયે છું? 
બેશક 'ટલાકમાં એનો અમલ ખરેબર થતો નથી, પોલીસ મેજટ્ટ્રેટા 
તથા ઇન્્પેકટરો જેમનું કામ ઝન્હેગારોનો ખરેખર ન્યાય કરાવવો એ 
છે તેમતી સામે યાંતાં વર્તમાનપત્રો બહુ ફરીત્માદ કરે છે. પણુ કાયદા 
મુજખ વર્તનાર। સર્વ લોકો એ ધારે! પાળે છે તયા તેનો બચાવ કરે છે, 
અને વફાદારીયી તેના ખધા તિયમા અમલમાં લાવે છે. એવે છ પેર્‌ 
હું પરેણા તરીકે રહ્યો હતો કે નેના ધરધણીઓએ। પડે દારૂ ન પાંનારા 
નહોતા, તે છતાં આ કાયદા પસાર થયાયો જણ્‌ાાએલા સામાન્‍ય લેોકમ- 
તને માત આપી ધરમાં કોધ્નપણુ જતના દારૂનો છાંઢોએ નહોતા રાખતા. 

દારૂ વેચતારા સિવાય ખીજ ધ ધાદારીએ એ કાયદાની બહુ તરફે- 
ણમાં છે; કેમડ એથી જે પૈસા દાર્વાળાઓને યાં જતા તે તેમને 
મળે છે. 

લોકોના સામાન્ય મત એવા છે કે ડયાં સ્કોટ એકટ સખતાઈ- 
ઘી અને ખરોખર્‌ રીતે અમલમાં છે યાં તે એ મોટું સુખતું કારણુ થઈ 
પડયું છે; અને એ રે૬ કરવાનો મામણી કોઈ પણુ તરફધી થતી નથી. 
#્યાં તે સારી રીતે અમલમાં નથી આવતે યાં પણુ એણે કરીને સો 
કાનો પીઠાંએા ઉપરતેો મોહ ઉતરી ગયો છેઃ અને ઝુનેડામાં દારતી 
ન્યાકૂતોની રીત બહુ સાધારણુ હતી તે નાશ પામી છે, 

કૅનેડા તથા ઇંગ્લાંડની મિતપાનતાનો તફાવત દરેકમાં માથાદીઠ 
ખપતા દારૂપરેથી માલમ પડરી, કૅનેડામાં એક ગલત દર્‌ માથે ખપેછે, 
તો ઈંગ્લાંડમાં દશ ગલન ખપે છે. 

આ ધારાના સ્મમલ ખાખત મે વિસ્તારથી વિમત આપી નથ. 
જર્‌રની બાબતો મ આ પ્રકર્‌ણુની કહી છે; અને હું ધારૂં છું કે ઇંગ્લાંડ- 
નો ૬રૈક મઘ નિષેધક મારાં અતુમાન કખ્ુલ રાખશે, કે દેતેડાના લોકો 
જેમણે નિષેધ સ્વીકાયો છે તેમને તે ધણો પસંદ છે અને તે મૂકી 
જવાને તેએ બીલકુલ પ્યુશીં નથી, અતે બધા લોકોના મત તેમણે 
યુંટેલા સભાસદોપરેથી જણુ।ય છે કે તેમને એ ધારો રદ કરવાનો 
ઈરાદો તથી, 


જગત પ્રવાસ* ૯૦ 


આવી ખાખતમાં લોકના સ્વાથને સારૂ શું સારૂં છે, અને શું ખોડું 
છે તે તેઓ પોતેજ સૌધી સારી રીતે સમજી શકે. 

'નેડાનો મધનિષેધક પક્ષ પણુ સ્કાટૂ એંકટતે તિષેધનું પહેલું પગલું 
માનેછે. મારે અભિષ્રાય તા એવો છે કે, મેધનમાં ચાલે છે એવો સાવેત્રિક 
મદ્ય નિષેધક ધારો જંનેડામાં થવાને થોડા વખતનો વિલ'ખછે. સ્જાટ એકટ 
ના અનુભવથી લેક મત ધણી ઝડપથી સુધરી ગયો છે, બધે લોકોનુ 
વલણુ નિષેધ તરફ છે એવું મને માલમ પડયું છે, આ વાત કેનેડાના 
મઘ નિષેધક પક્ષના સુધારકોની આશા તથા ઉહહાતે બહુ ઉતેજક છે, 

“"લવબ-ળ૧9૪ેઇદેઝળણન૦૮૨ 
પ્રકરણુ ૧૦ મુ. 
પસિફિક મહાસાગરપરે સફર. 

કેનેડિયન પેસિકિ્‌ફિ રેલવે કંપતીએ રેલવેતી ગોઠવણુ બહુ ઉ. 
ત્તમ કરી છે પણુ તેમની આગળખોટો સારી નથી. વાંકુઅરથી જાપાન 
જવા ધંસિક્‌ફિપર્‌ સફર કરવા મે' પોટે વિકટર નામે આગળોટમાં મન 
પ્ટેમ્બર્‌માં ઉપડવાની ટીકી2 લીધી. દહાડો બદલાતાં છેક સાતમી અકટા- 
ખરે ઉપડવાનું હરસ; તે દહાડે તો આગળબોટનુંએ "ડેકાગું નહોવું. 
કંપનીના માણસો! પણુ ક'ઈ કૅકાણાસરે ખબર આપી શડયા નહીં, અ'- 
ગ્રેન્નેતી રીત પ્રમાણે હમે બધા મુમાફરેા બહુ બખડયા, ખીજે દહાડે 
કલાકતા કલાક વાઢ જયા પછી એસ્કોમોતા વિશાળ બ'દર્માં આગ- 
બોટ આવી. 

ખહુજ ગરખડ અતે ગઅંધાધુની આગબોટમાં માલમ પડ્યાં, વાંકુ 
અર્થી સોથી વધારે ઉતાર્‌ હતા તે ઉપર્‌]|ત ક'પનીના આડતી ખાએ 
ખીજ સાઠ ચીતાને વિકટોરીઓઆથી ભયા હતા. વગ બીલકુલ હતી નહીં. 
"જષ્હતને આ વાતની ખબર નહોતી, 

ઝટપટ ધમાધમમાં ખાણું ખાધા પછી જ્યારે કૈબીનતા ઉતારૂએઓ- 
ખે સુવાની જગા માગો યારે માલમ પડયું ક વહાખૃમાં જૂકત ૧૨ 
'%ખીતના ઉતાફ્ખતે સારૂ ગોઠવણ હતી તેથી કેતેડિઅન પૅસિક્કિરેલવે- 
ના આડતીઆતે ત્મમલરારેનાં કેબીન ખાલી કર્‌ાવવાં પડ્યાં સ્મતે નવા 


૧૦9૦ જગલ મંજાજ; 


કામ તલાઉ કેબીન કર્‌ાવવાં પડ્યાં. ધાઢે વિકટર બીજ વગની આગન- 
બોટછે એમ જાણીને પહેલેથી મ વધારે પૈસા ખપી મારે સ્‍્મને 
મારાં દીકરીને સાર્‌ ખે સ્સાખા મમોરડા જીદા ર્‌ખાવ્યા હતા. એમાંનો 
એક તો નહાવાની ઓરેડીનો બનાવી દીધો હતો. તેમાં ૬ુગૈધ ઘણુ 
હતી, તમને જીવડાં બહુ હતાં, 

ખે સ્રીએ મિશનરી કામ સાર્‌ જતી હતી તેમને એક નાની સ- 
રેખી ઓરડી સ્‍્માપવામાં આવી હતી. એ અસલ સીધું ભરવાની એ।- 
રડી હતી તેથી તેમની પયારીઓ પેટીઓ વમેરે નળી ફાટવાથી પલળી 
જતાં હતાં, બે પુરૂષોતે ચીમની સ્સાગળ એક ઓરડો બનાવી ગીધ્યા હતા. 
યાંની ગરમી ૮પ થી ૧૦૦ ડીગ્રી થઈ ગઇ હતો તેથી તેમને જમવાના 
જર્ડામાં બેઠકો ઉપરજ સુર્ઈ રહેવું પડયું. અગાઉ સફરે જઈ આવ્યા 
પછી મતે લાગે છે કૈ આગબોટ સાફ કરવામાં આવી નહોતી. મારી 
દીકરીનો ખરડો અતે મારો ઓરડો સાક્‌ કરનો, તેમાંથી નીકળેલો ક- 
ચરો સમતે મુએલાં જીવડાંથી તોબા, જમવાનો ઓરડો માત્ર સોળમાણુસ 
મેસે એટલે હતો, યાંતા અમલદારો સુદ્ધાં અમે ૩૪ ત્માદમી હતાં તેથી 
જમવાની ખે પંગવો કર્‌્વી પડતી અને રસેઇગ્મા વમેરે નોકરોને શકિત 
ઉપર્‌|ંત કામ કરવું પડવું. 

મુસાફરીમાં શું થશે તે અમેબધાએ ન્તેઈ લીધું હતું, સાત વાગ્યા 
એટલે કયારે લ'ગર્‌ કહાડીને ઉપડીશું તેનો ૬ર ક્ષુણે વિચાર કરવા લાગ્યા 
એટલામાં તો એક નાની આગબોટમાં લાકડાનાં પાટીઆં અને વીસ 
સુથારો આવ્યા, અતે ખખર્‌ે મળી” તે રાતે ઉપડી શકાય એમ નથી 
મકે પેલા સાડ યીતાએ સાર્‌ સુવાતી ગોઠવણુ થવી નેઇએ. ગઅજખે 
સુતા પણુ ઉધ્યા નહીં, કેમકે કામ કરનારાઓની ગડબડ ધણી હતી, 
આખરે જેમ તેમ કરીતે અકટાબર્ની નવમી તારીખને રવિવારે સવારે 
પાંય વાતને ઉપડયા. બપોર્‌ થતામાં ઔતલ્િમ્પીગ્મન પવંતતી સુંદર્‌ હાર 
નજર્‌થો દૂર્‌ થતી ગઈ સ્‍્મને વિશાળ 1શિક્‌િકિ ઉપર્‌ આવ્યા, 

ઇેતેડિન પસિદ્દિક રેલવેને ઇનસાફની ખાતર એમતો કહેવું નને- 
ઇએ કે સા બધા અ'ધેરનો વાંક ફપનીનો જણાતો તથી, એ આગખોટો 
ફંપતીનો એક જુદો ઇજરદાર્‌ ડ્રેરવેછે) ભતે તેતી આગમોટો જની છે, 


જગત મવાસ. ૧૭૦૧ 


કંપતીની પોતાની શ્રાગખે।ટો થાય હાં લગી ઇજરરારેનતી ખેદરકારી માટે 
કાઈ ઇલાજ નથી. થોડા મહિતામાં કંપનીના હાથમાં એ કામ આવડ) 
યારે જેવી રીતે જમીન ઉપરે મુસાફરી કરનારાઓને કશી શમડયણુ 
નથી પડતી તેવીજ રીતે સમુદ્રપર્‌ સક્‌ર કરનારાને પણુ નહીં પડે. એન 
ટલે કોઇને કાંઈ કરીઆદ કરવાનું કારણ રહેશે નહીં. 

વહાણુમાં માય એથી બમણાં માણુસોતે ભરી જવાં એ ધણું ગે- 
ર્વાજખી છે, વળી તોફાની ત્રઠતુ હોય લારે તો અસલ્ર દુ:ખ ખમવું 
પડે છે. જીવડાં શરીરપર્‌ ચઢે, તમને કાબાલિક એસિડ નાંપ્યા વગર સુ- 
વાય નહીં એવી ગ'દી એરેડીને સારૂ દોઢમણું ભાડું લેવું એ છેતયા 
ભરોબરછે, ચીન કૈ જાપાન જતાં જ્યાં સુધી ફપતોનો વહીવટ સુધરે 
નહીં યાં સુધી તેની આગખેટાથી દૂર રેહેવુંજ સાર્છેન સુભાગ્યે અમારા 
વહાણુનો કૅપ્ટન બહુ સારો હતો તેણું ગેરબદોબસ્ત દૂર કરવા બન્યું 
તૈટલું કર્યું, એના ઉપરીએઓ એતા ઉપરે ભરોસો રાખે છે તથા તેને પ- 
દવી ચઢાવે છે તેને તે (કેપ્ટન ખડે)લાયક છે. એની ગોઠવણુને સાર્‌ વહાણુ- 
પ્ર્તા બધા ઉતાર્ખે! એના મ્માભારસીછે. વહાણુના અમલદારો જોડે એ 
ખહુ મળતાવડે હતોઃ વહાણુપર્‌ જે હરકતો હતી તેમાંની ધણી એની 
મોાઠંવણુને લીધે દ્ર થઇ હતી, 

પસિકિક પરની સફર વિશે થોડુંજ કહેવાનું રહ્યું છે, હવા એકંદર 
રીતે ઠીક હતી. દશ ૬હ1ડા સુધો પવત ધણે હોવાતે લીધે સફર સ્મરાઢ 
દહાડા લબાઈ, પંસિફિક મહાસાગર ધણ્‌। શત્ય લાને છે. યાં વષોદ 
તથા ધુમ્મસ હમેશ રહેછે. “જાપાની વહેનેા” જે ઉષ્યુકટિખધ તર્‌- 
ડથી દિવસના ચાળીસથી સે। માઇલની ઝડપે વહેછે, તેને લીધે સફરના 
પાછલા ભાગમાં તાપ ધણુ! લાગ્યો. હવા ભૈજાળછે. ઉતારૂઓ પોતાનો 
ધણે્‌ખરો વખત વાર્તાની ચોપડીએ વાંચવામાં કહાડેછે. પંચમાં ટોખિનો 
ડાયરી લખનારે પ્રખ્યાત લેખક એચ. ડબલ્યુ. લુસીની “દસ્ટ બાય વેસ્ટ” 
નામની પૃથ્વી પ્રદક્ષિયણાતી વાતોની ચોપડી મૅ ઇંગ્લાંડથી લીધી હતી, તે 
સોતે બહુજ ગમી, હું ધારૂછું કે દક ઉતારૂએ તે વાંચો કૈ સાંભળી 
હશે, હવા ને શાંત હોય તો રાત્રે છત્ર હેઠળ બધાં એકડાં થર્ઈ, માયન 
કરતાં, વાવો કહેતાં સમસ્યાએ। પુછતાં મ્મતે ગમ્મતોમાં વખત કહાડતાં, 


૧૦૩ જગત મ્રવાસ# 


હુવા સારો તા હોય લારે ખમારા ખીચોખીચ ભર્‌ાએલાં કેખીનોમાં 
જઈ ઉધતાં. 

અમારી સાથેના યોના જુસાફ્રોયો ત્ખમને ઠીક મઝા પડતી, એ 
લોકોને વહાણુના *ખઆગલા ભાગમાં રાખવામાં સ્માવ્યા હતા, હવા ચે! 
ખ્ખી હોય તારે તેઓ તુતક ઉપરે જમતા, તેઓ ખાનારા જબરા હતા, 
અતે ખાતાં ખાતાં હધથી બૂમો પાડતા, જ્યારે હવા તોફાની હોય અને 
તે નીચે પેસા જતા ભારે, બહુ “શુજ કીમતના ત્રાંબાના સૌકાવડે તેએ 
"ગાર ખૂબ રમતા. એવા હજારે સીકા મળી સાાશરે રોટ રૂપાઓ 
થાય. ૬રશ્મામાં તોફાન થતું હેય યારે તેએ “ચિન-ચિન નેસઇ'નો 
આશ્રય માગતા. “જોસ” તેમનો મુપ્ય દેવતા છે, તેએ! નકી એમન માન 
નતા ક એમના રેવતે ખભર નથી કે વહાણુમાં ધામિક ચીનાખોછે તહીં 
તો ધટે વિકટરને તે આવી રીતે ડોલાવે નહીં, “જોસ”ને તેએ કહેમુ 
મોકલતા, કાગળ ઉપરે લખતા કે વહાણ પરદેશી રાક્ષસો હાંકેછે તથા 
%્બીનના ઉતારૂચ્ય। પણ તેવાજ'છે, પણુ તુતક ઉપરે એકસો ત્રેસડ શ્રહ્ધાળ 
માણુસો છે, મને તેમને દરીઝો લાગ્યો છે. હાથમાં કાગળના નાતા 
વાવટા લઈ વહાણુમાં આસપાસ ફરતા, રીકાળીમાં ચોખા તથા થોડાક 
ત્રાંબાના સીકા ૬રીઆમાં નાંખી હવા શાંત થવાની પ્રાર્થના કરતા. આ 
બધું કરવા છતાં તેમતા “ન“ેસ''તું અ'તઃકર્‌ણુ પીગળ્યુ' નહોં અને એક 
અઠવાડીઆ સુધી પવત નેરમાં રલો., એક ચીનો વહાણમાં સીધુંસા- 
મન ર્‌ાખતાર હતો તે ખિસ્તી હતો તેણે એ બધી ક્રિયાઓ તરક ધિકાર 
ખતાયો# અને ગગ્રેછમાં ભાગી વુટો રીતે કહ્યું કે હું મૂર્ખ નથી અને 
“ચિત ચિત નેસ”તે તથી માતવો પણુ અગ્રેશ્ને માને છે તે ત્માકાશતા 
ઈશ્વરને માનુંછું. 

૨૬% માતી બપોરે ખબર મળી કે યોકોહેમા ત્રીશ કલાકમાં પહોચી 
શકાય એટલેજ રહ્યું હતું. અને નને હવા સારી રહેતો વહાણુમાં કકત 
એકજ ર્‌ાત રહેવું પડે, પણ રાતે પવત થવા લાગ્યો તથા દરીએ। ઉછ- 
ળવા લાગ્યો, સત્તાવોશમીએ સવારે તે। તોફાન શર્‌ થયું, એથી મ્માગળ 
વધવાનું મ્મઢકું, તોફાત ધણું વધી ગયું, વહાણમાં મૌોર્જા તુટી પડવા 
લાર્યાં અતે વહાણુ ડોલંડોલા થવા લાગ્યું. જષ્ટન ખર્ડેની હોશી ્મારીથી 


«ગવ પવાસ? ૧ૃકરે 


કશી પણુ ઇજ થયા વગર અમે તે પસાર કરી ગયા. અઠ્ઠાવીસમીએ 
બે વાગતે સમુદ્ર જરા નરમ પડયો, તે ખાખરે વહાણુ વોકો્હમા 
તરક મહા મહેતતે વખ્યુ. 

ઉતારૂઓ થાકેલા ત્મતે ફરોકા થઈ ગયા હતા. ધણાકતો બીકના 
માયો આખી રાત જાગેલા હતા, પથારીમાંથી ગબડી પડવાથી કેટલાક 
નીચે બેસી રહ્યા હતા, મારો એઓર્‌ડો વચગાળે ખાનો હતો તેથી હું રાતના 
આઠથી સવાર્‌તા છસુધી, પડાય નહીં માટે તકીઆ મોઠવી ઉંધ્યો હતો. 
ધણા ઉતાર્એઓતે તોક્‌ાન ન્નેવાની ૪ચ્છા હતી. તેમણે ન્નેયું તે એવું 
હતું દ એકવાર દીઠા પછી ફરીથી તે જેવાની મરજી ન થાય, દશેક 
વામ્રે અમે જાપાનના કીનાર્‌ાતા એક ખેઢ સગળ ભાવા પ્હોચ્યા, મા- 
છીએની હોડીએ ત્ગળ થઇને અમે ગયા. કાચમાંથી તરેઠવાર 
ગામડાંઓ તથા ટેકરીઓ રેખાતાં હતા. એક બેટમાં બળતો પહાડ હતો. 
તે બહુ મોટો નહેતો પણુ તેમાંથી ધુમાડી ધણી નીકળતી હતી. બપોરે 
યોકોહુમાં તજરે પડવા લાગ્યું. એક કલાકમાં તો અમે લંગર કર્યું, સને 


ગ્રાન્ડ હોઠેલતી તાની ત્માગખે(ટમાં બેસો ખુશીથી ધાટેવિકટરતે છેલ્લી 
સલામ કરી, 





પ્રકરણુ ૧૧ મુ. 
યોકોહેમા- 
બીજે દિવસે આવેલી બીજ કાઈ કંપનીની ''સિટિઓક્‌ સિડની” 
નામતી આગબોટની હકીકત જ્યારે સાંભળી લારે પોઢે વિકંઠરના ઉન 
તારૂએઓને પોતાને પડેલી અગવડ સાર્‌ ધીરેજ મળી, એ વહાણને પણુ 
પેલું તોફ્રાત નડયું હતું, અને સ્મમારા કરતાં વધારે દઃખ પડયું હતું, 
તુતક ઉપર્‌ તમને એરડાઓપમાં કડ કેડ સમાત પાણી ફરી વળ્યાં હતાં, 


એની એકાદ ખે હોડીઓ ડુબી ગઈ હતી, અને ખેક ખલાસી ખુડી 
મુએ હતો, 


યોકોહુભામાં એ લોકો ખમારાવાળી હોટેલ (વીશ))માં ઉતર્યી હતા, 
ખએેમનો સામાન બધો પલળી ગયો તો સ્મતે તેઆ બહુ થાકી ગયા 
હતા. અમારા અનુભવપરથીો એમ લાગે છે કૈ એ મહાસાગર પંસિકિફિ 
(શાંત) તામતે પોગ્યે નથી, 


પબ જગત પ્રવાસ? 


જ 


પાકોરુંમાં ખદરેમાં થોડા ભાગમાં યુરોપીઅનો અતે થોડામાં 
«પાની લોકો વસેછે. એકાદ માઈલ સુધી યુરોપીઅન વેપારીઓનાં ર્‌* 
હૈઠાણુ મ્માફીસો વમેરે છે, તે ભાગ ધણે્‌। સુંદર છેન બંડ નામે એક 
બએડું મેદાન છે, લાં મુખ્ય વીશીખા, મેક ક્લબનું સુંદર મકાત તથા 
ખીજા' સારાં સારાં ધર્‌ આવેલાં છે, એતી પછવાડી “ મેઇન સ્ટ્રીટ ” 
નામે મહેલો છે, લાં કેટલીક પેઢીઓતાં મકાનો, વેપારીઓની આફ્સો 
વખારેો વગેરે કામકાતી જગાએ ત્માવી છે. શહેરને છેડે ટેકરી છે તે 
ઉપર્‌ સુંદર્‌ બગલા છેટે છેટે છે. જાપાની લોકવાળા ભાગમાં પણુ 
ધણી સરસ દુકાનો, વખાર વગેરે છે, યાં ચોખા, રેશમ, ભરૃતનું 
કામ, લાખોટેલાં વાસણ, માટીનાં વાસણુ અતે ધાવુતું કામ વેચાયછે. 


યોકોહેમામાં વેપાર સારે ચાણે છે, યાં ડકા કે ગોદીએ નથી. 
વહાણે। અખાતમાંજ લ'ગર્‌ કરે છે. જુદ્દો જુદી પજાનતી વીશ કે ત્રીશ 
આગખેટો, તમને યાંની દેશી હોડીએ તથા નાતી આગખેોરોા એ બપું 
મળીને દેખાવ ધણ્‌ સરેમ તથા ઉદ્યમી લાશે છે, ત્રણચાર અગ્રે, 
ખે એક યુતાઇટેડ સ્ટેટ્સતી, એક કેચ, એક જમેતીની આગમે[ટો, અને 
તડેકી અમેરીકાની જપાનતી સ્મતે ર્થીઓઆનતી મનવારો એમ જુદા 
જુદા દેશનાં વહાણ! મારી નજરે પડ્યાં. સાધારણુ રીતે દ્‌નીગ્યાના 
ખધા દેશે. માં ચાલે છે તેજ પ્રમાણે જાપાનનો માલ લઇ જવાતા વે" 
પાર્તો ત્રણુ ચતુધોશ ભાગ અગ્રેછ વહાણો ચલાવે છે યોકોહેમામાં 
૧૨૫૦ યુરેપીત્મનો વસે છે. તેમાં ૫૮૭ સંગ્રેનને, ૨૨૮ યુનાઇટેડ 
સ્ટેટ્સના વતનીઓ, ૧૬૦ જમનો અતે ૧૦૯ હંચ લોક છે. રપ વર્ષ 
ઉપર્‌ તો એ માત્ર નાનું સરખું માછલાં પકડવાનું ગામડું હતું. હવે તો 
સીતેર હજર માણુસની વસ્તીવાળું મોડે શહેર થઈ ગયું છે, કૅનેડા અને 
યુનાઈટેડ સ્ટેટ્રસમી ચીન તથા ઈસ્ટ ઇંડિઝ તરફ જવાતા રસ્તા પરનું 
એ મોટું ખ'દરછે. ધણી સ્‍્માગખે[ટાનું પૂવે તરેકતું છેલ્લું સ્ટેશન. છે. 

થાન્ડે હોટેલ તામતી વીશીમાં અમે ઉતર્યા હતા# ઘૂ્વ તરફની 
વીશીઓમાં એ સેથી સારી કહેવાય છે, તે ખરૂં છે કમકે એતાથી સારી 
વીશી પૂર્વ ડૈ પશ્રિમમાં મારા જાણ્યામાં નથી. ઠરીઠામ પડ્યા પછી “જીન 
રિક્રિશ'”'માં સવારી કરવા સાર્‌ ભમે રહેર્માં તીકળ્યા, ખે આખા ૦” 


₹૪ગત પ્રવાસ. ૧૦૫ 


પાનમાં બધે એજ વાહત છે. ગાડી ' ધોડો મળવા અશકય છે. ગમે 
તેટલું દૂર જવું હોય, બીજે ગામ જવું હોય, તોપણુ એમાંજ જવાયછે, 
આગાડી હાથે ડેલવાની છે!કરાની ગાડીને કાંઈ મળતી છે. ઉપર્‌ ઉધ્ડૅ 
વમાય એવી ધમણ હોય છે, અતે એક? માણુસ ખેશી શકે તેવી 
ગોડવણ્‌ હોય છે. એ બહુ હલકી હોય છે. એને ચારેક ફીટના નામનાં 
પેડાં હોય છે. બે લાંબી લાકડીગ્ય। જેવું હોય છે તેની વચમાં ઉભો ૨- 
હીને એક સાદમી આ ગાડી ખગચેછે., લાંબી મુમાક્રી સાફ ખે માણુસ, . 
અને વળી માર્‌ જેટલા વજતના માણુસને સારૂ તો ત્રણુ આદમી 
રાખવાં પડેછે, એ ત્યાદમીઓ કલાકતા પાંચથી સાત માઈલ ખેંચી 
ભય છે. એમનામાં સ્તાયુ બહુ બળવાન હોય છે. એક ૬૨ રાતે તેમનું 
ખધું શરીર્‌ જળરૂં હે!ય છે. ઝુંલતી ખ્હાંયનું "હલ્લા સઆમમાતી રમતું 
સુતરાઉ પહેરણ, ખને તેજ જાતતા કપડાની ધુંઢયુ લગીની સુર્વાલ, 
એ તેમનો પોશાક છે. તેમતા પમ ધુ'ટણુ નીષેષી ઉધાડા રહે છે. 
તેએ જેડાની જગાએ ધાસના ન્નેડા જેવું કાંઈક પહેરે છે, 


શહેરના યુરેપીઅનવસ્તીવાળા ભાગમાં થઈને, સાંતાં શ તરફની 
બાંધણાંનાં સરસ મકાનો, તથા તેમની વાડીઓ નેતાં નનતાં, અમે 
બેંકમાં પૈસા સંબધી કામ સાર્‌ ગયાં. યાંથીં તાર આફ્ીસમાં જઈને 
સહીસલામત પ્ડૉંચ્યાનો તાર મિત્રો ઉપર ઇગ્લાંડ મુકાનો, પછી લાંના 
વિચિત્ર છેકે વિશે બહુ સાંભળેલું તે બધું જનેવાતે ઉત્સુકતાથી ગામમાં 
ફરવા નીકળ્યાં. યાંની દુકાનો ત રેહવાર હોય છેઃ ૬દરવાજનતી ત્રણુ ચાર 
ફોઢ પછવાડી જમીનથી ખે ત્રણ ફટ ઉચો ઓટલે હોય છે. જમીત ઉપર 
સારૂં સફેત પાથરણું પાથરેલું હોય છે. તે ધર્ણુજ મોખ્ખુ' હોય છે. એન 
૬ર જતાં પહેલાં નનેડા કહાડીને એકલાં મોન્ત રાખીને જવાની રીત છે. 
જટલાક વુરેોપીઅનો જેમને પરેદેશીએઓની રીતભાત નહીં ગણુકારવાની 
કુટેવ હાય છે, અને નેડા નથી ઉતારતા તેમતે સાર્‌ એક નોકર્‌ મોડું 
લૂગડું લાવીને નેડાપરનો સધળો કચરો! કાઢી તાંએે છે. 


ખાનાંએ સ્‍્મને ધોડીએ ઉપર્‌ વેચવાનો માલ ગોઠવેલા હાય છે, 
વધારાનો માલ હોય છે તે પાછલા એરડામાં ક વખાર્માં માગથો નુ* 


“ગત તવામે, 
વે?૬ 


[ખાનાં પત્રાં મટી લીધેલાં ખાનાંન 
લામે માટે લાકડા ઉપરે ત્રાંબાનાં પત્રાં મઢ 
કયાત ના 
માં મુડુણો હોય છે. 


/ 
( 1 





ોકાહમા, 
ગુજ્નદાવદોતાં કુલતો દુકાન, યોકોહે 


જગત પ્રવાસ. ૧૦૭ 


મમે તે દુકાને જઈને ઉમા ર્હીખે તો તેનો માલીક બહાર આવીન 
ને નમીને જે “યશી પડે તે નનેવાનું કહૈકે, પણુ ખરીદવાનું કરી નહીં. 
એક જગાગે જેખવાનો સંગો હતો તેમાં શ્રમે' બધાં તોળાયાં. એ 
નનેઈ યાંતા ધ'ધાદ્દારીને તથા તેનાં છીકર[મે બહુ આતંદ તથા ગમ્મત 
મળ્યાં. ઠીંમણા જાપાની લોકો કદાળું શરીર જોઈ બહુ આશ્ચર્ય પામેછે, 
તેથી મારૂં ભારે શરીર નનેઝ એમને'ધ'ગી ગમ્મત પડી. “ પાટે વિ" 
કટર!”માં સફરે કરવાથી મારા વજતમાં ૫૬ર શેરનો ધટારો થયો તેથી 
હું પોતે સંતોષ પામ્યો છું, 

દરેક દકાતમાં ઝલદાવદીની ડાંખળીઓ ગોઠવીને એક સોની વાસઃ 
મુકેલું હોય છે. થોડાક ત્રાંબાના સિકા આાપાને એક રેશતે' ક્રેતા કુલ 
વેગતાર્‌ પાસેથી અબે દુલતો એક મોટો ગુચ્છો લીધો. 

ખેએેક કલાક અથડાયા પછી પાછાં વોશોમાં જદને, જમીને સુ 
ગયાં. પથારીમાં સુવાનું એ એક કેવું મોઢું સુખ છે, તે' જેણે મ્માગબો- 
ઢની કડ'યુ લાકડાની ખેઠકો ઉપર ત્રણુ તોફાની રાતો કાઢી હોય તેજ શણે. 

દુતીઆનાઃ જે દેશોમાં સૌથી વધારે વર્ષાદ વરસે છે તેમાં જાપાન 
બેકછે, શનિવારે સવારે ધણેાજ વવા ખાવ્યો, વોકોરુંમામાં હરવર 
૧૬૦ ઇંચ વષો૬ વરસે છે. ને મારી યાદદામ્ત શકિત ભરેબર હોવ 
તો હું ધારૂં છું કે બ્રિટિશ દીપોમાં. એવી એકજ જમા છેઃ 
અમારી ટોળીમાં હું મારી દીકરી તથારસલઃ તામે એક અમેરિકન 
અને તેની સ્રી છીએ. પા।સક્િક પરતી મુસાકફર્‌માંનટ અમારે તેની ત્નેડે 
મિત્રાયારી થક. તેએ પણુ અમારી માફકક જ મત પ્રવાસે તીકળેલ 
છે. વર્વાદ બહુ હોવાને લીધાં બેરા “જીત-રિકિશ”માં બેસીને બજર: 
માં ગયાં, હું તથા મી, ર્સલ અંદરના ભામમાં મુસાફર! કરવાને પરવા- 
નમી મેળવવા સાર્‌ યાંના સ્મમારા દેશના એલ ચો.એ પાસે ઢોકીઓ મયા. 

અમારે હવે વખત થોડો રેલો હતો. તેથી આગલા રાતે ત્મમાસ 
એલચયીઓએને લખી જણાવ્યું હતું કૈ બતે તો બીજેજ દિવસે પાસ ગ્મા- 
પવો, ઢોકીઓ પ્હેચોને ભમે અમારા એલચીખોને મળા. મને મારે 
પાસ તરતજ મળ્યો, તે ઉપરાંત જમવાનું મળ્યું, અને અમાસ ગેલય 


૧9૮ જગત પ્રવાસ; 


તા મદદમાર્‌ મી. દ્રેન્સ સાથે કલાકેક વાતચીત થઈ. ભી. રસલ મળ્ધા 
તયારે કહ્યું દ એમને તો પાસ ખે દિવસે: લગી મળી શકે તેમ નહેળું. 
ખાથી અમે બંને બહુ નિરાશ થયા. મ એમને સૂચવ્યું 'દુ'તમે પાછા : 
તમારા એલ્તચી પાસે જાએ અને ઈઝ્લાંડ કરતાં અસેરિકા પાસ મ્મા* 
પૃવામાં ત્માવું ધીમું છે તે માટે આશ્ર્ય દગાવો* તેણુ મારા કહ્યા મુજબ 
કયું તેથી બીજે દિવસે તદ્‌ત પાસ મળ્યો, 4 

ટોકીઓમાં હતો તે ખચોરે શિવર્પુલની મિસ દીબનને મળવા હું 
ગયો. એની નડે મારે જીતું ખોળ ખાષ્ુ છે. બે વર્ષ ઉપર પોતાને ખર્ચે ધમા 
પરેશકતું કામ કરવા સાર્‌ ઈંગ્લાડમી ગઈ હત. તાના જનપાની ઘરમાં 
તે સુખથી રહેતી હતી. એક દહાડો પુરૂષોને સને એક ૬હ!ડો સ્રીઓને 
એમ વારા ફરતી અંગ્રેજ શીખવે છે. શૌખતારાં પેસા આપે છે, બધાં 
ઘણું કરતે શ્રૉમ'ત હતાં. તેને એવી આશા છે કે તેમાંનાં ધણાંકને તે 
ખ્રિસ્તી ધ્મતાં કરી શકશે. પોતાના કામમાં તે બઢુ સંતુષ્ટ હતી, અને 
તેનાં શીખનારાંમાંતાં ધણાં મિશનરી દેવળતા મેમ્બર્‌ થયાં છે. 

ભાંતું એક મુડદું લઈ જતાં ન્નેયું. દંગ્લાંડેમાં જે કટગી અતે એન 
૬૭૮તક રત છે તેનાથી આ તરત ત્‌ ૬% હતું. આ મડળીમાં સુંદર્‌ 
છત ધણાં હોય છે. મોઢા છએક ફીટ લાંબા ઝુલદાવદોતા હાર લઈ જ 
વામાં આવતા હતા. એ ટોળાના અગ્રેસર, યળકતા રગના ઝભ્મસાવા--. 
ળા ધમેજુર્એ હતા. 


બીજે દહાડે સત્રારમાં પે બધાં નિકો જવા સાર્‌ યોકે[હમાથી 
ઉપડયા, એકસે। દશ માઈલની મુસાફરી કરવાની હતી. તેમાં ૮૦ મા- 
ઇલ રેલ્વેમાં હતી. ન્નપાની રેલ્વેની સડક ત્રણુ ફીટ પ્હળી હોય છે. ગાડી 
કલાકતા ૧૮ માઇલ ચાલે છે. સ્ટેશનો ઘણાંજ તોખ્ખાં હોય છે. ગાડી 
માંસુખ હોય છે. ખેઠંક ગાડીની લંબાઇમાં સામસામી હોય છે. પહેતા વન 
ગની ગાડીના ત્રણુ ભાગ કરેલા હોય છે, અંસેરિકાતી પડે ગાડીને ટ્રેનમાં 
મેક છેડેથી છેક ખોજા છેડા સુંધી જવાષ એવું હોય છે. જાપાનમાં ૧૫૦ 
માઈલની રેલ્વે છે. બીજી ૪૫૦ માઇલની કરવાની છે. એતજીત અલા” 
વતાર્‌ા અંગ્રેજ્ને હોય છે પણ બીજું બધું કામ જપાની લોકો કરે છે, : 


જમત્‌ પવાસ. ૧૦૬ 


યોકોહુંમાથી નીકળેલી ગાડી ઢૉકીઓ આગળ આવી સ્મટડે છે. 
ભાંથી બીજે સ્ટેશને #વા સારૂ અમારે ત્રણુચાર્‌ માઈલ સુધી “ જીન- 
રિકિશ”માં જવું પડયું, એ સ્ટેશનથી બીંજ્ન સાઠ માછલની મુસાફરી 
કરેવાની હતી. 
જાપાનના સઉથી સરસ ખેતીવાળા ભાગમાંથી રેશ્વે જય છે, 
તેથી સાંતી સુસાક્રી બહુ રમણીય લામા. એ ભાગમાં ઘાડી વસ્તા છે. 
દરેક ધરની આમળ -તાનોઃ સરેખો જુલથી ભરષૂર્‌ બમીમો હોય છે, તેમાં 
નાતાં તાતાં ઝાડ પણુ હોય છે. પાણીના હોજ, ધોધ, નાની હોડીઓ, 
હૂક વગેરે ધણાં નાનું નાતું. હોય છે. એમાંતા ટલાક બામવો ચિત્રવાળી 
શૈકાભોએ જેવા જણાતા હતા, 
ગ્મહીંતી જમીન ઉત્તમ પ્રકારની છે, પાણીના ઝરા ડેર “કર હોય 
છે. તે એતીતે સાર્‌ બહુ કામ લાશે છે. ધણાં એતરેમાંથી વર્ષતા ત્રણ 
પાક ઉતરે છે. .મુખ્ય તિપ ચોખા છે. નપાની લેકનો એ યુપ્ય 
ઓરાકકે, તસુએ તસુ જમોન ખેડાણના કામમાં લીધેલી છે. એતરેને 
વાડ કે ખઃદએ હોતાં નથી, જદાં પાડવાને સાર્‌ પાંચ છ કટ ઉ'ચી 
એક ટેકરી હેય છે. તેતા ઉપરથી વળી થોડો પાક ઉતરે છે. તે જે ખે 
જુની જમીન હોય તે વહેચો લે છે. જમીન હાથે ખેડે છે. ૮૦ મા* 
લ મે મુમાફરી કરી તેમાં માત્ર બેજ જમાએે પોડાને હળ ખેંચતા 
ન્તેયા. ખએેડવાનું કામ ધણે ભાશે એક વિચિત્ર પ્રકાર્તા હાથે ખેંચવાના 
હળે કરીને થાયછે. જે વાવીએ તે ઉગી શકે એવી જમીત છે, ચોખા 
સિવાય ચ્હા, ડુંગળી, કોબીજ, ફીલીફ્લાવર, કપાસ, ત્ખાદુ, ગાજરે, મર્‌, 
વાંસ, તંબાકુ, મકાઈ, વટાણા, એરંડા વગેરે ધણી વર્તુચ। પાકેછે. કમળ 
ઉમે છે. પીળાં ઝુલદાવદીની જાતનાં છલ ન્યાં યાં દીડામાં આવે છે. 
તૈને ઉકાળીને ખાધાના કામમાં લે છે, વળી રેશમનો કીડો ઉછેર- 
વાસારૂ શૈવુરેતાં ઝાડની વાડીએ પણુ છે. બોજ ફળફળાદિ પણ પુનઃ 
ષ્કળ થાય છે. એ કળનાં ઝાડની સયસપાસ ટોપીઓ 'ે નડા જેવું ઝુંથન 
વામાર્‌ સુકવવા પરાળ ટાંગવામાં તાવ્યું હતું, જાપાનની આ વાડીએ।- 
નાં જેવું સંપૂર્ણું એતીકામતો . બેલ્જીઅમના ઉત્તમ ભાગમાંપણુ નમી થતું, 
સ્રાફીઓથી નીકળયા પછી યાર્‌ કલાકે ખે અટસનોખિયા આવી 


૧૧૦ જગત પ્રવામ, 


પ્હાંચ્યાં, શહેરના મહેલ્લામાં થણ્ને અમે અમારે ઉતારૈ ગયાં. રસ્તામાં 
ત્તોકોનાં ટોળે ટોળાં ત્મમને નેઇનતે અમારા પોશાક વમેરે તરક આન 
શ્રય દેખાડતા માલમ પડપાં. પણ તેક બહુ સભ્ય હતા તેથી બીલ- 
કુલ પીઢ યડે એમ નહેોવું, એે છોકોની ઉચાઈ પાંચ ફાંટ હોય છે. 
તેથી મારી છ કટની ઉચાઈ તરક તેમનું ધ્યાત ખએે'યાતું હતું. રસ્તે 
ગલત લોકોનાં હસતાં ઢે।ળાં પોતામાં જે સોથો ઉગે ખાદમી હોય 
તેને સ્‍્મગાડી કરી મારં તડ ચલાવે, તે મારથી તીચોા માલમ પડે એ- 
ટલે તેને કહાડી મૂકે, માર દાઢી તરક પણ્‌ લેકનું ધ્યાત જય છે, 
એક વખત એક છેકરી મારી પાસે આવી છેક જમીત લગી તીચી 
નમીને મારી દાઢી એે'ચૌ હમતી હસતી રોડી ગઈ. 

યાંનાં છોકરાં અત્યંત મ્યાતદો તમને વિલજ્તણુ હેય છે. છોકરાએ 
માથે વાળ રાખતા નથી ફક્ત કાન પછવાડી શ્તે શિખા આમળ 
નાનાં ઝુલફ્‌ા રાએે છે, ઇંગ્લાંડમાં બબે પૈસે પંખા મળે છે તેનાપર્‌ 
જેવું “ચિત્રમાં હોય છે તેવીજ રીતતા અહોની નાની છોકરીએ પોતાના 
વાળ રાખે છે. છેક તાનાં બાળકને મોટાં છોકરાંની પોઠપર બાંધી રાખે છે. 
એકાદ વવતું છેક્ટૂં તેની ચારપાંચ વર્ષની બહેન કૈ ભાઇની પાંડપર 
બાંધેલું હાય એ દેખાવ બહુ સાધારેણ છે. નાતા છેકર્‌ાનું માયુંજ 
માત્ર નજરે પડે છે. તેથી ખે માથાનું છેોકરૂં હોય એવું જણાય છે, બંને 
છેકર્‌ાં સાથેજ હસતાં રમતાં હોય છે. નાનાં મે!ટાં સધળાં છેકરે| 
ધણાંન૪ હસમુખાં હોય છે. તેમનું શર્‌ીર્‌ “ડુ તમને પુદિવાળુ' હોયછે. 
ત્માખી પૃથ્વીપર્‌ સેથી સુખી અને સાતંદી છોકરાં તે એ છે. સસલાં જેવાં 
ખધે ટોળેટોળાં હોય છે. જાપાની છોકરાં તેમનાં માળાપતે બહુ આ- 
નદ આપે છે. એમના જેવાં સુખમાં અતે સાર્‌ ર્‌તે વર્ત્તતારાં છોકર્‌ં 
મેં કદી દીઠાં નથી. એક ગામડામાં એક વેળા હું એકદમ એક “ખુણા 
મ્માગળ શ્માનો યારે છોકરાએ મને રાતી મુછનો રાક્ષસ ધારીને ચીંસ 
પાડી તે સિવાય મે કદાતેમને રોતાં સાંભળ્યાં નથી. નિશૃ!ળમાં કે પેર 
કદી તેમને ખીજવું કે સળ કરવી પડતી તથી, જે કોઈ માબાપ છોક- 
રાતે મારે તેવો રાક્ષસ જેવાં ગણાય છે, મતે લાગે છે કે ઘંગ્લાંડંમાં નમે 
ભોવી રીત હોય તો ઠીક તા પડે, પેટલાક કહેજે કે જાપાનમાં છોકર્‌ં 


જગત ત્રવાસ. ૧૧૧ 


માંમ નહીં પણુ વતસ્પતિજ ખાય છે તેથી આવાં સારૉં છે, પણુ એ 
સવાલનો નિર્ણય એ બાબતમાં મારાંથી વધારે પ્રવીણુ લોકોને ફરેવાનો 
છે* ૬નપાની લોકને પોતાનાં છોકરાંતે ઠીકઠાક ફેરવવાં ગષે છે. તેમને 
ઢીંગલી ખને પખા આપે છે. લૂગડાં ભપકાદાર રંગનાં સ્મને સ્મસંપ્ય 
જાતનાં કપડાના પહેરાવે છે, અને તેતા કાપ, ધાટ વગેરે ખછુ તરૈહવારે 
હોય છે. આ બધું ન્યારે તેમતાં હસવા લાયક માથાં, મોટા પહોળા 
પહેરા તથા કીડોગ્માં જેવી કાળી ત્માંબા નડે મળે છે યારે તે જે! 
ત્માપણુને બહુજ ગમ્મત પડે છે. 
 _હતપાની વીંસીઓને ચ્હા પીવાતાં મકાન કહે છે. તેવા એકમાં 
અખે રાત રહ્યાં. એ વીશી બડુ વિશાળ તયા “ખુહ્દ હતી, એટલાપર 
“જનત-રિકિશ? એ'ચનાર્‌। મ્મને ગપાટા મારનારાને બેસવાની જગા હત. 
એક જગા રાંધ્યા વગર્‌તી વસ્તુગ્ઃય37 મુકવાતી હતી. તેની પછવાડીની જમાંત 
ઉપર ઉજળુ' ધોળું પાથરણું પાથરી દીધેલું હતું તેપર જતા પહેલાં નેડા 
ડ્હા।ડવા પડતા. «#ગા બધો ખાલી હતી, તેતાપર કાળી લાકડીઓના ગાળા 
હતા. રાતે તેમાં કામળના પડદા ગોઠવી દર્છ સુવાના ઓરડા કરે છે. એક 
ખએ ઉંચી ખેઠક જેવું હતું તે ચિત્રો અને સુન્દર વરતુએયથી શુ" 
ણ્મારેલું હતું. ઝુલદાવદીના ષહ્ુલનાં કુંડાતો હોયજ. ૬ રેક વીશીમાં સ્‍માવી 
ખેઠક રાખવામાં ત્યાવે છે. જાપાનનો રાળ મિકાડા જ્યારે ગામડામાં 
“ય લારે જે ચ્હા પોવાતા ધરમાં ઉતરે યાં એ ખેઠકપરે ખેૈસે છે. 
ખધી વીશીઓનતી પાછલી બાજુએ અકેકો બાગ હોય છે. યાં 
એટી નહાવાતી જગા હોય છે, તેમાં ઊતા તથા ટાઢા પાણીનાં પીપેા 
ભરી મુકવામાં સમાવે છે. જપપાની છેક પોતાનું શરીર તેમજ ધરે બન 
હુજ સોખ્ખુ રાએ છે. ધર્ણીક વારતો દિવસમાં બખે ત્રણત્રણુ વાર્‌ ધુએ 
છે. એ છોક ધળા ખેરારમ હેય છે. ગસે તેની સ્માગળ વસ્ર વગર નહાતાં 
શરમાતા નથી. એક ચાકરડીએ તો એવી દશામાં ભાવી મને ગંભીરેતાથાં 
સલામ કરી, એ બાબતમાં કોણ જાણે કેમ તૈમના વિચાર સુધરતા 
નથ્રી. એમને એ ખોટું જણાવું નથી, ઉનાળામાં તે! લુગડાં પહેરેન 
વાનાંજ નહીં. ત્મસલના વગરે સુધરેલા નિદીષ લેકોતી એ રીતછે એમ 
ધાર્‌ લેવું જ્નેઇએ. 


૧૧૨ ₹૮મત પ્રવાસ. 





વોશીનો અંદરનો ભાગ. સુવાની ઓરડી. 


 એમતા એોરાકમાંથી ઇડાં અને ભાત સિવાય બીજું કાંઈ યુરો 
પીઅનોને કામનું તથો, કેમકે બીજ વસ્તુઓ ખહુ તીખો અને મસા 
લાદાર હોય છે. રસ્તે લઈ જનાર સહુ ભામી ખાઓને રાંધતાં આવડે છે. 
રરતે વોશોએ માં એ લોકો? રાંધો ત્માપે છે. ખાવાની ચીનને બધી 
પાસેના કસ્બામાંથી ન્નેડે. આણુવી પડે છે. મોટાં શહેરોમાં ન્ન્યાં યુરે- 
પોત્મનો રહેછે તે સિવાય બાજે કાંઈ દુધ મળતું નથીં, નિકોમાં ન્યાં 
રાઢહજર્‌ે યુરોપીનનો હરેવર્ષે જય છે યાં માત્ર ખે ગાયો હતી, દેશમાં 
પેઠા પછી એકે ગાય મારા તે। દીઠામાં આવો નહીં. 


યોકોહુભાનો મી. હેકોડેટ નામનો ગ્મમારો ભોમીએ ખડું સારે 
હતા. તેણે સ્સમને ધણી વસ્તુએેનું #મણુ જમાડયું, દશુ વામે નોન 
કરે સુવાની એરે ડીએ તેયાર કરતા, ખેસવા ઉઠંવાના એરડામાંજ કાગન 
ળની ફ્રેતાળા નાખી દેવામાં આવતાં જેથી તેના ત્રણુ ભાગ થઈ જતા 
તેમાં પયારાએ જમીત ઉપરજ કરવામાં સ્સાવતી, પથારી ત્રણેક જડી 


જમ્‌ત પ્રળામ, ૧૧3 


રજાઇ હતી. ચોથી એક રજાળને વાળીને તકીએ કર્યો હતો. જે એ- 
વાનું ગરમ લંઇએ તો પાથરંવાને પાતળું મળે, અતે પાથરવાને જાડું 
જાઈતું હોય તો એહવાનું પાતળું મળે* એકંદર રીતે અમે તો ઠીંક હં- 
દયા પણુ સ્તરીપર્ગતે એથી ખહુ ત્મમવડ પડી. 

કોઇ જંતનો સામત મળે નહીં તેથી લૂગડાં શ્મમે જ મીનપરે 
મુક્યાં, સવારે નહાવાનું કાંતો હમામખાનામાં અથવા ખામમાં હોજમાં. 


અમારી પાસે સાખ્ુ અને ટુવાલ હતા. વારા ફરતી સહુ હોજમાં ન્હાયાં. 
નાસતો કરીને નિફો જવા પત્ોસ માઈલની સુસાફરીએ નીકળ્યાં. આઠ 
“જીત-રિફિશ'? માનવી ધોડા સાથે તેયાર હતી. સહુ ગોઠવાપ્ને રસ્તે 
ખડ ખડ કરતાં ચાલ્યાં. સેકડો! આનંદી છોકરાં પછવાડે “એ-હી-એ! 
એો-હી-એ' (સવારની સલામ) કરતાં દોડતાં હતાં, નિકો ૮૦૦ ફૂટ 
ઉંચી 'ટેકરીપર્‌ છે. ખેયનારા બહુ ઝડપથી માલ્યા જય છે. રપ માઈલ 


સાડાત્રણ કલાકમાં કાપ્યા. દરેક ખૈચનારતે ત્રણુ શિલિ'ગ આપ્યા તે લ- 


ઈને "ખુશી થતા તે લોકો તેજ દહાડે ખાલી ગાડીએ લઇને સપાટામાં 
પાછા. ચાલ્યા ગયા, ા 


# જ 
ન 7 ડી. 


સ્મ જુ ર 


,- 


હ 

વ 

કે 
/ 


ન્ત્ક રૂ ફક 


ર 
૦ 





૦૫ ર્‌ “રૂ ૧૧૧ 
“જીત-રિફિશ” ખચતારનો વવોદની ત્રરવુનો પોશાક. 


૧૧૪ જગત અવા, 


રરતાપર્‌ની વીશીઓપમાં અજ ખે વાર્‌ ગાડી ખેંચતારાને વિશ્રામ 
ગ્માપવા ઉગ્યો, એ લોકો થાકીને પરસેવામાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા 
પણુ તેમણે ચ્હા ક કાંઈ પીધું નહોં. ન્યાં ઉભાં રહેતાં યાં તેએ કો 
ગળા કરતા અને હાથ પગ પોતા. એકાદ જગમાખે તેમણે ખાઈ લીધું. 
ખાવામાં ફકત ષો'ખા ઇંડાં તથા શાકજ હતાં. એ એમનો રોજનો 
ખોરાક છે. મેતી કીમત ખેએક પેસા જેટલો થાય છે. 

ઉભા રહેતા તે દરેક વખતે ખે માણુસો પોતાના નનૅંડા બદલી 
નાંખતા. તેમના નનેડા ધાસતાં બનાવેલાં ચૅપલ જેવા હોય છે. બે પૈસા" 
ની ત્રણ જેડ મળે છે. ધોડાને તાળની જમાએ પણુ ધાસથીજ કામ 
પાલે છે. મોટા રેસ્તાપર્‌ જ્યાં વેપાર ધો બહુ ચાલતો હેય લાં ખે 
જુના ઉતરેલા ધાસના ન્નેડા બધે પાષરેલા હે।ય છે. 


વાદની ક્ઠતુમાં એ માળણ્સો ધાસનતા ડગલા તથા ટોપી પહેરે છે. 
તેમનો દેખાવ ચાલતી ધાસની ગજબ જેવો લામે છે. ખએેડુવો તમને 
ખીજ ઉંચી વણુતા લેક પીળાં મીષ્રીઆંતા ઝભા પહેરે છે, અને જોદી 
નદી તરેહતી ભાટી કાગળપર રૌગાન લગાવેલી છત્રીઓ એરે છે. 

ને રસ્તા ઉપર અમે મુસાફરી કરી તે જાપાનનો એક ખરી 
રસ્તો છે. રસ્તાની બને બાજુએ સ્કોાય-ફ્રેને મળતાં શોભાયમાન ઝજ્ઠા- 
ડની હારે છે. એ ઝાડ આશરે સો ડ્રીટ ઉંચાં હોય છે. ધટાવાળા મ* 
નોહર રસ્તો પયાસ માઈલનો છે. એ બધાં કોઇ ધર્મ: રાજકુમારે 
વવડાન્યાં હતાં. નિકોની ધર્મની જગા તરીકેની કીતિ એષા ખહુ વધેછે. 
રસ્તો જાતેજ બહુ સારો છે. ઉપર કાંકરી પાષરેલી છે, ગને એની 
ખને તર્‌ક્‌ પામેતાં ગામડામાં પાણી લઈ જતે નિમળ ઝરો વહે છો. 
રમ્તે જત જતના સુંદર્‌ દેખાવ નજરે પડે છે, 

દેશમાં વેપાર બવો માણુસોથીજ થતો હોય એેમ જણાય છે. 
ફકત થોડાંક ભાર લઈ જનારાં ટટુ રાખવામાં આવે છે, ગાડાંતો માર્‌ 
દીઠામાં ખહુ થોડાં આવાં. અટ્સતોમિયાથી નિકો જનારી એક મોટી 
ટેપ્પા જેવી ગાડીકે, તેમાં છ આદમને બેસાડૅ છે. ગાડીની અ!મળ એક 


આદમી, બધા લોકને આ ભય'કર્‌ વાહતથી બાજુપર ખસેડવાને, તતુડું 
વગાડતો દોડે છે, 


૬૮ મન પતનામઃ ૧૧૫ 


દશમાં માલ એક જગમાખેજાં બીજી જગાખે' લઈ જવામાં સંખ 
તથા પુરષ બંને કામ કરવા લામે છે. પુરૂષ' ગાડો ખેચે છે, અન તેની 
આ તેની પાછળ. વાંસે. ખેકરૂં. લધ્તે માડી ધેલે છે. છોકર્‌ંતાં. નાક-બહુ. 
ગદાં રાખેઃ છે, યાં. રૂમાલ રાખવાની રીત નથસી.. 

ભાર ઉસકનાસં ટટ. સિવાય-બીક જ્નનવસે. થોડાં દીઠામાં આવેછે. 
એ ટદુ બહુ તડારાં હોય છે. વખતે ડોઈ જગાએે ટુંકી પુછડીની બિલા* 
ડીએ એકાદ પે. તરેહવારે કૂતરા તમને મર્‌ધાં નજરે પડે છે. એ દેશ- 
માં લોક માંસનો સહાર કરતા નથી, તેથી યાં ગાયો ધેટાં ડુકર્‌ વગેરે 
જાતવરેનો ખપ- પડતો નથી, ફ્કત _યાકોટમાપાં એક ખાટકોની દકાત. 
હવી) તે સિવાય ખીજી એકે મારા જેવામાં આવી નહીં, 

માખી બસે! માઇલની સુસાફરીમાં મે યત્ર નેવી વસ્તુ તો જ 
ક ન્તેઈ, તે: સિવાય બીન્ન દ્રાઈ પણુ પ્રકારનાં યત્ર ન્નેયાં તહીં. તે યં 
મો'ખખા ખાંડવાતું હતું. *આા દેશમાં ભાડલુજ લોક પહુંગ્મા જેણે ખાંડે- 
છે તેજ રીતે ખાંડવાનું તે હતું, મોયાં.ગામડાંઓમાં ચે।ખા. ખાંડવાતું કામ. 
જળ ચકી જેવા યંત્રે કરીને. કસ્વામાં. આવે છે. 

જાપાનમાં. દરેક પરને મ્હા॥ા આગળ એક નાનો સરખો નિર્મળ, 
પાણીનો જરે વહેતો હોય છે. ધરેનાં કે ગામનાં, બધાં માણુસાના નહા- 
વાના કામમઇે ખાગમાં; નાનાં એતરેમાં, અને લૂગડાં તથા વાસણુ ધો; 
વાના કામમાં એ પાણી 4૫ર્‌ાય છે; ત્યા ખધું છ્તાં તે દેખીતું એવું? 
શુદ્ધ હોય છે 5 નનેધ્ને તો પીવાનું મત થાય* ઉકાળ્યા વગર પાણી .પી*- 
એ ને તુકસાત ના. થાયઃ એવા દેશો: તો થોડા. છે. હુંતો હમેશ ગ્હાજ' 
પીંડ છું. 

ગામડાની મ્મશાનભૂમિ એક નાતના જમીંતતા કકડાપરે છે,. તેના' 
ત્યાસપાસ ઝાડ સ્માવેલાં છે. દરેક કબરનો નાનો મોરેસ કકડો હોય છે. 
તે પર એક પથ્થસ્ ઉબો કરેલેઃઃ હોય છે, તેમાં લેખ લખેલો હોય છે. 
કબરોનું નાનું ચોરસ કદ ન્વેદ્ને બહ ઝુયવણુમં પડાય છે. જપાની 
લોકની મુડદાંની પેટી ચોરસ હોય છે. તેમાં મુએલા સખાદમીના' પગ” 
ગરેદત આગળ આણીને વાળીને મુડદું મુકે છે. સ્‍્મમે એક મુડદું લણ 
«તાં નેયું. તે પેટી સા મોસ્સ ફીટની હતી. શબ! ધણીજ ખસબ- 
દશામાં હલું. 


૧૧૬ જગત કવાસ:ઃ 


જાપાનમાં સ્ત્રીને પરણુતી વખત દાંત કાળા ₹ગવાનો ચાલ છે. 


તૈ શી રીતે રંગાય છે તેતી મને ખબર તથી. એકાદ સાર લૂમડ 
લતાં પહેરેલી; કાળા વાળવાળી, માથામાં છુલ વેરે નાંખેલું હોય તેવી : 
જુવાન સત્રો જતીં હોય, તે જ્યારે હસતાં પોતાનું *હે ઉધાડે છે યારે 
તૈમાંના કાળા રંગેલા દાંત બહુજ ખરાબ દેખાય છે. મ્હોડું જાણું સમં- 
ધારી જફા હોય તેવું લાને છે. યાં કાળા ખોટા દાંત બહુ વેચાય છે. 
પણુ ફંશનેળલ (ભમકાની રીતો પ્રમાણે ચાલનાર!) લોકો દાંત ર'ગવા- 
ની રીત ધીમે ધીમે ઓછી કરતા જય છે; સ્‍્બને જાપાનમાં ફ*શતનું 
નર ધણું છે તેથ થોડા વખતમાં એ ચાલનો સમૂળગો નાશ થશે. 
એ રીત હોવાનું મૂળ કારણુ એવું કહે છે કૈ એમ મનાય છે કે પરણી 
તે છોકરીએ પોતાના પતિનેત મોહિત કરવો નતેઇએ, તેથી પરણ્યા પછી 
તૈણે બીજ લોકોને સુંદર્‌ દેખાવવું ન નેઈએ, બદસુરતી તો પૂરેયૂરી 
મ કયાથી આવે છે, 

જાપાનમાં દરૈક માણુસ બીડીનતી નળી તથા ત'બાકુ મુકવાનું પોન 
લાના કમરબ'ધમાં રાખે છે. એ દાખડો હાથીદાંતની કે ધાતુની કારીગરી 
વાળી હોય છે. નળી ધાવુની કૈ વાંસની હેય છે. તેને એક છઇેરૈ પ્યાલી 
જવું હાય છે તેમાં ચપટી ઝીણો ત'બાંકુ મુકે છેન ત્રણેક ફુંક માયો 
પછી રાખ તાંખી રેવામાં આવે છે અને ખાલી કરીથી ભરે છે, 

«પાની લોક માત્ર એકજ જાતનો “સકે” તામનો કેફી દારૂ પી- 
એ છે. એ થોખામાંથી બનાવવામાં આવૈ છે, અને તેનો ₹ગ ઝાંખા 
શેરીના જેવો હોય છે એ પીપમાં ભરી મુડે છે, તેમાંથી ચીનાઈ સીં- 
સીઓમાં કાઢે છે. એ સીસીખાનતે ઉતા પાણીમાં બોળી કાટીતે મુભાગ્ય 
જેવતા ચિત્રવાળી લાખોટેલી ફથરેટમાં ચલાણાં હોય છે તેમાં પર્‌- 
સવામાં આવે છે. એ ૬૨ પણુ ધણે। નથીં વપરાતો, એનાથી કફ 
રેલો એકજ તાદમી મ જેયો. જેથી વધારે શકિતહીન છાકટો મા 
ણુસ મેં કદી દીકરો તહોતો, કહૈ છે ક જે જે કેફી પદાર્ષી જનણૂમાં આ 
વેલા છે તે સર્વેમાં “ સકે “ પીતારતે બડુજ મૃઢ કરે છે; એક'૬ર રીવે 
જાપાની લોકો અસાધારૃખુ મિતપાની છે, 


કાશકારાપસિર ઊં :.-.-..ન-૦૦-૬૦૦૫ 


“૪ગત પ્રવાસ ૧૧૭ 
પ્રકરણ 1૧૨મું. 


નિકો. 

નિકોની વીશી પણુ જાપાની ઢબતીજ છે, પણ યુરોપીઅન ધર 
કોને જેધતી સગવડ કરી શ્રાપવામાં આવે છે ત્મમારે બધાંને વારે 
ફરતી એઓટલાને એક પ્ષણે નહાવાનું હતું, ઉધાડામાં હતું તેમી છોકરાં- 
તાં ટોળાં અમને તહાતાં જેવાતે એકઠાં થતાં. નહાવાનું વાસણુ જાપાની 
કારીમરીનો સ્મદૂભુત તસુનો હતો. લાંતા ઓરડા ન્ન્યાંથી ઉધાડો યાંથી 
ઉધડે એવા હતા. ભીંતો બધો ખસે તેવા ચે!કઠાંતી હતી તેથી એકાદ 
થોકટું ખસેડીએ ક એરડામાં દાખલ થવાય. પણ પલગ, પ્યુરસી, 
ભેજ વગેરે છે. ર્સાોઇએછે તે એક કચ પાસે રસોઈ શિખેલે। છે. પીન 
વાનું પાણી વ્હી'કો[,*તે ખીઅરની ચીઠ્ડીએવાળી ખાલી સીસીઓમાં 
બર્યું હતું, તે શ્મમારા જેવા મધ નિષેધીને ગમે એવું નહેવું. 

યાં પ્હાચ્યા પછી એક જાપાની નોકરે જમવાનું પીરસ્યું, જ મણુ 
દીક હતું, તે ઘૂરૂં થયા પછી ચ્હા માવી? એટલામાં બારણાં ઉધડયાં 
મ*્મને છ જપાનીઓ હસતા તે નમતા પીઠપર મોટાં મોટાં પોટલાં લઈને 
અ'દર ત્માવ્યા. તેમણું માંહી સમાવીને બારણાં ખ'ધ કય, પોતાનો 
બોજે જમીનપર સુકયો અતે માલ છોડવા લાગ્યા, તેઓ ધીમે ધીમે 
શીસોડી વગાડતા જતા હતા, અમે સ બધું શું છે તેતો પ્યુલાસો મા* 
ગ્યો, યારે તેમતા ઉપરીએ અશુદ્ અંગ્રેજી ભાષામાં જવાબ દોષો, કે 
અમે સમા બધો ળપાની સામન વેચવા આવ્યા છોએ. તેણે એક મોડું 
વાસણુ તથા લાખોટેલી પેટી શેજપર મુક્યાં. એનું ઈને ખીન્એ 
પૃણુ તૈમજ કર્યું, મધા પોતપોતાનો સામત આગળ ધરવા તથા વખાન 
ણુવા લાગ્યા. પ્યુર્સીઓ, સેજ, ભીંતો અને જમીન સામનથી ભરાઈ 
ગઈ, વસ્તુઓના સમૂહમાં જુનાં તથા નવાં માટીનાં વાસણુ લાખો ટેલાં 
વાસણુ, ડાર્ધશિયો તામતા રાજકુવરેના ઝભ્ભા, તલવારો, છરીએ ભ 
રત કામ વેરે ધણું ઘણું હતું. સામતતા ઢગલામાંથી થોડીક ગ્મસલી 
ચોળે ભમે પસુંદ કરી, ભાવ કરતે કરતે કહેલી કીમતથી અડગોઅડધ 


૧૧૮ «7૪ 2ત યપાસ. 


પમા મ્માપ્યા, ફકત નિકોમાંજ નહીં પપુ જાપાતતી ખધાં ધીગોએ મદે 
મ્મમતે એ પ્રમાણે થયું, ર 

નિકો જાપાતની એડ મોટી બલિહારી છે, ન્યાં બાહ ધમ ચાધેછે 
હાં નિકોનાં દહેરાં તથા. મન્દિર પ્રસિદ્ધ છે. નિકો શબ્દનો અર્ય “સર્ય 
જેવો પ્રકાશ” એવો થાય છે, તમને તે તામને નિકો યોગ્ય છે. શહેર 
ત્તો નાનું છે, પણુ જત્રાળુ લોકની સમવડ સાફ્‌ વીશીંખો ખહુ છેન જન 
ત્રાણુ લોક તહેવારના દિવસોમાં લાં રહે છે, શહેર એક સુંદર્‌ ખન 
ણુમાં મ્માવેલું છે. તેમાં થઈને એક નિમૈળ નદી વહે છે, તેનું પાણી 
અસંખ્ય ઝરામાં જાય છેઃ જે ઝરા શહેરેના મહેલ્લા તથા વાડોએ માં ધન 
ઈને વહે છે, ગામતી આસપાસ ઉંત્ો ટેકરીએ આવી રેઠી છે. તેમની 
છેક ટૉમ લગી ઝાડ ઉમેલાં છે. એે ઝાડની ઉપરે પાછા પર્વત દેખાય 
છે. એ પહાડોમાં તાન્ટાઈ-સન નામનો પહાડ સેથી ઉચો છે. એની 
ઉંચાઈ સમુદ્રની સપાટીથી ૧૦,૦૦૦ ફ્રીઢ છે. શરદ ત્રતુમાં તે તળી- 
ખએેયો તે ટોચ લગી ધણ્‌। ભપકાદાર દેખાય છે. યાં એમનો વાયુદેવ 
રહેછે. જત્રાળુ લોકો વસંત ક્ડતુમાં ઉપર ચઢે છે; એક મન્દિર છે તેમાં 
જાય છે, અને આખા વષમાં હવા સારી રાખવાને તયા વર્વાદ સારો 
વરસાવવાતે સાર્‌ તે દેવ સાથે બદોબમ્ત કરે છે, નાન્ટાઇ-સન જે 
પ્રાથના સાંભળે છે. તેમાંથી ધણા કર્‌ા નીચે ઉતરે છે. તેના પાણીમી 
હ?તરો માઈલ કફળદ્રપ જમીન ખએડાય છે, 


ખીજે દહાડે સવારે નિકો પવતની હારનો રે"ખાવ નેવાને અમે 
“ખીણુમાં ગયાં. જવાનો રેસ્તો એક પેંધાટ કરેતા કરાને કીનારે કાનારે 
છતો. ખએેનો કાંઠો ઝાડ॥્ી ભરેપુર્‌ હનો. નિકોથી ખે માર્હલ “અમિદ-ખુ 
હૂ”ની પ્રખ્યાત મૃતિયો આગળ અમે પ્હૉંચ્યાં, કોઈ કોઇ જગાએ તેમનાં 
માથાં શિ'ટો ધર્મા નિદ્કોખએે ભાગી નાપ્યાં છે, તે સિવાય નદી કીનારે 
ઢારોદારે ગોઠવેલી સેકડો મૂતિયો ગ'ભીર વદને વિચારમાં મગ્ત રેખ 
પછે. ખે હારેતી મધ્યમાં અને ટોચે નાન્ટાઇ -સંત આવેલું છે, એ 
મૃતિયો ગ'યુવી અશકય છે. તમમાર્‌ામાંનાં બીનન' ન્યારે એ કામમાં ચું" 
થાયાં હતાં યારે મે આગલા પાતાપર સ્‍્માપેલું, યાંતા રમણીય દેખાન 
વનું ચિત્ર કાહપું. 


ન 
9રત પ્રષાસ* ૧૧ 





“રક ॥*1802) 5 *કશિ 1ટાઉપ્ડ 


"જ 


પ૫ 9ેમર-312-32308» 10 3ાર્‌ પરદે 2 


ઝે 


જ 


૧% '૧3૪૫૨ પક 


13 પ્ટપણ૫8 


રર 


(ટરેરેપ પાર) 19 


ને ઈ. 
6 ૫-!. 
0? કુ 
[3 મડ! રી 


ઈ 
ર 


|. 
(19 

ર, 
મમ 
ા,. 

1 


“૫3 


૧2? જગત પ્રવાસ* 


આઠમા સૈકાથી બોદ્ધ ધર્મા ઓ નિકોને પવિત્ર જગા ગણે છે. તે 
વખતે એક ડાલ્ઞો, શૃદ્દ ધ્મોપદેશક તોનક્રી લાં ગયો હતો, તેને યાંતા 
“શિન્ટો?” દેવ નાન્ઢાઈ-સંતનો ખાતમી મેળાપ થયો હતો, તેને પુ 
તારે કે હોમી દેવ ગણી કહાડવાને બદણે તેણે ચવુરાઇથી તેતે ખુદ્ધ- 
નો અવતારે માની સ્વીકારી લીધો. ત્મને તે આજ લગી તેમજ ગણાય 
છે નિફોમાં સોથી પ્રપ્યાત શોગત આઈ-યાસુતી કબરછે. તેણે રોમન 
કાથોલીક ધમાપદેશકો (જીસ્યુટ)ને હાંકી કહાડ્યા હતા? અને ખ્રિસ્તી ધમે- 
નો દેશમાંથી નાશ કયો હતો. નિકોતી ઉપરેની એક ઢેકરીને મથાળે 
એને એના છેઈકરાકે ૧૬૧૭માં બહુ ધામધુમથી દાટ્યો હતો, અને 
ભિકાડો (જપાનતતા રજ) એ તેતે દેવની પદવી તાપીને, એને “હૂતેનું 
તેજ, તથા ખુદ્દનો નસ્‍્મવતાર ” બનાન્નો હતો, જ્યારે નિકોમાં બોદ્ધ 
ધમીંએની ધમ ક્રિયાએ થતી હશ યારે તેતા શણુગાર તથા ભભકાદાર 
ઝભ્માવાળા ૨૦૦ ધમ ઝુરૂઓથી ખહુત્મદૂભુત દેખાતું હશે. બોહ્ધધર્મેના 
ભાગી પડવાને લીધે એની કીતિ ઝાંખી પડી ગઈ છે, હવે તો યાં છ 
શિન્ટો ધમેમ્ઠરૂએ ખ્રિસ્તી સુસાફરેતે મ્મદરે જવાતે ટીકીટો વેષે છે? 
આઇ-યાસુ હોય તો તો એેમતે વધસ્થંભેજ જડી દે. યાં એકજ ધમંક્રિયા 
એક મોઢા મંદિરમાં દીઠામાં સ્માવી, એક ધરેડી ડોસી સારાં લૂગડાં પહેરી 
ને હાથમાં પંખો તથા ધ'ટડીઓતું ઝુમખ્્ુ લઈને જે કોઈ પૈસો આપે 
તેતા મ્હાડા આગળ નાચે છે. અમે થોડાક પૈસા આપી ખે ત્રણુ 
નાય કર્‌ાવયા. 

વીશીમાંથી નીકળીને ધોરી રસ્તે જતાં વચ્ચે ખે પુલ આવે છે. 
એમાંતો એકતો બ'ધ રહે છે. તે લાકડાનો બતાવેલોછે *્મતે ઉપર્‌ લાલ 
લાખ દોધેલી છે. ૧૬૩/માં તે બંધાયો યાર્‌ પછી દુરસ્ત કરવામાં અ।- 
વ્યોજ નષી. અઢીસે' વેથી જપાતી વવદ વાવાઝોડાં ખમે છે પણુ 
કાંઈ પણુ ધસાએશે। તથી માલમ પડતો. નદોનું ભધાસમાની પાણી પુન 
લનીચેષી ખે ઉભા કીનારા વચ્ચે થઈતે શેરમાં વહે છે. લાખોરેલાં લા- 
કડાંના લાલ ગરમ રગતી સાંથે તેથી ઉલટો ઝાડોનો શીતળ પેરો લીલો 
રગ સુંદર્‌ તે વિચિત્ર લામે છે. અતે નાચેના પાણીના વ્હેળાથી આ 


ખત દેખાવ પ્રકાશિત થાય છે, વર્ષમાં એકજ વખત એક મહેત્સવના 
અઠવાડીઆમાં એે પુલ ખુલ્લો મુકવામાં ખાવે છે. 


૪ગત પ્રવાસ? ૧૩૧ 


નદો એળ' ગ્યા પછી તરત ચઢવાનાં પહોળાં પગ્થીમ્માં મ્યાવેછે* 
એ પમયાંખં, ઇ.સ ૧૬૧૮માં ભ ધાવેલી પથ્થરની ટોરી અષવા શિન્ટો 
ક માનપર્‌ે જવાતે સાર્‌ છે. તે ૨૭ કીટને ૫૬ "ઈંચ ઉસી છે. થાંભલા પ- 
થ્ષરર્‌તા છે અને ધેરાવામાં ત્રણ ફીટ્ને છ ઉપ છે, 

એ કમાન નીચે થઈને ગયા પછી પાંચ માળનું, ૧૬૪ ફોટ ઊંચુ 
તથા ૧૮ કોઢ લ'બાઇના છાપરાનું શોભાયમાત “પેમોડા !' મંદિર ન- 
(રે પડે છે. છાપરાની પાંખા ૧/ ફૂટ લાંબી છે. 


01110110410 કક 
જ ઈ ક 





““પેગોડા, '' નિકો, 
નીચે માળે ખાર્‌ ચિન્હભૂત જતવરે। છે. એક ઊંદર, શોધો, 
વાધ, સસલું, સરેડ્, સાપ, ધોડો, બકરૂં, વાંદરૂં, કુકપ્રે, કૃતરો તથા 
ડુકર્‌ છે, એે ખધાં છીવતાંજ હોય એ પ્રમાણે કોતરેલાં તથા ₹મેલાં 


૧ર્‌રે ₹૪ગત પ્રવાસ, 


છે. આ “પેગોડા ”'તી ત્માયૃતિ.ધણીજ સુદરેછે. તેની બધે ધટે તેવી 
જાતની શૈભા પાછળ રહેક્ાં સ્યામ શક્ષોને લીધે ખઠુ દીપી આવે છે, 
ખા ઝાડ નિકોતાં બધાં રેવળેની શોભામાં વધારો ફરે છે, 

તિયો-મોત કે ખે રાજના દરવાન્નમાં થઈતે ગયા પછી એક વિ 
શાળ ચોકમાં ત્મવાય છે. તેની ત્માસપાસ લ્રાલ લાખવાળી લાકડાની 
ભીંતો છે. એે ત્રોકમાં વાંકીચુકી હારમાં ત્રણ સરસ મકાન છે. વાષિક 
ઉત્સવ વખતે નનેઈતી સામગ્રીએ ભરી મુકવા સાર્‌ ભો મકાનો વપરામછે. 


પ! મો 


જિ 


ન પ૫ ર છે પ જરો 
નિ 
11 િ 1) ર 
ક જૂ પ | દ 
ન્‍ પ અ રી 


ચ 


“૯ ટ પ્ત જાં 
૪% સ 
ન દે 
કૂ ઝુ 


તનમત. 
ભદ. 


૧ 
ડક --- 
જઝ્ 
જુ 
નુ ક્ય 


પક 


ડન ન. ઝ્ઝન 52:35 રઝ 
ણુ કુ અ 


પત પ ક ક ૫ 4% પ 1 
ન ષો | ર દડો ક 
પ નન સી ક યાં. ર ન 





44700 ૮ /ડ 





પિગ પાણીનો કુંડ. નિશે 


અહીં પણ એક મૌડું ઝાડ છે. તેની ત્માસપાસ કેરો ભરી લી” 
ઘણે છે. એને વિધે એવું કહેવાય છે કૈ આઇ-યાસુએ પોતાના મરણુ 
પહેલાં થોડા વખત ઉપર એક કુડામાં વાવ્યું હતું, સાંધી લઈને તેને 
આ જગાએ વાવવામાં માવ્યું હતું. એ ઝાડતી નજદોક ખએેકુ સરેસ 
તમેલો છે, તેમાં “જીમી” તામતું ધોળુ' પવિત્ર 2ટટુ દેવતે વાપરવા 
સાર્‌ રાખેલું છે. તેની સામે પષિત્ર ક પ્રપ્યાત કુડછે, પથ્થરના એક 
ગચ્કછામાંથી એ ખોદી કાઢેલો છે, તે એવી સરેસ રીતે કાપી કહાડેલો છે 


«ગત પવામ- ૧2૨૩ 


કે તેની ચારે બાજુએથી તીકળતા પાણીનું એક સરખું ઝરયુ બતી જય 
છે. એ કુડ ઉપર્‌ એક લાકડાતું છાપરૂં છે. એ છાપરૂં ખાર ચોરસ પ- 
થ્થર્‌ના થાંભલાપરે સજ્જડ કરી લાંધેલુંછે, અને થાંભલાખએા ઉપરે બોઝ 
તામની ધાતુતી તખતીખએઓ જડેલી છે. છાપરામાં કોત્તરકામ' સારૂંછે તથા 
ચિત્રેલું પઃગુ છે. ખે "ષ્ુસ્લું હોવાને લીધે અસલના જાપાની સુષારેની 
અકતયબ જેવી જેડી દે॥નતી' રોત જેવાની તક મળેછે. એ કુંડ તી. પેલી 
તરફ “કોઓ-ઝો અથવા પુસ્તકાલયનું સુદર 3 મકાન. આવેલું. છે. એની. 


01-૦૩ ર કડક ક્ા જ જ 
0-3 - જનિ ક 


ધૂ 1, સ્ક 1% : રક ક ગક ર. 
સ પ ૪... રક 
-મ.જનયમતા.. નો દ ત ર ્ઝ- 





કીઓ-ઝોૉ અથવા પુસ્તકાલય. નિકો. 
ગમંદર આઠ ખાજુતા, સોનાના થાંભલાતું ફરતું કળાટ છે. તેમાં બોદ્ધ 
ધમતાં શાસ્રનો સંગ્રહ છે. ભીંતો પર સોનેરી ભાંય ઉપર જુદા જુદા 
વિષષોતાં ચિત્ર છે. મ્માગલી બાજુએ ૬ ફીટ ણંચાં પથ્થસ્નાં તથા બોઝ 
ધાવુતાં ફાતસો છે. તે એચ્છવતા દહાડામાં સળમાવવામાં આવેછે. 
પછી બીજ પમધીઆં મ્માવે છે, સાંધી એક ખીજ ચોકમાં જવાય છે. 
તેતા મ્હોડા આમળ પથ્ષરતો કઠકેરો છે. તે ઉપર ધંઢનો ધુમ્મઢ છે. 
લૂશુતા રાજાગે આપેલી જ્રાંઝ ધાતુતી મોઢી દિવાલમિરી છે, ફોરીઅન 


1ર ક ગમત પ્રવામ, 


રાજનું ભ કરેલું એક ભોંગનુંજ ફાનમ છે. વળી એક મોડું હોલ ઉલ 
કરેલું છે. આ બધાની પછવાડી મન્દિર છે, તે પંદર સોળ કોરી કાઢેલાં 
પત્નીનાં ટોળાંથી શણુગારેલું છે, આ કોતરકામ કલાડૅક નિહાળીને ને” 
વા લાયક છે, 


જ ની ઈ રડ િ નુ 


રઃ ! ન બ અ 


સ છા. નણ 
ી ક શે ડુ યી. ન રૈ ડિ $ ન 
સડ પ ન 





કોરોઅન બઝતું ફાનસ. નિકો, 
વળી ખી#્ન પથ્થરતાં પમથીઆં ચઢીએ છોએ ખએેટલે એકલા 
ગમામળ «વાય છે. થાં આગળ યોૉ-સેઈ-મોન નામે અદૂભુત, સુ'દર ૬- 
રવાનને છે, એ દરવાન તો નિફોનું રત્ત છે. તે મોળી લાખ દીધેલા, 
ખેક સર્‌ખી કોતર્‌ણીતા થાંભલાપરે ટેકવેલો છે, એક યાંભલા ઉપરતા 


ત પ્રવામ 


જગ 


યો 


-મેઈ 


પિ 





મોનનો દરવાળ્ને 





નિ 


નઇ 


કો. 


દિ 


૬ 


૨ પક 


સિ 


પ -્્-્ત 
દ 


૪. ૧ 


મણકા 


હડ "3 
“ર. “ «૮- 
"2-૩" 


ઈ ૪ ક 
---7 “ 





૧2૬ જગત પ્રવાસ. 


કોતર્કામની ભાત શ્મવળી કોતરેલી છે. તેનું કારણુ એમ છે કૈ તેની 
બાંધણીની સૈપૃરુતાની દેવાને અદેખાઈ આવે તો તેથી તે બાંધનાર 
કારીગરપર્‌ દઃખ પડે. આ થાંભલાતે “સંકટ ટાળનાર થાંભલો” કહે છે. 
દર્વા”નને ખે માળ છે, નીચલા માળને આસપાસ છના જેવું છે, આ" 
ગલી બાળતા ગોખલામાં બે મોટો ભર્યકર્‌ દેખાવવાળી તાર કામદા 
હાથમાં લીધેલાં એવી મૂતિયો છે. એની પાછલી બાંજાખએે નપાની પન 
વિત્ર કુતર્‌। છે. મકાનમાં ખધે કોતરકામ ખહુ ચમવારી છે. કોઇ જન 
ગાએ વાધ ને એનાં બચ્ચાં, કોઈ ઠેકાણુ ફળ તથા ૪ુલ, વળી કોઈ જમા 
માં નનવરે, પક્તીશ્વો, માછલાં વમેરે વિવિધ પ્રકારનાં પુતળાં છે. એ 
સૌ ખાખેહુભ જીવતાં હોય તેવાં છે. વાધના વાળ કહાડવા લાકડાંતા 
રેષા ચતુરાઇથી કામમાં લીધા છે. થાંભલાને મષાને, વિચિત્ર કલિપત 
પશુતાં ડોકાં છે. બી”ન માળના શ્માડા ભારેવટીઆ ઝ્યાં ખેક ખીનને 
છેદાને નય છે યાં ધોળી લાખવાળાં કહિપત સ્વરૂપના સરડાનાં ડોકાંછેન 
છળના કઠેરાપર રમતાં છોકરાંતાં ટોળાં, પક્ષીએ વમેરે ધણી વસ્તુએ 
કાઢેલી છે. ટેકાના ભારવટીમ્માતે છેડે પ્રસિદ્ધ ચીના તથા કોરીત્મત મહા 
પુશ્ષે!તી છબીઓ છે. આમલા પાતાપર્‌ે ચિત્ર છે તે એ દ૬ર્વાળના પા 
ઇલા ભાગનું છે. 

વો-મેઈ-મોનની ડાખી તથા જમણી બાજુએ લાંબો મંડપ છે.તેની 
ભીંતો કોતરેલાં ખેવડાં પાટી આતી છે, તેમાં પણુ જાનવરો, કૂળ, ફુલ, 
ઝાડ, પંખી વનેરૈ કાઢેલાં છે. એમાં કુદરતીજ રંગ પુરેલા છે. એન્‌ 
કારીમરી ઉત્તમ છે. ભીંતનો નીચલો ભાગ મોઢાં પથ્થરનાં ગચ્છાંનો છે. 
તેમાંથી બારેક ફોટ આધા આધા થાંભલા છે. તે તેનાથી જાડા ભ્માડા 
પાટડામાં થઈને જય છે. આથી કરીને લેબાવેલી જગાખઓની ખે હાર્‌ 
થાય છે; એક સોળ ઈંચ ઉચી ત્મતે બીજી પાંચ કીટ ઉંચી, તેમાં કો 
તરૈલાં પાટીશ્માં મુકૅલાં છે. 

નીચલી હારે સૈથી સાંકડી છે; યાં બગલાં બતક તથા બીજ જળ- 
ચર પ્રાણાખા ઉડતાં, સરોવરતે કીતારે ઉભેલાં ત્મતે પાણીમાં તરતાં 'કે 
ડુબકી મારતાં કાઢેલાં છે; ઉપલી હારમાં ધામું કરીને જુલ કોતરેલાં છે. 
મેપે ધણાં નાજુક તથા સુદર છે; સપણ તકસી કામનો આ ઉતૃણ નમુનો 
છે. એવી કારીગરી મે કદી નઈ નથીઃ રૈંગ પણુ ધણી સરસ રતે 


જગત પ્રવાસ, મ્ર્‌્૭ 


બધે ધરે તેવા પુર્ઞેલા છે. જાપાન સિવાય બૌજે કાંઈ તે બની શકે એવું 
તથી. જેનું “જુજ વર્ણુન મૈ ત્રહ્પ શકિતયી કર્યુ છે તેનો સહજ વિચાર 
પાસેના ચિત્ર પરથી આવશે. ભીંતની અંદરતા મૈડપનું કોતરકામ સાદુછે. 

યો-મેઈ-મોતમાં થઈતે ગયા પછી એક થોક આવે છે. એની 
ત્રણુ ખાજીુએ ઉપર કહેલાં મૈડપ છે. ચોષી તરફ મોટી પથ્થરની ભીંત 
છે, એ ચોકમાં ધણાં મકાત છે. એકમાંતો ધર્મતા નાય કરવાનો 
મોતરે। છે. 


બીજમાં વેદિ છે. જે વખતે ઝુરૂએ મંત્ર ભણે છે, તે વખતે પૂજન 
કરતારા એ વેદિયોમાં સુખડ બાળે છે, ત્રીજમાં ધોડી ગાડીઓ રાખવા 
માં આવે છે. એ વાપિક ઉત્સવ વખતે વપરાય છે. આઈ-યાસુ તથા 
ખીજ વીરોતા આત્મા એમાં તે દિવસે અદસ્ય રીતે ખેસે છે. 


આ ચેકમાંથી નીકળીને ભીન્ન પચાસ ફીટ લાંબા ચેકમાં જવાય 
છે. ભાંથી નિકોતી શૈથી પવિત્ર જમામાં જવાનું છે, એમાં જવાનો 
દરવાજે પણ યો-મેઇ-મોનનીજ જાતનો તથા તેવોજ સુંદર્‌ છે, એ ૬- 
રેવાળને ફારા-સોન કે “ગોનાઈ દરવાજે” કહે છે; એ ચીનનાં લા* 
કડાંનો બનાવેલો છે. અને બહુ સરસ કોતરેલો છે. આ બારણુ ત્મમને 
એક માષે તાલવાળા જડો ગુર્‌ મળ્યો. તેણે અમને નેડા ઉતારવા 
કહું, મા દર્વાજાનાં બેવડાં બાર્ણાંપર બહુ સરસ છુલ કોતરેલાં છે. 
સરઢા ૬વતા હોય તેવાજ જણાય છે. તેને છાપરૂં ટેકવી રેહેલા થાંભન 
લા આસપાસ વીંટાયલા કહાક્યા છે, બારણા પર્તાં વિવિધ પ્રકારતાં 
ખૂધે ખરાબર્‌ મુપ્લાં ચિત્ર કોતરેલાંછે. દરેક ભામ એવે સુંદર્‌ છે, તથા 
સમગ્ર દેખાવ એવો એકર્પછે કે આ મમદૂભુત ધમેર્મદિરોના કારીગર 
તથા બાંધનાર કોતરકામમાં કેવા અય'ત કુશળ હંતા તેનો સંષૂણે 
નમુનો તહીં મળી આવે છે, થોડાંક પમથીઆં ઓર્ળગ્યા પછી ભાષણુ 
કરેવાનો ખોરેડો મ્માવે છેઃ તે ૪૨ ફીટ લાંબો તથા ૨૭ કૂટ પહોળો 
છે, એેમાં પાથરેલું છે. તે પરે વચ્ચે એક કાળા મેજ છે. મેજ ઉપર્‌ 
નાની ખોળ આરસી મુકેલો છે, એ “શિન્ઢા” ધર્મનું મિન્હ છે. 


૧૨૮ જ ગત પ્રવામ, 









8 
. નિકો 


ન 


પતં 1૫27 યુ 


મડપતો એક ભાગ 


૦1 રબસ 
#્! પટે ક ૧ 
ચ્ચ ક. પે 
પિ નિ 
ડી 06473 00 ..1થે- 


ર ન ક નુ / 
, જુમ તા“ પ્ર નિ ર ક જ દ ર.' સહ ન ક 1 . 
* ન દ હે દૃ 81 90 ઝ નં ડી 4 ધિ નિ જ ન સપિ પલત વા 
મ ત તત વાદક ભડ 
57738 જ ે ડં ય હિ સિ 


ાત્યાતાટટઈ-9૧-- કિં ડડ દ રી હ 
નનો પ્ર ઝુ 0 કઝ. પે, હુ |" ન 
હનર ર નન ઇપ રા દિ 


ક. તજિ જૂ 
જ 1 7... ન 
તિ -.* 


ઇ-માનના 


યો-મે 


હ. 
જ ફક 


જગત પ્રવાસ. વર્ટ 


નન સ કન સ્ત ક ક ઈ ત 


કે 0 (રપ. 
ષ.' અ મ 


ર! ી ક દ 


5૪૪ 





નીઓ-સમોન દરવાજો, આઈ-મસિટ્સુના મેદિરતું બારણુ. 


ત્યા અંદરતા મૈદિર્‌તી ભીંતો એકનાં કોતરેલાં પાટીમ્માંની છે 
છત પણ્‌ કોતરેલી તથા ર્‌ઝૈલી છે. 


ચોકમાં પાછા જતા એક નાનું બારણું આવે છે, તે ઉપર્‌ ઉથતો 
ખીલાડીનું પ્રખ્યાત ચિત્ર કોતરેલું છે, પછી બસેો। લીલ વાળાં ઉભાં પગથી 
સાં યઢીને ટેકરીતી ટોચે જવાય છે, લાં બળવાન શોગન આઈ યાસુની 
કબરે છે, તે બાઝતી છે તથા ખહુ સાદી છે. એની આગળ પથ્થરના 
નીચા મેજપર્‌ એક મોડું ખગલું છે. તેના મ્હાડામાં એક સમેદાત, ધુપ 
દાન તથા પીતળનાં કમળવાળું વાસણુ મ્માપેલુ છે. એ બધાં ભય ર૨- 
વળા નેવામાં છ કલાક મ્મથડાવાથી થાકી ગએલાં હોવાને લીધે, આર 
સિટસુનાં ઉતરતાં મંદિરો ખીજે દહાડે નેવાનો વિચાર રાખીને અમે 
વીશીમાં પાછાં ગયાં, 


૧૩૦ # મત ખ્રંવાસ, 






ર્ન 


દ્ર કાજે ક ઈ 










કિ." મ ન ક કક 
કેઆ બક ટ] એ ક [ ક 
[1 1 111 ક્રિમ, 
ળા 1.77 ક 


ે નક ા આ મ મો 


હ | ફિ 
ી મ ન મિ જ પે કક વ 
કા ક... ક 0111111111 રી પ બ ઝ 
છા જ 
















%/ ઈ 
તાકે ક્રાઉ પિઝા ૦%૦-૫૪-ડસાાજી૬થી ૪? 
19 










0 ન 


ર 1 1011120 


2 કદ છૂ ર છા. ઈ 
કઝ ન ૧/1૬ $ ૨ 


આઈ-કિટ્સુના સદિરમાંનો કારા માત દરવાજે. 
બીના શમન આઈ મિટ્સુની કબર્‌ આગળ જતાં થોડાં બૌદ્ધ 
મેદિરેો સ્‍ખાવે છે, તેમાં દાખલ થવાનો : રસ્તો ટોરીમાંથી છે. "એ ટોરીમાં 
થઈને ગયા પછી ખે લાલ લાખવાળાં જેડાજેડ મકાન *માવે છે. એ ખે 
છાપર્‌ાવાળા છજાથી જેડાએલાં છે. આમાંનું એક હિ'દુ દેવી અરિતિતું 
છો, એ રાક્ષસીએ બેદહ્ધ ધમૈતી રાજધાનીમાંથી પાંચસે' છોકરાં ખાઈ 
જવાની પ્રેતિન્તા લીધી હતી. પણુ, પોતાની કરરે ધારણા પુરી પાડ્યા ૫" 
હેલાં તે બોૌદદ ધમેતી થઈ ગઈ. મઠમાં ઘખલ થઈ અને નોધ ધમમાં 
પ્રકાશમાન રેવતા થઈ, બીજાં દેવળ અશિદવું છે. તેમાં શોગન વોરિ- 
ઢૉમોનાં હાડકાં સંધરી રાખેલાં છે. 
મ્માનતી પેલી તરેક્‌ નિયો-મોત કે ખે રાજનો દરેવાનને છે. ત્યાં 
જવાનાં પ્હોળાં પગથીશ્માં છે. ખે રાજ રાક્ષસી કદતા છે, તેમતે રાતા 
રંગ્યા છે. યોદ્દાને છાજતો વિકરાળ દેખાત્ર ખધોછે, માંથી નાઈ-ટેન-સોન 
નામનો ખીન્ને ૬ર્વાન્ને છે ત્યાં જવાય છે. ત્યાં પણુ એવાંજ ખે પુતન 
ળાં છે. પણુ તે લાલ તથા લીલાં રંગેલાં છે. દરવાજાની માંહી વાયુના 





૦ 


ન જ "૫, 


3 3108₹ 


*છ્ડાપ્ટે 
ટ... 


કફ મુપ્ટપ્રી૬ 10ાપ્ટટેરૃ) ટ 11*રિપ /રેપપ્તક 


વે 
જ ક 
રિ 
ન, 


જી હ 
કુ 


કે 


ન 
હ 


પે 


૧૩1૧ 

















૧૩૩ *ગત પ્રવાસ. 


રેવતી લીલી રળેલી મૃતિ છે. તે પવનતે ઝોળીમાં ભરીને પોતાને 
ખભે ભરેવી લઈ જય છે. તૈતી નડે એનો જોડીએ મેધગનતાનો 
દેવ છે. એ ખનેને જેટલા ભય'કર્‌ તથા મદેન્મત્ત કોતરી શકાય એટ” 
લા કોતર્યા છે. ભાજ-શિટૂસુતી કબર જતાં જે ચોકની હાર આવે છે 
યાં જવાના દર્વાજળમાંથી એકજ વર્ણુવા જોગ ખબાકીછે. તેનું તામ કારા 
સોન છે. એનું ચિત્ર ૧૩૧ મે પૂછે મ્યાપેલું છે. એ બધા ચેકમાં ધણાં. 
મંદિરે તથા બીજા મકાત છે. એ પણુ આઈ-યાસુનાં છે તેવાંજ છે; 
યને તેની આસપાસ પણુ તેજ જાતતાં ઠંડાં લીલાં ઝાડ છે. 

આઇં-મિટ્સુતી કબરથી પાછા જતાં વચ્ચે એક મકાન ગ્માવે છે. 
તેમાં જીવતો હેય તેવા એક ધરડા માણસનું પુતળું છે. તેને લાંબીદાઢી 
તથાં ખસ્વાભાવિક લઠ્ઠં પમછે, એ મૂતિ એને શેકે૩ તામના બાહ સાધુની 
છે. તેતામાં અદ્ભુત ચમહાર્‌ કરવાતી સ્મને ભૂતને મ'ત્રથી વશુ કર્વા- 
ની શુડિત હતી. ટેકરીઓમાંનાં ભૂતો ઉપરે તેની સત્તા ધણી હતી. પવેત 
પર્‌તા ધણાક મુસ્કેલ રસ્તા તેમણે ખધાખે મળીનેજ કરેલા છે. હિટો 
કોઢો નુશિ તામે એક કમતસીબ ભૂત હતું, તેણે તેની ત્માતા તોડી 
તેથી તેને નિકો પર્વતની વચ્ચેના એક પહાડમાં ફૂર્યું છે. તે ઘવે 
૫,૬૭,૦૦,૦૦)૦૦૦ વર્ષ પછો ન્યારે બૌદ્ધ ધમાદ્દારક પ્રમટ થશે થાર 
છુટું થશે, જપાની લોકોને ધણા ફાયદા કરીને ૭૦૧માં એનો ચીન 
નાસી ગયો છે તે ફરી જણાયો નહીં, 

ઝુકી તે ગોકો નતામતા તેતા ખે આન્તાંકિત ભૂતો તેની મૂતિને 
ટેકવી રેલ્યા છે. હજી એનો શરીર્‌ બળ તેમાં મુખ્ય તેના પગમાં બળ 
સ્માપી શકે છે એેવું મનાય છે. તે “જન-રિફિશ? ખેચનાર્‌ાનો માનીતો 
સાધુ છે. તેએ તેતા મંદિરમાં બધો જગાએ ખેમુમાર્‌ લાંબા ધાસના 
નૅડા ચઢાવે છે, 

અમે નિકોમાં ત્રણુ દહાડા રહાં, પણુ ને જે બધું અદ્ભુત તથા 
ન્તેવા લાયક છે તેનો સહજ વિચાર ત્ાણુવાને પણુ એટલો વખત 
ખસ તથી એમ ખાતરી થઈ નિકો મને એક સરસ સ્વમ જેવું યાદ રહી 
ગયું છે. ગાઢાં પાંદડાંતા ઠંડા જ્વીલા ર'ગથી જુદાં પડી આવતાં ગરેમ 
લાલ ર્‌'ગનાં મોટા કદનાં દૂરથી જણાઈ રહેલાં મંદિરોની સચેતન છબી 


૪ગત પ્રવાસ? ૧૩૩ 


સિ૧૧ મને ખીછ કશી છાયા રહી નથી. તને એ ખધાંની ઉત્તુણ અને 
ખ્મપાર ભાતતી કારીગરીની યા૬ તાજી કરવાતે હવે તો મારી પાસે તેમની 
છખીખએોજ રહી છે, ખ્રિમ્તી કે મૂતિજૂજક ધર્મને લગતી દુતીઆની સૌન 
થી સરસ ઈમારતોની બરોબરી નિકો કરી શકે તેમ છે. સુથારના કામ 
તથા કતરણી કામની ફતેહમાંતો ખેતી સાથે સરખામણી કરી શકે એવું 
આખી પૃથ્વીપર કોઈ જગાએ કશું નથી. મ તો નને કે બહુ ઉતાવળમાં 
ષે નનેગું છે, તે છતાં એ નેયાથી મન ધણું ડૅળવાયું છે. 

નિકો રેલ્દા તેમાંથી એક ૬હાપ્રો તો અસે પાસેતા પવતોપર સુસા- 
કરી કરી, અમારી ધારણા ચીઉ-સેન-જી સરોવર જેવા જવાની હતી, 
તે દરીશ્માતી સપાટીથી ૪૦૦૦ ફ્‌ીઢ ઉચાણુમાં છે, તથા પવત અને 
નદીના રમણીય દેખાવમાં આવેલું છે. એ રસ્તે “જન-રિકિશ” «ઈ 
શકે તેમ નહેોવું, તેથી જપાનનું “કાગો'” નામનું બીજું વાહત થાયછે 
ત્તમાં ખેસીને ગયાં. ખે વાંસ ઉપર તેતર્‌ની ડોળી જેઘું હોય છે તે ચારે 
જબરા મજુરો ઉચકી લઈ જય છે. ત્મમાર્‌ સરધસ ન્નેપ્તે અગ્રેજને 
જ્ો ત્મચ'બો લાગ્યા વિતા રેહે તહોં, સાત “કાગો ” હતાં, ત્રણમાં ત્રણ 
અગ્નેજ પુરૂષો, ખીજન' ત્રણુમાં ત્રણુ મડમો। તથા એકમાં અમારો 
નતપાતી ભોમીઓ મો. હેકોડેટ હતો. સાતતે ઉચકવાને ઓગણૃત્રીસ 
આદમીઓ હતા. ( કેમકે મારે એક વધારે નનેધતો ) એ બધા ધીગું 
માતા ગાતા પગલાં ભરતા હતા. ચીઉ-સેન-જી જવાસાફ્‌ અમારૈ૩૦૦૦ 
ફીટ ઢોળાવવાળા મ્માઠ માઈલ જવાનું હંવું, એટલું જતાં ચાર્‌ ક" 
લાક લાગ્યા» મુસાફરી ધણી સુખવાળી હતી. પાછાં ઉતરતાં «૨1 ઠીક 
નહોતું, કેમકે ઉયકનાર્‌ાને તે કડણુ પડયું, સાજે પણુ એ લેકે થા- 
_કતાં ચિહન જણાવ્યાં નહીં, સુતા પહેલાં જે ર૦ માઇલ સુધી 
“ટ્ઝત-શિકિશ” માં ખેસીને જવું હોય તો અમને ખચી જવાને તેઓ 
તેયાર હોત, 

થીઉ-સેન-જી ગામડું સારૂ છે. યાં ધણી વોશીઓ તથા મ્રીમ'ત 
પાનીઓને ઉનાળામાં રહેવાની જગા છે. સરોવરમાં પાણીનો વિસ્તાર 
“ખુબ છે, તેનો પેરાવો દક માઇલનો છે, તથા તેની સ્‍્માસપાસ ખહુ 
રમણીય દેખાવ છે. તેતા જમણા કોતારા પર્‌ેજ નાન્ઢાઈ-સૅત માતવેણે 


૧૩૪ જગત પ્રવાસ, 


છે. તે તથા સામી બાજુની "ટેકરીઓ વિવિધ જ'ગલોથી ભર ષૂરેછે. ખધી 
વીશીએ નાં મ્હો સરોવર્‌તી તરક છે પવિત્ર પવંતતી ટેકરીએ નીચે, 
રસ્તાની બીજી તરફ ધર્મઝર્નાં ધરેછે. એમાંતા એકમાંથી નાન્ટાઇ-સૅંત 
ને શિખરે જવાનો રસ્તો છે, યાં જવા સાર્‌ નિકોતા મુપ્ય ગુરૂની 
પર્‌વાતગી નેઇએે છે. સરીવર્‌માંથી એક ઝરણ નીકળે છે. તે ૩૫૦ 
દ્રીટ ઉ'ચાઇએથી ખેવાર્‌ ધોધરૂપે પડે છે, 

જાપાતતા પ્રધાત કાઉન્ટ આધ્ટોએ, શ્િકાડોની વર્ષગાંઠની 
ખુશાલીના નાષમાં ત્માવવાનું અમને મામત્રણ કર્યું હતું, પણુ નિકો- 
ની નનેવા લાયક જગાઓ ન્નેવાના મોહમાં અમે યાં ગયા નહીં. તે દિ- 
વસે સવારે સ્‍મમે નિકોથી નીકળ્યાં, પેરેધેરે કાગળતા વાવટા લગાવી 
દીધા હતા* છોકરાં બદુ આનેદમાં જણાતાં હતાં, સમનાં હતાં તેને 
તેજ રેસ્તે સમમે પાછાં ગયાં. નિકોથી નીકળી સ્‍્મમે રાજધાની ટોકીઓ 
ગયાં. ઢોકીઓમાં લગભગ દશ લાખ માણુસની વસ્તી છે, પણ્‌ મહેલ્ઞા- 
માં ગૅંસનો દીવો સરખો નથી. તે દિવસે મહારાજાની જન્મગાંઠ હોવા- 
ને લીધે બધાં ધરોમાં કાગળનાં ફાનતસથી રોશની કરી હતી. રસ્તામાં 
પણુ લોકો કાગળનાં નાનાં ક્રાતસ લઈને ફરતા હતા. એ ફૂાનસની રો- 
શનીના જેવો સુદર્‌ દેખાવ મૅ કદી દીઠો તથી. મોડી રાતની આગગા- 
ડીમાં અમે યોકોહ્‌મા ગયા. 

ખાકીના થોડા દહાડાં યોકોહુમામાં રહ્યાં, યાંથી કોઈ કોઈ વખત 
પાસેનાં ગામમાં તથા ઢોકફીઓ જતાં. 

એક દિવસ કામકુરમાં દેબુટઝ તામની ખુડ્તી મૂતિ છે તે જેવા 
“જીત-રિકિશ''માં ખેસીતે ગયાં હતાં. આ મહાન કદની મૂતિ ખેડેલા 
આકારમાં છે. તે બહુ પુરાણી છે સમતે ઊંચાઈમાં ૪૭ ડટ છે. ધાતુના 
છ છ ફીટ ઉ'ચા કડકા સાંજ પાડીને મે!ઠવેલી છે. મેઠવેલા ભાગ રે- 
ખાય છે. ખુદ્ધતી મૂતિ બહુ ઉડા ચિતનમાં મગ્ત હોય એવું જણાય છે, 
તમને માતનતીય શાંતિ ધારણુ કરેલી લાગે છે. કપાળ વચ્ચે મોડું નંમ 
જડેલું છે તેજમાત્ર તેમાંથી નીકળે છે એવું કહેવાય છે. તે પરથી ખુ 
હતે “દુતીસમનું નુર્‌” કહે છે. અંદરનો ભાગ પોકળ છે તમને શ્રદિર્‌ 
કરેલાં છે, માથું ગોકળ ગાયોથી ઢાંકી દીધેલું છે, ખુદ્ધને પ્રાણીએપર્‌ બહુ 


જ ગત પ્રવાસ. ૧૩૫ 


દયા હતી તેથી તેએ તેના "ખુલ્યા માથાનું સૂર્યતા તાપથી રેક્ષણુ કરેછે* 


હ જ ? / 
ર ર“ ય્‌ ર 5 1 

પડી 4 
તિ કિ ન ક નુ રં 

રી | મ. .- ર જેર ક 

|, 1, 0, ઝે જ ઝે જય ત ન 

0 , ન ક્ર 

હ. 


(ન 


મ , કવ ન્ડ 


જક 





મહાન્‌ ખુર્હ. કામડુર. 

પાસેની વીશીમાં ત્મમે ગયા. અમારે સાર્‌ જાપાની ભો- 
જન તેયાર કરાવવાનું પહેલેથી કહેવડાવ્યું હતું. રાંધવા સિવાય 
ખધા કીસખી હુન્નરમાં એ પ્રજ્ન કુશળ છે, લાકડાનાં લાખોટેલાં 
વાસણુમાં જમવાનું હતું, ખધું સામડુંજ પીર્સી દીયું. પીર્સનારી 
ત્રણુ સુદર્‌ જપાની સ્ત્રીખ7। હતી, તેમણુ લાંનો પોશાક પહેયો 
હતો. તે તમમને જમતાં નવા ગમ્મતની આશાએ ઉભી રહી, 
જમવાનું બીલકુલ સારૂં નહોતું. બધું કાચું તથા ખેમ્વાદ હતું, વાસ 
પણુ નઠારી મ્માવતી હતી. અમને તો ભૂખ કકડીને લાગી હતી તૈથી 
એક બીજના સામું જેવા લાગ્યાં. તે નેઇને પેલી ચાકર્ડીએ તો | ખડ 
ખૂડ હસવા લાગી. એમ કરતાં આખરે તેમાંની એક જને ચોખાં 
ઇંડાં વગેરે કાંઈ ખાંઈ શકાય એવી વસ્તુઓ લઈ સમાવી. અમારાં ખેરાં 
નડે ધર્‌ ષણીઆણી તથા તેની ચાકરેડીઓ વાતે વળગી, તેમનાં એ- 
%એક ધરેણાં તપાસવા મડી ગઈ. સગાંવહાલાં સંખંધી ખૂબ સવાલ 
પૂછ્યા, પુદ્ષો તરક ધિકાર દેખાડતા અને મવમણુના દેખાડતાં 


૧૩૬ ૦૪ગત પ્રવાસ, 


હતાં પછી ન્યારે ખીલ ફરીને માણ્યું યારે સો પોત પોતાના પેસા લેગા 
હસતાં હસતાં આવ્યાં. 

પાસેના એક ખેટમાં કટલાંક રેવળ હતાં તે ન્નેવા જવાને વિચા- 
ર્‌ અધ એક હોડી કરી, પણ્‌ વચ્ચે માછીઓની હોડોઓના સમૂહ ત" 
રફ અમારૂં ધ્યાત ખૈચાયું. ખે હોડીએઓનો જળે વત્રેરે તપાસતાં અ'- 
ધારૂં થયું, જેથી ખેઢ જનેવા જવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો. જાપાનતા ઉ" 
ઘ્રમમાં એતીથાં બીજે નબરૈ માછલી પકડવાતું છે. ર્‌, ૦૦,૦૦૦ માછો* 
ગોનાં હે3કાં છે, તેધી લમભગ વીશલાખ આદમીને રોન્ઝગારે મળેછે. 
લૉકનો માંસમય ખોરાક મુખ્યત્વે માછલી છે. 

રવિવાર યોકોહુમામાં ગુજાર્યો. લાંતા યુતિયત-ચર્ચેમાં સવારે 
ત્મમે ગયાં હતાં. ખ્રિસ્તી ધર્મના ખે પથ સિવાય બધા પ'થતા લોક. 
એકડા મળી પ્રાથના કરે છે. *સેરિકા તથા ઇગ્લાંડડા મળી નવ 
પ'થના માણસો ભમાંજ પ્રાયૈના કરેછે. ખ્રિસ્તી ધમમાં જે ભૈદ તથા 
પ'થો માલમ પડે છે તેષ્રી ધમે પ્રસારવામાં હમેશ સ્‍્મડયણુ પડે છે તે 
થોડા વખતમાં ઓછી થઈ યાંતાં ધમેપ્રસારક મડળેા એકઠાં યશે એ- 
મ આશા છે. જાપાની શકતી ખ્રિસ્તિ ધર્મ સમાજમાં પણુ ધણા મા- 
ણસ છે. જાપાનમાં વીસ હજરથી વધારે આદમી પ્રેટેસ્ટન૩ પન્થમાં 
ખ્રિસ્તિ થએલાં છે. તેથી કરીને બોધ ધમના જુના થઈ ગગએેલાં વહન 
મો તમા મૃત્તિ પૂળ ધીમે ધીમે એષાં થશે એમ લાગે છે. 

જાપાતતા સુષ્ય માણસોની ઇગ્છા એવી છે કે યુરોપીઃ્મન સુન 
ધારો જષાનમાં દાખલ કરવો. તેથી એવે! સંભવ છે કૈ રાનન્ય તર્કથી 
ડ્રશ્રિયાતીટી કોઈ ફપે સ્વીકારયોમાં મમાવશે. ધમોપશેશકોને ભય સહે છે 
“૬ રોમતકાથોલીક મત સ્વીકારાશે. જાપાનમાં જેટણા જુમ્મો ધમા- 
પરેશકોને શિરે છે તેટલે! બીજા કોઇ મૂત્તિૂજક રેશમાં તહીં હોય 
તેમજ એટલી ક્તેહુની *્માશા ષણ ખીજે કાંઈ નહીં હોય. લાંતા પતિઃ 
સ્તીખઓ સમગ્રેજ જેવાજ ઉગ્ચતા પામેલા હોય છેઃ અતે ભાષણુ કરનારા 
તો ખઆાપણા ધમાપદેશકો જેટલાજ હોશીમમાર તથા ધમ શાસ્રમાં નિ- 
પુણુ હોય છે. વળી અસેરિકત ધમોીપદેશક મડળીખોાએ સ્થાપેલી નિન 
શાળો છેઃ તેનો લાભ જાપાનના પેમાદાર્‌ તથા સત્તાવાળા છોક ખુશીથી 


૪ગત પ્રવાસ# ૧૩૭ 


ક્છે, સાં ખ્રિસ્તી ધમ બીજી ઊંતો ફેળવણી સાથે શિખવવામાં તાવે 
છે. મિસ કૉસ્બો કરીને એક અમેરિકન સ્ત્રી છે, તેની યોકોહૃંમા માં 
નિશાળ છે. યાં આશરે ૧૨૦ સ્ત્રીઓ શિક્તણ લેછે. તેમાંતી ધણીકતો 
ઉમરાવોતી છોકરીઓ છે. જાપાનમાં ખ્રિસ્તિ ધમે છૂટથી પળાય છે તથા 
દશના સત્તાધિકારીઓ તરડક્થી એને ઉત્તેજન મળે છે, 

દર સવારે *્મમે વીશીને છાપરે પર્વતનો દેખાવ નનેવા યઢતાં, એ 
પર્વતતાં ચિત્ર જાપાની હુન્નર્કળાની બધી વમ્તુપર નેવામાં આવે છે. 
કાગળ, લૂમડાં, માઢોતાં વાસણુ, લાકડાંતાં પાટોત્માં, ધાવુતાં વાસણુ 
વમેરે ધણી મીન્નેપર્‌ એ મિત્રેલો હોય છે. કુજી-યામા પવત જાષાનમાં 
સેથી વધારે પવિત્ર ગણાય છે. ખએે બળતો પહાડ બરક્થી ઢકાએલેછે, 
જમીનથી ૧૨,૦૦૦ ડ્રીઢ ઊંમો છેન ૧૭૦૭માં તે છેલ્લે ફાટ્યો હતો, તે 
વેળા ખહુ નુકસાન થયું હતું, યોકોહમાની પડોસમાં જ્યાં જ્યાં અમે 
ત] લાંથી એ પહાડ નજરે પડતો, 

૯મી નવેમ્ખરે નપાની આગબોટ “યામાશિરો મારૂ”માં, જુની 
રાજધાની કોબી જે કફીઓલઢોતું સુલેહનું ખંદર છે યાં જવા સાર્‌ વોકો- 
હુંમાથી ઉપડ્યાં,. એ સમાગબોટ સારી હતી. તેમાં જાપાતી ટપાલ એક 
ખદર્‌થી બીજે ખંદર્‌ લઈ જવામાં આવે છે. એતા જેવી સગવડવાળી- 
ત્માગખોટમાં હું મગાઉ બેઠો નહોતો. મોખ્ખાઈ ઉપર્‌ ખડુ લક્ષ દેવાય 
છે. ખેસવાના અને જમવાના ખરડા પણુ હવાવાળા તે સરસ હતા. રસે 
ઇ ઉત્તમ થતી. વહીણુના ત્મમલદારો ભંગ્રેજ્ને હતા, ખલાસોખોા જન 
પાની હતા. એ આગખોટ સર્‌ વિલ્યમ આશસ્ટ્ંગની ક'પનીનીછે. એમાં 
વહાણુનો લસ્કરી કાફ્લે! લઈ જવાની ગોઠવણુ સપાટામાં થઈ શે એવું 
છે. ઉપ્ટત તથા મુપ્ય ઈજતેર્‌ જડે ફરીને તેતો ખુણે ખુણા મ તપા 
સી જેયો. બે સહુ જેઈ હું બહુ ખુશી થયો, બપોરે અમે દ્રાધ્્ઝ ખેટ 


૧૩૮ જગત પ્રવાસ, 

સ્માગળથી ગયા. યાં ખળતો પહાડછે તેમાંથી એટતા તથા વિસુવિયસ 
કરતાં વધારે ભડકા તથા ધૂમાડી નીકળે છે. દશમીએ સાંઝે અમે કોબી 
પ્હાચ્યાં, યાંથી બીજે દહાડે સવારે મ્માગમાડીમાં કોઓઠો ગયાં, યા- 
અમી નામે ટેકરીના ઢોળાવપર્‌ આવેલી સરસ વીશીમાં ઉતયૉ. એની 
નીચે કીઓટો આવી રહેલું છે. એનું ક્ષેત્રફળ આશરે ર૫ ચોરસ મા- 
ઈલ છે તથા એમાં ૩,૫૦,૦૦૦ માણસની વસ્તીછે. જાપાનનાં ધર્‌ બધાં 
ખક સર્‌ખી ણૈંચાઈતાં હોય છે. તેથી દેખાવ ખધેો એક જાતનો લાગે 
છે, દશેક માઈલને છેટે લાકડાંથી ઝાડથી ભરપુર પવતની હાર્‌ આવે" 
લી છે. એ પર્વતનો દેખાવ નિકોમાં હવો તેવો રમણીય છે, પણુ 
કીઓઓટો ખાવવાનો અમારો હેતુ જપાની લોકની રીતભાતમી હકીકત 
સેળવવાનો હતો, તેથી એ દેખાવ નનેવામાં માત્ર એકજ દહાડો કહાક્યો. 
“જીન-રશ્કિશ”માં ખેસી પવત આગળથો તેળમાં અમે ગયાં, પાછા 
આવતાં યાં એક ઉતાવળા વ્હેણુની નદો સ્માવી, તેમાં હોડીમાં ખેસીને 
ગયાં, યાંથી ગાડીએ વગેરે બધું હોડીમાં ભરીને ગયાં, નેળને છેડે નાનું 
સરખુ ગામડું છે. યાં કીઓટોના ધનવાન લોક ધણી ખરી વખત ઉ- 
જાણીએ જાય છે, યાં વીશીઓમાં “ખુલ્લા ખરડા તથા રવેશમાં નઃ 
પાની લોકો તહેવારના સુંદર્‌ પોશાક પ્હેરી સ્‍વેલા હતા. 'ેટલાક સ્મ" 
મીર્‌ હતા. તેઓ પોતાનો પોશાક નાપસંદ કરે છે સને પર્સમાંથી 
નીકળી ગખેલી ક્રેશનતતા પોશાકની નકલ કરે છે. આ દિલગીર્‌ીની વાતછે. 
પુરૂષો ક્રાળા નીચા કોટ તથા વારેનીસનાં ખુટઢ પહેરે છે, માથે ગોળ 
ટોપી પહેરે છે. તેમના દેશી સુંદર્‌ પોશાક જેડે આ પોશાક ખીલકુલ 
મળતો તથી તેથી ધણે। શોકાતુર દેખાવ લાગે છે. 


[01 
|”, 


| ૫/1 
0 


1. 


બધ પસાર થવુ. 


યોટૉમાં ઉતાવળા વરેળામા ઝપાટા 


કયો જૂ 





૧૮૦ ?૪ગત મ્રવાસ# 


પ્રકરણુ ૧૩ મું. 
જાપાનના લોકોની રીતભાત, 

જાપાનની જીની રાજધાની કોઓઢોમાં રહીને ભાંતા લોકની સાં- 
સારિક રીતભાત નેવાને એક અડવાડીઊં યાં રહેવા ધાર્છું હતું, 

જાપાન દેશમાં લેક મૂર્તિપૂનટ/ક છે તેથી તેઓ સુધરેલા નથી 
એમ ધારવું ભૂલ ભરેલુ છે. ખ્રિસ્તી પ્રનઓ નાં જેવાંજ દેશ સુખ તથા 
આબાદોનાં સાધનો લાં છે. 

વસ્તીના યાર્‌ જાદા ભામ છે તે સાફ જુદા પડેછે. તે નીચે 
મુજબ છે.-- 


૧. રો્‌ૉજ્ય ગુડુંબ 3૦ 
ઉમરાવે। 2૦,૦૦,૦૦૦ 
ખાદદ તથા “શિન્ટો'' ધમચ્ુરૂએ 3,૨૦,૦૦૦ 

૪* સાધારણ વગના લે।કા 3,૪૦,૦૦,૦૦૦ 


જાપાનમાં પરદેશીઓ બહુ થોડા રહેછે? તેઓ ફ્ક્ત સુલેહતાં 
ખંદરે।માંજ હોયછે, યુરેપીનનનો ૨,૫૦૦ તથા ચીતાએ ૩,૦૦૦ છે, 
મુલેહતાં બ'દરેમાં ધણા।ક યુરેઝયતેો છે. એ યુરોપીઅનોની. અનોરસ 
પ્રજા છે. ધમાપદેશકો એવી ફરીઆદ કરેછે કે બાહ્ધધ્મં કરતાં ખ્રિરતી- 
ખો ખ્રિસ્તી ધમેના પ્રસારમાં વધારે અટકાવ કરે છે તે વાત તમા પ્રજાની 
હયાતીયી ખરી પડેછે. ગુરોપીમ્મતોની અનીતિ તથા ન્મધર્માપણું, કેટન 
| લ્રાક અપવાદ સિવાય, જાપાન તથા ચૌતમાં બહુ ખરાબ છે. 

જાપાનતા કામ કરનાર લેકે ગરીબ હાલતમાં છે, તેમન? ધણી 
પાડી વસ્તુઓની જરૂર પડેછે, જેતે ઓધું નનેઇએ તે*બહુ ધતવાન એ 
ખરૂં હોય તે જાપાનીઓ બનવાન છે. એક રેોન્માં દશ કલાક કામ 
કરવું પડેછે. મળુ રોને શ્માઠયી ષોદ પેન્સ રોજ મળેછે; સુથારતે ત્મઢી_ 
3 ત્રણુ શિલિ'ગ; લુહારને પણુ તેથી સહે ખળછો રોજ મળેછે, એતરના 
મજુરોને ખાધા સાથે ૬સ પેન્સમી દોટ શિલિ'મગ મળે છે; ચિતારા, 
ધાતુનું કામ કરતાર્‌ તથા યુરેોપીઅત ધરે શૃણગારની વક્વુખેો ખનાન 
વનાર કારીગર્‌। દશથી પંદર્‌ શિલિ'મ રોજના કમાઇને પૈસાદાર બનેછે, 


«૪ ગત પ્રવાસ. ૧૧૪૧ 


યાં રેહેવાતો ખર્ચ બહુ થોડો ધાયછે, મોટાં શહેરોમાં પણુ બેદ 
આદમીને ખાવાના તથા પથારીના પાંચ પેન્સ રજના પડે છે. જપાન 
નીખોાનેો ખોરાક ષોખા, માછલી, શાકભાજી તથા મિષ્ાન્ન તરીકે છડાંનો 
છે, મજુર્‌ીઃખઆત લેક બધા એકજ જાતને ખોરાક ખાયછે, તેમતું ખાન 
વાતું ચારેક પૈસામાં તેયાર રાધેલું મળેછે. કુડુંબમાં તો માથાદીઠ તેથી 
અડધું ખચે થાયછે. મ”્ુરીઆત લેકનાં ધર્‌ ઈગ્લાંડતા મજુ રોના ધર્‌ 
જેવાંજ સાર્‌ તથા સ્વચ્છ હોયછે. કરવેરા બહું થોડા છે, તેમાં એે 
લોકને તેો। ધણા "જ વેરો ભરવો પડેછે. ગામ તથા કસ્બામાં પુષ્કળ 
પાણી પુરૂં પાડવામાં ત્માવેછે, ધરમાંની ગ'દકી રાતે બરેખર રીતે સાફ 
કરવામાં સ્‍વેછે, પછી ખાતરના કામમાં વપરાય છે? 


 મખે્ેસાદાર્‌ લોકને થોડે ખચે તથા ગરીખોતે મકત કેળવણી મળે છે. 
સરકારી નિશાળો કહાડી શરૂ સ્માતની કેળવણી ખએેડેએક ખાળકને ત્માપન 
વી એવી યોજના થઈ છે. આ બની શકે તેમ છે કેમકે ૨૯,૦૦૦ શર* 
ત્માતની નિશાળોમાં ત્રીશ લાખ છેકરાં શીખેછે, વળી ૧૮૦ હાઇસ્કુલો 
છે તેતે! “જુદી, ૭૧ ટ્રેનિગકરીલેન્ને છે તેમાં ૫૩૦૦ માણુસે। શિક્ષક થ- 
વાને તેયાર ધાયછે. કેળવણૂખાતે હર્‌ વર્ષે ૧૫,૦૦,૦૦૦ પૉંડ ખ- 
પ થાય છે. 


કીએ(ટાતી એક સાધાર્ણુ શરૂઆતની નિશાળ નેવા હું ગયો હતો. 

ભાં પાંચસો! છોકરાં કળવણી છે છે. નીચલાં વોરણુની ફી મહીને માઠ 
પેન્સ તથા ઉપલાંની ૧૩ પેન્સ છે. ગરીબને તો મક્‌તજ ભણાવે છે. મને 
સમજણુ નથી પડતી ડે શી રતે એ ભેદ પાડી શકાય છે, વાંચતાં, 
લગખતાં, ડીકટેશુન, *્મ।કમણિત, બીજ ગણિત, ગણિત, હિસાબ મણુવાનું 
ય'ત્ર વાપરતાં, થોડું અંગ્રેછીુ માયન તથા કસરત શિખવાય છે મહેતા- 
૪ ગે સ્મમને ફેરવીને બષણું બતાવ્યું. મોઢા એરેડામાં ભીંતે પાટી મા 
પર્‌ નતિશાળતા ધારા, શિક્ષકોની ફરને, તથા મિકેડોએ આપેલું સર્ટી 
ફીકૈટ લખેલાં હતાં. નિશાળમાં વચ્ચે રમવાની જગા હતી. એક “ડૅકાણે 
દશ વષે લગીતી છોકરીઓને કસરત કરવાનું હતું, એકમાં એક સીન 
શિક્ષક છોકરા તથા છેકરીએના વગેતે નાની ગાયત શીખવતી, તે 
' લાકડાના ખે કકડા વતી તાલ આપતી, છોકરાંબએોાગ્ે ષોડાં ગીત માયાં 


૧૪૩ જમત મગ્રવાસ. 


પણુ તે મને કાંઈ સાર્‌।ં લાગ્યાં નહીં. એક એરડામાં એક શિક્ષક સાઠ 
છોકરાના વગને વાંચન શિખવતે। હતો. તેણે પાટી ખાપર નીતિતું વાડય 
લપ્યુ', ખધાંને બરેબર્‌ સમજણુ પડે તેમ તેતી ન્નેડણી કરી ગયે. પછી 
તેનો અર્ધ અતે સારાંસ સમજાત્યો. એમ કરી જે બરાબર સમન્ન્યા 
હોય તેના હાથ ઊંચા કરાવ્યા, અડધાને સમજણુ નહેતી પડી માટે કરો 
સમજાવ્યું, હુજી ન સમજ્યા હોય તેના હાથ ઊંચા કરાવી તેમની પાસે જઈ 
એક પછી એક સહુને બરાબર સમજવ્યું. પછી પાટોઆપર્‌ લખેલું હતું 
તે છોકગભાએ પીંછાયી લખી લીધું. જાપાનમાં પીંછોએ કલમની જ- 
ગાએ વપર્‌ાય છે, મે છોકરાંની કોપીઓ ન્નેઇ, આખરે મને સમજણ 
પડી કૈ જાપાનીઓ ૬ુનીઆમાં સોથી સરસ મ્મા લેખક શી રીતે થાયછે. 
વાંચન શિખનાગાં નાનાં છોકરાના વગમાં બધા સમજે યાં લગી ત્મમા- 
ડી ન વધતાં એનુંએજ ધીરજથી શિખવવાની પદ્દતિ પળાતી હતી. 
મુપ્ય શિક્ષકે મને કહ્યું કે કોઇ છોકરો કે છોકરી શિક્ષકતું સમજવેલું નને 
પુરી રીતે સમનન્યાં ત હોય તો કદી પોતાનો હાથ ઊંચે કરેજ નહિ. 


નીચલાં ધોરણ્‌ામાં છોકર છેકરી એકઠાં શીખેછે. ઉપલામાં તો 
છોકરા તથા છોકરીએ જુદાં ખેસેછે તથા તેમની કેળવણી પણુ જ્જુદીજ 
છે. ઉપલા વગમાં દરેક જણુને પોતાનું ખેસવાનું તથા ભણુવાનો સામાન 
મુકવાનો મેન્ટ હોયછે. એક ઓરેડાનો દે"ખાવ ખહુજ સુંદર્‌ હતો. તે 
મોટા હતો, એની ભીંતોપર બદામી રંગના કાગળ ચોહેલા હતા. તેપર 
ઉડતાં બગલાં ઉપસેલાં કાઢયાં હતાં. જમીનપર મ્માછા લીલા રંગનું પાન 
થરણું હતું. વચ્ચે બારથી પદર વષની જાપાની છોકરીએ ઉગડી ખે 
“જોલી હતીઃ તેમણે સ્‍્માછા ર્‌ ગતાં લુગડાં પહેરેલાં હતાં તથા અ'ખોડામાં 
ભભકાદારે જુલ ખોસેલાં હતાં. તેઓ પુરૂષ તથા સ્ત્રીઓના પે।શાક વેત- 
રેતી કૈ સીવતી હતી. દરક છોકરી પાસે અકેક રેશમ ભરેવાની સુંદર્‌ પેટી 
હંતી* એ છોકરીઓ નું મનોહર ટોળું, તેમતા ભભકાદાર પણુ સૈપૂણુ રીતે 
અનુરૂપ રંગના પોશાક, તમા આસપાસના બદામી ને લીલી શોભા એ 
ખષું મળીતે જે દેખાવ થષો હતો તે ઝટ ભૂલાય એવે! નહોતો. ૬ રેક 
છોકરી એકલાં તેનાં પોતાતાંજ નહિ પણુ તેના ધણીનાં પણ લૂમડાં 
શીવતાં તિશાળમાં શિએેલી હોય છે. ખીજ એરેડામાં છોકરીએ યુરોન ' 


જગત પ્રવાસ. ૧૪૩ 


પીઅન ગીતના અક્ષરો નઈ ગાતી ઠંતી તેમણે થોડી જાપાની કવિતા 
યુરોપીઅન રાગમાં ગાઈ, તે બહુ મધુરતાથી તથા બરોબર રીતે ગાઈ, 
હવે યાં એક વાજું ત્ાણુવાતા છે. ક કન 

ઘૃગ્લાંડ તથા જાપાન એ ખે રેશોતી આગળ ક 
ધ્યાનમાં લેતાં લાગે છે કૈ એકદર રીતે બતેમાં શરૂઆતનો કળવણી 
સર્ખીજ ત્મપાય છે. યાં શિખનારેની ઉત્ક'ઠા તથા તિશાળનો બદોબસ્લખહુ 
સારો હતો. ત્મમે આગળથી કહેવડાવ્યા વગર્‌ જ ગયાં હતાં તોએ 'કોઈ 
છોકરૂં ક બોલ્યું યાલ્યું નહોં. હમે હતાં તોએ વગેનું કામ બરોખર રી- 
તસર ચાલ્યુ' જવું હતું, શિક્ષક તથા શિખનતાર એક ખીજા સાથે હળે- 


લાં હતાં, શિખનાર્‌ે બરોબર ધ્યાત દેતાં; શિખવનાર્‌ માયા તથા ધીર 
જથી શિખવતા. 


જાપાનની ઊંચો નિશાળે પણુ સારી છે. સોની ઉપર ટોકીઓની 
યુનિવર્સીટીછે, તેની પાંચકરલેજે છે. તેમાં કાયદા, અર્થ શાસ્ર, વૈદક, ખાં: 
ધકામ, સાહિય તથા પદાથ વિજ્ઞાન શિખમાય છે. એ કૉલેન્નેમાં ૧૨૦૦ 
વિધાર્થી: છે. તેમને શિખવવા સાર્‌ ૧૦૦ પ્રોફેસરો છે. ૬૦૦ વિદ્યાર્યા 
પર્ભાષા શિખે છે, પ્રેફેસરોમાં ઇંગ્લાંડ, અસેરિકા તથા જમૈનીની યુતિન 
વર્સી ઠી ના જાપાની ગ્રાડ્યુએટો છે. જતી ભાષામાં ચીન તથા જપાનનાં 
સાહિત્ય શિખવાય છે. જમેતીની યુનિવર્સીટને ધોરણે એ ચાલે છે, જ- 
મેનીની સત્તા દિવસે દિવસે જપાનમાં વધતી જય છે 

જાપાનની સરકાર લોકપ્રિય તથા દઢ છે. હાલમાં તે! નિરે'કુશ રાજનો 
સમમલ છે પણુ થોડા વખતમાં પાલામેટ કરવી પડશે એવી વાતો યાળે 
છેઃ રેશમાં રાજકીય લામણી નથી. અમારો ભોમીઝડા આઈટો જરા ઉચ્છેદક 
મતને હતો. તે અમને એક જાહેર સભામાં કોઈ જીલમ વિશે ભાષણ 
થતું હતું યાં લઈ ગયો. લોકો થોડા હતા અને ભાષણુ સાંભળવા ત- 
રક બહુ ધ્યાન નહતું, શેક ઠીંગણ્‌। વકીલ જાસ્સાથી ખોલતો હતો. ખે 
પોલીસના સિપાઈ સભાપતિની પ્ખુરેશીપરે ખેઠા બેઠા ભાષણુનો સાર 
લખતા હતા. જ્યારે તે સરકારે વિફૂદ્ધ છેક બંડ ઉઠાવવા જેવું બોલે યારે 
તેઓએ પોતાની લાકડી ટેખલપરે પછાડી તેને અટકાવતા હતા, એ બધું 


બહુ હાસ્યજનક હતું કેમકે ૬ર બેત્રણુ મિનિટે નાતા સરખા ભાષણુ ક- 
ત્તીતે એવી રીતે દાખી દેતા હતા. 


૧૪% “ગ્‌ૃત પ્રવામ, 


યાંનો મહાર્‌।ન્ન બધાના કહેવા પમાણે હેશીઆર છે તથા ખઠુ 
વખણાય છે. એની ઉમર્‌ 3૫ વષની છે. તે દેવ વ'શી છે એવું કછ 
વાય છે. સધી મોટો પુત્ર ગાધઘીખે ખેસે છે. બે હશારેને ખસ વર્ષથી 
એન ખાપદાદાની ગાદી ચાલી આવે છે. દશ મંત્રીએ એના સલાહકાર 
છે. વસુલાત, ખેતી, કેળવણી વમેરે જુદી જુદી બાબતો સાર્‌ જુદા સન 
લાહકાદ છે. તેમના હાથ નીચે સારી નોકરી કરેનારેમાંથી ર્‌ાર પસંદ 
કરેલાં ચાલીશ માણુસતી સભા છે. કાયદા ધ્રડવાનું કામ તેઓ કરે છે. 
તેમણે કરેલા ઠર્‌ાવ ન્યારે મત્રીઓની સભા તથા મહાર્‌ાનન મંનદર 
જરે છે યારે અમલમાં સમાવે છે. એ ર્‌ાન્ય વહીવટના અમલના કામ 
સાર્‌ એક બોજી મેડળી છે. પ્રાંતોય કારભાર દરેક પ્રાંતના સુબાતા હાઃ 
થમાં છે. ૪૪ પ્રાંત છે. યાંના કર્‌ એક સભા ઠરાવે છે. ખે સભાના સભાન 
સદ 3૩૦ શિલિ'ગ કે તેષી વધારે જમીનવેરો ભરેનારે પમીસ વર્ષની ઉ- 
મરના માણુસો પસંદ કરે છે. આ પસંદ કર્તાર ૪૪ પર્ગણાના થઈને 
૧૮,9૦,૦૦૦ માણમ છે, 





જગત પ્રવાસ. ૧૪૫ 


' શ્ાજ્યનો ધર્મ વસ્તીનો થોડો ભાગ પાળે છે, પુ સરકારી ત્રીન્નેન 
રીમાંથી તો ફકત વીશ હજાર જોાંડજ મળે છે જાપાનમાં ખે ધય છે. 
એકતો બોદ્ધ અને બીજે “ શિન્ટો.” બોદ્ધ ધર્મના ૭૬,૦૬૦ ગુરૂ છે 
મને “શિન્ટો''ના ૧૮,૦૦૦ છે. વરતીનાં એટલાં માણસો બોદ્ધ ધમ 
પણુ માને છે અને તે સાથે “શિન્ઢો” ધમ પણુ માને છે, તમને એઢ- 
લાં બન્ને ધર્મેતી મસ્કરી કરે છે કે ધમઝરૂએની સૈખ્યાથીજ એ ધ- 
સાનો પ્રસાર ટલે છે તે માલમ પડે, એ ખને ધમેનો નાશ થતો હોય 
એવું મને લાગ્યું. એ ધમે શ છે તે હું સમજ્યો નથી. બંને પંથમાં વન 
હેમ ધણા છે. અસલનું સુંદર્‌ સ્વરૂપ ઢકાઈ ગયું છેઃ 

જાપાતતા રાજ્યનો ખચે ૧૦૦,૦૦,૦૦૦ પૈડ છે. ઉપજનો અન 
ડધાથી વધારે ભાગ જમીનના વેરામાંથી મળે છે. ચોખાના ખએેતરપર 
એકરે ૧૫ શિલિંગ કર છે તથા બીજ ખેડાણ જમૌીતપર્‌ એકરે ૪ શિન 
લિ'ગ કર્‌ છે. બાકીની ઉપજ તંબાકુ, દારૂ, ખનિજ, ગાડીએ, વહાણુ, 
રેલવે, ટપાલ, તાર, ટિકીટો તમને જકાત એ બધાંમાંથી સવે છે. 
ન્યાયખાતાનો ખરેચ ૩,૦૦,૦૦૦ પોૉંડ છે, પોલીસ મતે ડદખાનાનો 
૪,૦૦,૦૦૦, લશ્કરનો ૧૪,૦૦,૦૦૦, નેકા સૈન્યનો ૪,૫૦,૦૦૦ તથા 
પેન્શનનો ૬,૦૦૦ છે. તેમાં દર્વષે 3૫,૦૦,૦૦૦ પોડ ભર્‌ી દેવાય છે. 
રાજ્યનું દેવું ૫,૦૦,૦૦,૦૦૦ પડતું છે, _ 

યાં સાઠલાખ જમીનદારો છે. તેમની જાગીર્‌ નાની નાની છે, તે- 
મની ખેતી વિશે આગલાં પ્રકરણોમાં કહેલું છે. 

વખતે કોઈ ચઢાઈ કરે તો તે વખત સત્તરથી પચાસ વષતા ખધા 
આદમી લઢવાને બંધાએલા છે. જાયુકતા લશ્કરમાં ૧,૧૦,૦૦૦ માણુસછે. 

ભાંનું તોકા સેન્ય પણુ સારૂં છે. મારા ધારવા પ્રમાણે પૅસિકિક 
મહાસાગરમાં બધી પ્રજના સૈન્યમાં એ સોથી ખળવાન છે. 

જાપાનનું ક્ષેત્રફળ ૧,૪૮,૦૦૦ ગોરસ માઈલ તથા વગ્તી ત્રણ ક* 
શેડ સૌત્તેર લાખ માણુમતી છે. ગરીબોને સાર્‌ એક કાયરેો કરેલો છે 
' જેથી અશક્ત અતે ઘરડા ગરીબોને જીવી શકાય એટલું ખાવા મળેછે. 


યાં માત્ર દશ હજર ભૂખેમઃ્‌તાં માણુસો છે. પ્રજન ચ્હા પીતાર્‌ છે તેથી 
ગમે તવાઇ જેવું તથી, 


૧૪૬ ૪ગત પ્રવાસ. 

જંગલો ખાં સરકારી ગણાય છે, પણુ, ભે સરકારી હડ અહુ 
પળાતો અથો. 

પરદેશ ખાતે ચઢતો માલ સ્‍્હા, રેશમ, ચીનાઈ તથા લાષખટેલાં 
વાસણુ, બૌઝઝ, કપુર, આદુ વગેરે છે. તેની કીમત સ્માશરે સાઠ લાખ 
પે।ડ થાયછે. પરદેશથી ત્માવતા માલની કીમત ચળીસ લાખ પોડ છે. 
ન્તપાતી વેપારમાં ઇગ્લાંડનો ભાગ સોથી વધારે છે. ઈગ્લાંડની ધણી 
આમખોટો ચાં રહેછે. 

જાપાનમાં બસો વત્તમાનપત્રો નીકળે છે. તે બધાંની ચચ્ચાર્‌ હ- 
નર્‌ નકલો ખપેછે. દેશમાં ર્‌૫૦ માઇલની રેલ્વે, ૪,૮૦૦ માધ્લનો 
તાર્‌ તથા ૬,૦૦૦ ટપાલ સફ્‌સેો છે. 


પરદેશ ખાતાના પ્રધાનની પરવાનગી વગર્‌ કોઇ પર્દેશીથી સુલે- 
હતા બેદરની હદ છોડાતી નથી. તે પરવાનગી પોતાના કેશતા એલસો 
મારફત મળી શકે છે, સાતું કારણ એછે કે યુરોપી રેશો જાપાનના 
સુલેહના બૅદરોમાં પૌતાનો પ્રનનઃઉપર્‌ નપાતી કાયદા લાજ પાડવાની 
ના કહેછે* જન તેઓ જાપાનને સુધરેલા દેશોની પ'ક્તિમાં ગણે તો 
નપાની સરકારે યુરોપીઅનોને દેશમાં જ્યાં ગમે યાં જવા આવવાની 
તથા વેપાર્‌ કરવાની છુટ આપે. યુરોપીઃ્મનોએ જાપાની કાયદા તળે 
રહેવું નેઇએ. એ ખાબત ધણા 'પૈળવાએલા જપાનીઓનાં મત કચવાન 
યલાં છે, હું પણુ તેમની લાગણીમાં ભાગ લઉછું. યાંની સરકારે નેપો- 
પા કાયદાને આધારે દીવાની તથા ફોજદારી કાયદા બતાવવા માંડ્યા 
છે. સુસાફર્‌ેતા જતમાલના રેટ્ષુગુસારૂ જાપાન જેવો સહીસલામત દેશ 
એકે નથી. વીશ વષે ઉપર્‌ તેથી ઉલડુંજ ઈંળું, 

પાની લોક આન'દી તથા ખુશમિજજી છે, તેમને રેમતગમતનો 
ખહુ શાખ હોય છે અમારા ચાલાક ભોમીઆ ગ્માઇટો જેડે ધણી 
વેળા હું એ લોકતાં નાટકો તથા મેળાવડામાં ગયો હતો, મિસ બડ તથા 
મારા મિત્ર મી. એચ. ડખ્લ્યુ, લુસી જડે પણુ એજ બોમાંઆ તરી'ે 
ગયો હતો. લોકની રીતભાતથો ખરોબર્‌ માહીતગાર છે, અને સ્મંગ્રેજી સારૂં 
બોલી નણેુ છે, યાં નાટકોમાં સ્રીઓ ભાગ નથી લેતી, આના ભાગ 


જગત પ્રવાસ ૬૪૭% 


છોકરા' ભજવે છે. તાટક બહુ લાંભા વખત સુધા ચાલે છે. સવારના ૬- 
શયો તે રાતના મ્મગી ખાસ સુધી, તાટકોમાં સંભાષણુ બહુ લાંબાં હોયછે; 





ગાયન. 
કલીક નાથકશાળામાં મદાશી કસરત કરનાર; ખેવ કરેતાર, નાન 
તારી છોકરીએ તત્રા ગાયન કરેમાર હોય છે, ઈંગ્લાંડતા કરતાં ની* 
તિનો બહુ સારો બદોબસ્તઃ યાં હોય' છે. નાની છોકરીએ સાંભળીને' 
શરમાય એવું કશું જાપાની રેમતગમતોમાં હોવું તથી. ગમતની જગા" 
એ ફીદાર્‌ બીલકુલ વેચાતો' નથી; બીજી જગાએ' પણુ બહુ ઘોપો. 
જ્યાં જીઓ વાં ચ્હા ખરી-તે ખાંડ કે દુધ વગરન ઉતી ઉની પીવામાં 
માવે છે. “ સેંકુ”” અથવા યોખાનો ખબીન્મર એેજ એકલી જાપાનમાં 
વપરાતી 'ફી વસ્તુ છે, ઘોકોનો ધરશો ભાગ મઘનિષેધી. છે. છાકટો' 
માણુસ કવશ્ચવિતજ ન૪૪રે પડે છે. 
જાપાની છોકરાંને માટે' ધણી રમતો હોયછે. પરીખે ની' વાતો સા- 
પે તેને"લગતા મેજીકર્મન્ટતેના ખેલ સાને' બહુ ગમે' છે, બધાં છોકરાં 
પાસે રમકડાં લે હોયજ. દરેક શહેરમાં એક “ળોકરાંનો' મહેહ્યો? હોયછે. 
યાં તાઢકશાળાએઓ, બાણૃવિધા શિખવવાની' નાતી નાની જગાએ, પશુ- 
એવાળા તાતા બાગ, વાંદરાંતી રમતો વગેરે ધણું હેય છે, હેંલીલાં 


૧૪૮ જમત પ્રવાસન 


માખાપને તેમનાં હસતાં, આનંદો, સુખી છોકરાં સારૂ રમકડાં સવા 
હોય તો તેની નસંપ્ય દુકાનો લાં હોય છે. તેમાં ચીનાઈ માટીનાં, 
રમકડાં, ઢીંગલીએ, પતંગ, વાવઢા, દડા, ભમરેડા વગેરે ધષ્ષરી 
યાજે મળે છે, 

તાયફાનો નાય જાપાતી લોકને બહુ 
પસંદ છે.એને વાસ્તે મ્મમારાં બેરાંતે એવા 
ઈન્તેજરી હતી કૈ મી. ભઆઇટઠોએે કોઓ- 
ઢોમાં વૉશોમાં એક ખાનગી નાચ કરાવન 
વાની મોઠંવણુ કરી હતી,  નાચનારીઓએની 
જુદી ્નતજ હોય છે. બાર્‌ વર્ષની ઉમરે 
તેએ પોતાનો ધંધો શર કરેછે. તેમના 
માલિક તેમને તાચવા સિવાય બીજ ઉ'ય 
કેળવણી આપે છે, તેમતા પગારનો સ્મ 
ડવા ભાગ તેમના માબાપને*મળેછે બાકીનો 
પરેણૅ લાંસુધી તેમતા“ખર્ચ સાર્‌ એકડો 
કરેછે. તેમની બહુ સંભાળ લેવાય છે. તે 
વાતો ભજવીતે કહો ખતાવે છે. 'ટલાંકુ “ર સા 
મુમે મ્હાડે યાળા કરેછે કેટલાક તમંદર્‌ મેલા! છોકરી. 
ગાતાં પણુ જય છે. અમને તો નાચતાં હોય એવું કશું લાગ્યું નહોં. એ 
નાચતાં તથી પણુ વાતી કહેતાં તૈમાંતી સ્થિતિ ભજવે છે એેમ કહેવામન 

વીશીમાં અમે તાય કરાવ્યો હતો “યાં આડ  નાચનાર્‌ી ભ્માવી 
હતી. તેમાંની ખેખે સુંદર રેશમી પોશાક પહેયો હતા. તેએ ભીંતને 
અહેલીને ખેસીને જાપાની ગિટાર હાથી દાંતના કડકાથી વગાડતાં હતાં 
ખીજી છએ મ્માસમાની તથા કાળા પોશાક પહે હતા. તેએ ભજવનાર 
હતાં, તેએ અમારી સામે હાર થઇને ષેઠાં, તેમતી ઉમર્‌ વૌદ પંદર 
વર્ષતી લાગતી હતી, તેખ।ા બહુ સભ્ય હતાં, પણુ જપાનીમોંની કંતૃહલ 
મુજબ મમાજીઠો મારફતે અમાર નનેડે વાત કરવા મંડી” શય, મોરા 
ખેરાનાં લૂગડાં ધરેણાં વગેરે વિશે સવાલ યૂછયા, _ . પચાસ ષતી આ 
કુંવારી હતી તે માટે ધિકાર્‌ બતાવ્યો* અંમે પણુ ધોડા _સંધાલ કપા, 





જગત પ્રવાસ, ૧૪૪. 


તે પરે્‌થી માલમ*પડવું ક તેમતાં માબાપની ખાતર તેમણું એ ધવા 
લીષો હતો. મ તે બધાંતાં તામ પૂછ્યાં. મમાધ્ટોખે તેનો તરજુમો કરી 
અમને કહ્યાં, નામના અથે ગાવુંદેવદાર્‌, ઉદાર્‌ કોમલ બાનુ, હજાર્‌ 
વર્ષતી સુંદર્‌ી વમેરે બહુ ડુ વિચિત્ર હતા, 

પછી ચ્હા મ્માવી, ચ્હા સાથે ખાંડ પાએલાં ત્માલુ હતાં. મે મારા 
ગજવામાંથો ડલરેઢ ફ પોટાશની તીકડીએ તેમતે ખાવા આપી. 
તેમણેું તે તીકડીઓને વિલાયતી મીઠાઈ ધારી ખાધો. 

નાયનો ત્મારંભ થયો. ગાયન ધણું કડૉર્‌ તથા લાંબું હતું. 'એકનો 
એક રાગ ગાતાં હતાં* ભજવવાનો ભાગ આનો તેમાં પંખા તયા રૂમા 
લનો બહુ ખપ પડતો, એક વાતી સિંહની હતી. બીજી રાજકુવરનતી હતી, 
ખેતેમાંથી ખેદ સારી નહોતી. એમતે પેસા આપવાનો તથા રજ 
શ્માપવાનો વખત થયો જાણી અમે ખહુ ખુશી થયાં. જાપાની તમાશામાં 
જેવી મર્યીદા પળાય છે તથા યોગ્ય વર્ષણુક હોય છે, તેવું ઇગ્લાંડની 
તાટકશાળાઓમાં તથા માયતની જગામાં થાય એવી માર્‌ી ખર્‌ા અંત: 
કરેણુની ઈશ્છા છે. ભારે નાયથી તે હલકામાં હલકા તમાશા સુધી કશા- 
માં એવું નથી હોતું કે જીવાન છોકરીએઓથી નેવાય નહીં, સુષેહનાં 
બદરેમાં યુરોપીઅનો સાદ્‌ તમાશા કરાવવામાં ભાવે છે યાં અમર્યાદ 
તથા નીય વાવો જવામાં આવે છે. 

જપાતી લોકને ખ્રિસ્તીઓના રવિવાર જેવું કાંઈ નથી. વર્ષોમાં વીધી 
તહેવાર આવે છે, પણુ રોજ રમતગમત તથા મઝામાં જે વખત જાય 
છેતે બાવત રવિવાર કરતાં વધારે થાય છે. ધમના તહેવારમાં બધા 
 મદ્શિમાં જય છે. ૬ુનોત્માની બીજી પ્રનખોા પડે તેએ પણુ ધરેડા 
થાય ત્યાં સુધી ધર્મને વેગળે। મૂકે છે. 

મેકરણ ૧૪મું, 
જાપાની | હુંભર તથા કિસભ. 

કિભટોમાં સેથી જેવા લાયક જગા મિક્ાડોનો મહેલ ' તથા 
જ શોગતોનો અસલી કીહ્ો છે. તાં જવાતું બહુ યુસ્કલ છે; કમકે રાઝ્ય- 
“ના કારેભોરીની રજા મેળના . વગર્‌ નથી જવાતું, અંગ્રેજી એલચીના 
ન ,મદદગાર્‌તી મહેર્ખાનીથી અમને ઝટ રજા મળી, 


૧૫૦ જ ગત પ્રવાસ# 


પહેલા અમે મહેલ ”નેવા ગયા. ત્રીશ વર્વપર્‌ ભામ લાગી હતી 
તૈ પછી એ ફરીથી બંધાયો છે. તે સિડર્‌ તામના દેવદારતી જતન 
ખુશખે[દારે લાકડાનો છે. તેને જેકજ મોટો માળ છે તથા કાંઈ ધણી 
કારીગરીવાળે નથો. બધાં જાપાની ઘરોતી પેઠે મ્મામાં પણુ અ'દરળી 
શોભા બહુ છે, જતાવાંત જે ખરડામાં ગયાં તેમાં તો સંવદે હલકા. 
રંગની શ્ંગ્રેજ પ્યુર્શીઓ, નઠારી પૈતરંજી એવું એનું હતું. તેઃ નતેઇતે 
અમને નાખુશી ઉપજી હાલમાં મિકાડોના દરખારેમાં જગત. લોકનું યઃ 
લણુ છે, તેથી પાશ્ચાય સુધારો દાખલ થઇને ધીમે ધીમે મ્માખા મહે 
લમાં એવું થઈ જયે એમ ભય રહે છે. 

ખે દરેબારીઓને અમને મહેલ દેખાડવાનું સોંપ્યું હતું, તેજ તે 
ખરડામાં અમને મળ્યા. એક ઓરડામાંથી બીજમાં જવાતે ખસેડી 
સકાય તેવી કૃરેતાળા હતી, પહેલા વિભાગમાં ત્રગુ મિજલસતા બોરડા 
હતા. તેમાં રાતા ર'ગતું બીછાનું હતું, એ રમ મિકાડોનો છે. પ્રજાને 
તે વાપરવાની બધી છે. બીજી ઓઅુડીખાની માદક આમ પણુ કાંઇ 
સામાત નહોતો. જાપાતી લોક જમીનતપર ખેસે છે. ટેભલ વમેરે બી૭ 
ચીનને જદ્‌ર પડે સારે આણે. કુડુંબનાં માણુસો સારૂ સાત આઠ એર- 
ડા છે તે એક મોઢા ખેઠકનતા એરેઠાની આસપાસ આવેલા છે, એ. 
શ્રોટા ઓરડામાં ઓટલી છે તે પર્‌ રેશમી ય'દરવે। છે, વીશ વર્ષા ઉ* 
પરે મિકાડો યાં રહેવો, યોકમાં થઇને મિકાડોનો દરબાર ' ભરાય છે 
તે ઓરડામાં જવાય છે. તાં વષમાં એક એટલી જેવું છે તથા ત'૬- 
રવો પણુછ, ઓરડો ૧૦૦ ફીટ લાંખો અને ૮૦ ફીટ પહોળો છે. ભીંતો 
પર્‌ ચીન, કોરી, ખને જાપાનના પ્રપ્યાત વિદાનોની છબીએ! છે. _ 
ભમીરોને એકઠા થવાના ઓરડાના ત્રણ ભામ છે. ત્રણુ ભાગ ' એક 
ચ્યેક કરતાં સહજ ઉ'યા છે. તૈમાં ઉમરાવો પદવી પ્રમાણે બેસેછે, તેતી 
પાછળ મહારાજનો અભ્ય્સ કરવાનો ખરડો છે. એમાં સોધડીઓ 
તથા લખવાનો સામન મુકવા સારૂ ભીંતમાં તાકાં છે. ખજે ભીત્તોપર વ 
પીળા કાગળ ચોહેલા છે. તે પર્‌ ખહુ સારાં ચિત્રો કાઢેલા છે. ચિત્રમાં. 
કુદરતી દેખાવજ કાહેલા હોય છે. “પાની લોકને પક્ષી જીવડાં તથા 
જુલ ઉપર્‌ બહુ પ્રતિ હોય છે, આ ભાવને તેમના ધમૈથી ઉત્તેજત મળે. 


૪૪ મત મ્રવામ. : ૧૫૧ 


છે, કેમકે બાહ ધેમેમાં નાનામાં નાનાં પ્રાણને મારવા! પણ મના છે. 
મંગ્રેનેનાં છોકરાં પંડે જપાતી છોફરામાં પત'ગીક્માં પકડવાં, ઉંદરની 
શૂછડી બાંધવી, માખીની પાંખ ખેંચો કહાડવી વમે?ે જગલી નિદેય કામ 
કદ ફરતા નથી, એથી કરીને તેપ્નતા હુન્નર કામમાં પણુ જે મિત્રો હોય છે 
તેમાં પક્ષી, જાનવર્‌, છુદ્ન વગેરેને :જીવનનું સંપૂર્ણું સુખ ભોગવતાં કહેલાં 
હોય છે. ચિત્રમાં દેખાવ વિવિધ પ્રકારના તથા સુ'૬૨્‌ હોય છે. 

એ બધી, શોભા નેવામાં ત્રણુ કલાક ગાળ્યા પછી જેઠલો ભાગ 
રખાડવામાં તયાવતો હતો તે પૂરે થયો, પેલા ખે દરબારીઓએ આહ- 
ઢોને કહ્યું કે ખોના કોઈ પરેદેશીખો ખા ભીંતોતી મોભા આટલા 
ધ્યાનથી નેતા નથી તેથી ભ્માપને વધારે બતાવીશું. અમાર્‌ાપર મરે- 
રેખાની કરીને તેમણે મિફાડોતા ખાતગી ઓરડા અમને બતાનયા. બધામાં 
તે સેથી સરસ હતા તેમાં વીશૈેક એર્ડીએા હતી, મિકાડોના સુવાના 
એરેડામાં ઉહૃષ કારીમરીંનું લૂમડાં ઝુકવાનું કબાટ હું. 

ખીજે દહાડે શોગમનનો કિલ્લો નવા ગયા. એ કિક અહીસે વર્ષપર્‌ 
ખાંધેણ્દો છે. ત્મદર્‌ જવાનો દરવાજે બહુ શોભાયમાન છે. તેપર્‌ 'ફુલ 
પંખી વમેરે ગીલ્ટનું તથા કોતરફામ ધણું સારૂં છે, મહેલની પેઠે નાને 
પણુ એકજ માળ છે, તથા એજ ઢબષા શગુગારેણે છે. ભમસલ મહેલ 
ખળી જવા પછી હાલનો બાંધેલેછે તેથી તેતે શુ'યુગાર 'બધો હાલની 
રીત મુર્ખ છે. પણુ આં કિક્લોતો અઢીસે વર્ષ પર્‌ ખધાએલે તેથી 
એની કારીગરી ભ્મસલી છે, એોર્‌ડાઓ વચ્ચે સુ'દર કોતરકામ વાળી 
લાકડાની જાળીઓ છે તે નીચેની ર્‌ંપોત તકતી સાથે સરસ દેખાય 
છે. મે મહેલ નતાં નવાઈ લાગેછે કે હાલની ચુરોપી કારીગસમાં 
મથી સુંદર્‌ અને સારૂં છે તેનો ઉદ્દભવ જાપાનની કારીગરીની અસરે* 
ચી થયોછે. સાઉથ કેન્સિગટતમાં શ્રહીશ્માંતા કારીગરે પાસેથી અહીંના 
નમતા કરાવી લઈ જાય તો હતર સુંધાર્વામાં બહુ કામ લાગૈ. જાપાની 
લોક આ અદભુત કારીગરીમાં જે વિગત વગર જર્‌રૂની હોય તે કહાડી 
છે અતે સાદાં તથા ધટતા પ્રમાણુતા અવયવોવાળાં ૬૫જ રાખેછે, 
ા મહેલમાંથી ખહાર્‌ શમાવ્યા પછી મને તથા મારી દોકરને ચ્હા 
પીવાનો ખાગં જેવાતી ઇચ્છા થઈ, ખામમાં જીલદાવદીનાં કુંડ|થી પેર] 


૧૫૨ જત પ્રવાસ. 


લીધેલા લાકડાના વોશેક એટલા છે. બાગમાં દાખલ થતાં ખાગ છુલનું 
સંપ્રહસ્થાન હોય એલું. લાગે છે. ત્યાં છ્ોકોનાં ટોળાં જમતાં હતાં 
ખધાએક ત્મમતે જમવાનું કહું, આધઠોએ કહું કૈ એમાંતા એેકાદનું 
નિમ'ત્રણુ સ્વીકાર્યું હોય તો ઠીક, તેથી એક કુડુંભની સાત આઠ ત્માદમી 
ગેકદ છે!કરાની- વષમાંઠેની ઉજનણી કરતાં હતાં તેમતી સાથે અમે ખેડા. 
જમવાની મ્મમે ન!,માડી અને ચ્હાને મીઠાઈ લીધાં. મારી દીકરી પરન 
ણેલી છે કે નહીં તે જણુવા તેઓ બહુ આતુર હતાં, #ન્‍્યારે માલમ 
પડસુ કે કુવારીછે યારે તેમણે પહેલો ધિકાર્‌ ખતાત્યો. મે મજળકમાં 
કહ્યું કે નાતા સિકાડો (જેની ઉમરે આઠ વર્તી હતી) જેડે એ લગ્ત 
કરેવાતી વાઢ જીવે છે. સારે તેએ! ગભીર બની ગયાં અતે તેતે ધણુ! 
મ્માદર્યી માત માપ્યું, આઇટોખે પછીથી મને કહ્યું કેત્યાં કોઈ અજ- 
ણ્યો કે પરેોણ્‌ ગમે તેવી અસંભવિત વાત કહે પખુ તે સોચો ન માન 
નવી એ અસભ્યતા ગણાયછે. કેફી વસતુ કોઈ પીતું નહેોવું. પછવાડીના 
વાડામાં મિ. ગ્ંડસ્ટત અને હાવર્ડન કાસલવું ચિત્ર હતું. તેમાં તેને' 


કુહાડો હે ડે મુકી ખાંતેદમી દારૂ પીતો કહાડયો હતો. એજ ક્કત દારનીં 
નિશાની હતી. તે દારૂની જાહેર ખબર્‌ હતી. 


હબ ફીઓટઢોમાં હતાં યારે દેશમાં બનતી જણીતી થસ્તુઃનાં 
કારખાનાં નનેવા હું ગયો હતો. જાપાની કારીગરીમાં સોથી વખાણુવા 
લાયક કારીકારી લાકડાપર્‌ લાખ ચઢાવવાતી છે, ધુ વસ્તુઓ એતી 
ખતે છે. આપણે જે જે યીન્ને કાચની વાપરીએ છીએ તે બધો ' ત્યાં 
લાકડાપર્‌ લાખ ચઢાવી બનાવે છે. તે બતાવવાતાં મોટાં કારખાના 
નથી, કારીગર્‌ લોકો એ પોતાને ષેર્‌ હાયે બતાવે છે. બતાવવાતી રીત 
ખહુ બળયળ'જેવી છે. સુડા લાકડામાંથી ધાઢ કાપી લાકડું સફાઇદાર, 
ઉતાર્યા પછી લા'ખનાં પડપર્‌ પડ કરે છે, પછી કો્‌યલાથી બધું, સડ 
કરી 'બેસાડી હરણુના શીંગડાથી સંતુ કરે છે. સુતેરી નમુના સેથી 
સાર હોય છે, ઝીણી પીછીથી ચિત્રના આકારમાં લાખ લગાડે છે, લાખ 
ખધી સુકાયા પછી સુનેરી ભૃકો ઉપર્‌ ભભરોવે છે. મારી પાસે એવા સૂતેર્રી 
નમુતાતી થણી સારી ત્રણેક ઈંચતી પેટીછે. તેપર સો પાડા જુદી જોશી 


સ્થિતિમાં ચીતરેલા. છે. ધણી વખત લાખમાં મોતી જડવામાં ભાવે 
છે, એ લાખતા કામતા અસેપ્ય જુદા જુદા પ્રફાર છે, 


જગવ પ્રવામ.* ૧૫૩ 


લાખતાં ઝાડ (ઉપાતમાં ધણાં હોય છે. કાડ” ભાઠૅક વર્ષનું થાય 
છે, સારે તેમાંથી લાખ લે છે? થડપર્‌થી છાલ કાઢીને છરીથી કાણું પાંડે 
છે. પછી રસ ખહાર્‌ તીકળે છેઃતે ઉઝ્‌રડી લે છે. જ્યારે રસ તથી તીન' 
કળવી ભારે ઝાડ પાડી નાંખવામાં ત્માવે છે. તેૈતા તાતા તાતા કકડા 
કરે છે. એને પાણીમાં ઘોડા દહાડા સુધી પલાળી મુકોને પછી તે 
પરથી લા"યતી તરી કાઢી લે છેઃ 


જાપાતર્માથી માટીનાં ષાસણુ યુરોપમાં બહુ જય છે. તે બહુજ 
સારી નાતતાં તેમજ સાથાં હોય છે. સત્તર્મા ત્યા સ્મરાઢમાં સૈકામાં 
જે માટીનાં વાસુ! જાપાનમાં થતાં ત આખો (#તીઆમાં સોથ સરસ 
કહેવાતાં, 'છેપરયી યુરપમાં નસુતા લેવાયા છે. જુદી જુદી જાતનાં 
વાસણૂની દુકોનો માં અમે ગયા હતા. મોથી ફુકાનોમાં જ્યાં ભારે કામ 
થતું હોય યાં બહુ સાર્‌ વાતણું તહોતાં. એ વૉસણુનો ખપ ભાજ- 
કાલ બહુ છે, અને ચાંધુ રહે એમ લાગે છે. પણુ તેધી ક્ેોભા તથા 
કામ્‌ બગડઊાં જાય છે. તાતી તાની ડુકાનજ્ાાં ન્યાં માત્ર કુડુંબનાં.. મેન 
ણુસોજ*કાષૂ કતો હતાં યાંતો મ્મગાઉ થયતાનવા સુંદર નમુના મ્મમે 
દીઠ, સમજથી તમુનાર્સાં' સાદાઈ વધારે હતી, હવે તો ૬હાડૅ દહાડે 
ખધી ચોન્નેમાં ખબ 39મા મૂકાય ખૂબી એઓઈીઃ થતા જાય છે નિ 
જાતા બૈક વેપારીમ્રાસેથી મે જુની શ્હોદાની લીધી. તેપર સુનાદ્પાની 
છુલતી'લેલ હતી; મતે બેત્રણુ પુતળાં હતાં, એે ચ્હાદાતીની કારીગરી 
ઉત્તમ હતી. કોઓદોમાં સાંભખ્યુ"ક એક સોની એવી ચ્હાદાનીએ। 
બતાવતો હતો. મેં ખેતી ;ુકાતે જઈને? નેપું. તેનું કામ તો બહુ સારે 
હતુ પણુ તેમાં સાદાઈ નહોતી. બહુ પાસે પાસે ભાત હતી. ખસલનાં 
વાંસ્તણુપ્₹ ફકત એકાદ છુલ કે ગુમખુ હેય છે. હાલનાં પર્વો એક 
મ્માખ્મા બાગનું ચિત્ર હેય છે. અ નેજકપર ભાત ભાતતાં જીવડાં ખે- 
સાડૅલાં હોય છે. 

પાની લડ ને તેમતા હુશરમાં અસલષ્ી ગાલતી ગમાવેલી રીત 
રાખશે તો તેમતો વેપાર બહુ વધે. ભસેરિકામાં એવી કોઈ જાતનો 
હુશ્નર નથી તેથી સાં જે એ મોકલે તો જથાખ'ધ માલ ખપે અને ખઠઠુ 
ફાયદો થાય, ફકત યુરેપતા તમેતાતી ષેલાઈ રાખશે તો તેથી નુકસાન 


૧૫૪ જગૃત પ્રવાસ* 

થશે કેમકે યુરોપના નમુના યુરોપના  લોકજ્‌ સારા કરો રકે, અગ્રેજી 
તથા કુચ કારીગરીની જાપાની નકલો કરતાં અસલ જાપાની નમુનાની 
ખપત "વધારે થશે. 





ી ક 
111194 | 
[11 10 .... 
1001 પ. 
પ... - 


મ નદ. 


કોઓકોના એક રસ્તાતો દેખાય, 


૪ગત પ્રવાસ. ૧૫૫ 


ચૌદમી નવેમ્બરે દીલગીરી સાથે અમે કીઓણટોથી કોૉભી જવા 
ટ્રેનમાં ઉપડપાં. તેર્ની તેજ સાંજે પી. એન્ડ, ભે કંપનીની ઢીબેઢ તામની 
મ્માગબોઢમાં નાગાસાકી તયા હગ કેઈ? જવા નીકળ્યાં. બીજે દહાડે 
સવારે જાપાનના પ્રપ્યાત ભૂમધ્ય સયુદ્રમાં માવા. ખે સમુદ્ર બે મુપ્ય 
બેટની વચ્ચે આવેલો છે અને ૨૪૦૦ માઇલ લાંખે છે. એના 2 કિતા- 
રાની સધળી જમીનના ૭૦૦ મૈભ્ન છે. તેપર્‌ ધાડી વરતી છે. તસુએતસુ 
જમીન ભને પર્વતતી બાજુએ ખેડાયલી છે, તેથી એતી પણુ થાય છે, 
કોબી તને સિસોનોસેકીની વચ્ચે ૪૦૭ ખેટ મેં નકશામાં ગણ્યા. 
બને બાજીુગમે પર્વતની હારે છે. એ પવતની હારે, બેટ, ગામ સ્માસ- 
માતી પાણીપર યાતાઈ વહાણુ તથા માછીઓતી હોડીઓ એ ખધું 
મળી સવારથી તે સાંજ સુધીનો દેખાવ મનોહર થતો, સિમોતોસેકીની 
સાંકડી સામુદ્રષુનીમાં થઇને પુલ સમુદ્રપર્‌ મમાં. બોજે દહાડે સવારે 
નવ વાગે નાગાસાકી પ્હાય્યાં. નજપાની ભૂમધ્ય સમુદ્રમાં તાણુ ખને વમ” 
ળ ધણાં છે. પણુ રાતે તથા દહાડે છૂરી સહિસલામતીથેસડ્ર્‌ કરાય તેમછે. 


' ન્નામાસાકીના બારમાં પેસતાંજ પંપતખગને ત્રાસદાયક ટાંપુ,અ- 
મને રખાડવામાં મ્માત્રો. ૧૭ મા સૈકામાં યાં. જાપાની ખ્રિસ્તીએ 
એ ધમ સાર્‌ પ્રાણયાગ કર્યા હતા, તે વખતે યાં વીશલાખ ઉપર રે- 
મતકાથોભિક ખિસ્તીઓ ફતા, જાપાનના રાજાતે લાગ્યું કે કએ લેકોતી 
તથા તેમના ધર્મ જર્ખોની વસ્તી વધા જશે તેથી સવ પસ્દેશી ધમ 
ગુદ્ભમાતે દેશમાંથી કાઢી સુકવાનો હુકમ કયો, ખ્રિસ્તીઓએ તે મના ચુરૂએ 
નો સરેદારી નીચે બ'ડ કર્યું, અને હાયો. રાજળએ કોઈને શરણે લીધા નહીં. 

સ૫9િનથી તલવારથી અને છુંદીને એ ધમતા લોકનો નાશ કરવા માંજ્નો. 
તેમાંના થોડાડૅજ ધમ યાગ કયૉ. ખાકોતા લાખને ફ્રતાથી કાપી નાં- 
ખા આવી દઢતા અને યાગનો બનાવ ખ્રિરંતી ધમેના ઈતિહાસમાં 
અન્યો! નથી, નાગાસાફી પાસે એક કિલ્લો છે તેમાં ભરાઈ ખ્રિસ્તીખઓએ 
શૉગત સામે છેલી ટકર ઝીલી, તેણે તેને ષેરો ધાલ્યો. ખે મહીના 
સુધો ષેરો રહ્યો પછી તે શરણે યયા. પંપતબર્ગેના ેટપર સીધી ટેફરી 

“પરથી તેમને ગમડાવી મુકયા, હતે તો ખે નાગાસાકોના લોકને ઉ'- 
ણં જવાતી જગાછે. એવી રીતે બળવાત શ્ોોગને ખ્રિસ્તી પોપનો ધમ 


૧૫૬ #ગત પવાસ 


ાંમી નાબુદ કવીન જેમણે મ્માટલી શ્રદ્ધાથી રોમતદથોલિક ધર્મ સવો” 
કાયો હતો તે લોકો અમેરિકા તથા ઈંગ્લાંડતો પ્રોટેસ્ટન્ટ ધમે સ્વીકાન 
રશૈ કે તહીં તે નેવાનું છે; હું ધાફંધું કે સ્વીકારશે, જાપાનમાં યાર 
પછો ખે બાબતમાં લોક ત્મમાડો વધ્યા છે. 

નામાસાફીનું બારૂં બહુ પ્રખ્યાત છે. તે છ માણ લાંગ્નુ તયા 
માઈલ પ્હોળું છે. એની ખાસપાસ ઉંચો ટેકરીઓ છે. લગરે કરેવાની 
જગા સાર્‌ છે મ્મને પાણી બધી તરક ઉડાં છે. યાંથી ડાયલ બહુ મળે 
છે. લાં સાત મ્માઠ કલાક રેહીને હોગફાંગ જવા ઉપક્યાં રેવિવારે સવારે 
દશ વામે હૉગકાંગ પ્હોચ્યાં, 

-ન્‍2%--- 
પ્રકરણુ ૧૫ મું. 
હોંગકાંગ* 

ચાળીસ વર્ષ ઉપર તો હૌંગકોંમ, કંતાન તદોના મુખ આગળ ફો” 
પોતા સમુહમાંતો એક ઉજડ ખેટ હતો, યાં વસતા પુર્ષાોનો ધવ માન 
છલાં પક ડવાનો તથા પથ્થર ખદી કાઢવાનો હતો, તે સાથે તે લક 
ચાંચાંગ્મા પણુ હતા. તે પરથી બસે વર્ષપર ફીરે'ગી લોકે તે ખેટાતે લાન 
ડોન્ઝ (થોરો)નું નામ ભાપ્યું હતું. હજી પણુ એ નામ યોગ્યજ છે., 

માંચોખાનો ધ'ધે કરવાનું પણુ હ જારીજ છે, નાનાં ચીતાઈ 
વહાણુ પોતાની જેડે રક્ષુણુને બહાને ખે તોપો! તપા હથીઆર રાગે છે, 
ગતો ખરો હેતુ તો પોતાનાથી નાનું વહાણુ મળે તો લૂટવાનો હોય છે. 
ગ વહાણુમાંતાં બધા શ્માદમીને મારી નાંખે છે, જેથી તેમના ઝુન્હાનો 
પુરાવો રહેવો નથી. 

દરીન્બાપરથી હોંગર્કોગ ખેટનો દેખાવ રમણી્‌મ લાળે છેં. તે પન 
[તની કોર્પર્‌ ખાવેલો છે, તેનું ક્ષેત્રફળ ૨૬ માઇલ છે. લાઈશુત પાશ 
તામે અડો માઈલ પહોળો, બારામાં જવાનો મુપ્ય ર્રતો છે. 

બાર્ડૂ થણું સારૂં છે. ખેની શ્માસપાસ પર્વતો આવી ર્લાછે. પાણી 
વીશમી સાઠ ફીટ ઉંડું છે. એનું ક્ષેત્રફળ દશ માઈલ છે. તેમાંતો ૬૨ 
ભામ લ'ગર્‌ કરવાં લાયક છે. સમુદ્રમાંથી ગ્માવષાતા ત્રણ ' સાદા ' રસ્તા 
છે યાં રતે બરોબર દીવા કરવામાં આવે છેઃ હોગકોમતાં મોરાર 


જ૪ગત પવાસ. ૧૫૭ 


અમે લ'ગર્‌ કર્કું તે વખતે તુતકપર્થી જણાતા દેખાવ કરતાં વધારે 
સુંદર્‌ દેખાવની કલ્પ્રના કરવી અશડય છે, જુદા જુદા દેશની આગબોટ! 
વદાણો, હોડીખા વગેરેથી દરીઓ ઉમરાઈ જતો હતો. એક બા- 
જુગએે હોંગફૉમ ખેટ હતો. તેતી ટેકરીએ સૂયના પ્રકાશષ્ી ઉન્વલ 
રખાતી હતી અને શહેર ઉપરના ઢોળાવપર આવેલા યુરોપીઅનોના સરડ્ેત 
અ'મલા તમને બગીચાનો દેખાવ હીરા મોતી જડમાં હેય એવો 
લાગતો. તેની અમાડી ભૂખરૂં શહેર શ્મતે સઢથી છવાયો ભૂરો સમુદ્ર 
હતાં, બીજી તરક ફોલુ'મના ડકા તથા ગોદીએ।, સ્હોનફટર ખેટના 
કિક્ષા અને સ્માષે ચિતના પર્વત સ્માવેલાં છે. પણ હમેશ મ્મા બધું 
એમને એમ રહેવું નથી. ઉતાળામાં પૅસિકિક (શાંત) નામને ભયોગ્ય 
મહાસાગરમાં, ફિલિપૅન ૯(પોની પેલી તરફથી “ ટાઈજુત 7 નામનાં 
વાવાઝોડાં “નેરમાં હોંગફોંમ તરફ ફરતાં સમાવે છે, ખેટતી કોલુ'મ તરન 
કૂતી બાજુએ યાંની વેધશાળાનું સરસ મકાન આવેલું છે, તેના છા- 
પરાપર્‌ એક વાંસ અને લાલ દડો છે. તે “ ટાઈજુત ''તી ચેતવણી 
આપનાર છે. જ્યારે બેરોમીટર ( વાયુ માપક યત્ર )માં પારો નીચો પડ 
વા માંડે છે યારે પેલા દડા તર્‌ફ બરોબર નજરે રાખવામાં આવે છે. 
જવો તેને વાંસને મથાળે ખેંચો લેવાય છે કે નવા જેવે1 દેખાવ બતી 
રહેછે. તરતજ નાનાં મોઢાં વહાણ, હોડીઓ, આગળબોટો પોતાના રક્ષણ 
સાર્‌ સ્ટોનકટર્‌ બેટમાં જવાની દોડાદોડો કરવા મ'ડો જાય છે. મ્માગ- 
ખોઠો ઇંગ્લાંડના કાફલા જડે ખુણે ભરામછે, લોકો ધરમાં ભરાઈને બારી 
બારણાં બ'ધ કરી દેછે. બેસેમીટરમાં પારો કલાકમાં એક ઈંચ નીમો 
પડી નય છે. શેમ કરેતાં તે ઉલટો પાછો થદે છે, સારે ગંજવર, 
તોપ છુટતી હોય તેવો મોટો ધડાકો થાય છે. જે વહાણેુ! મને હાડકાં 
સ્ટોનકટર્‌ જતાં રહી ગયાં હોય તેમના ભુકા ઉડી જય છે. અને ક્રિન 
નારે લાકડાંના ઢગલા થાયછે. ધરતા એટલાતો પત'ગનતી પેઠે રસ્તામાં 
ઉરે છે. દરીમ્મા સામેની ભીંતતા ભારે પથ્યર્‌ પણુ ઉખડી જાય છે. 
ધણી ધણી સભાળ રાખવા ૪તાં પણુ કોઈ વખત જાનમાલનું ધણું 
નુક્સાન થામ છેઃ ગામભે રોતા કડકા થઈ જય છે. ભારે વહાણો મોટો 
જુવા ળષડે તેથી પણુ ધણે આધે જમીતપર ચટી જય છે. ૧૮૭૪ના 


૧૫” જગત પ્રવાસ. 


એવા વાવાઝોડા પછો ખે દહાડે બારાના એક તાતા બેઢમાંથી છન્નુ 
જુડદાં મળી આનાં હતાં. 

પા. એન્ડ ઓ, કંપનીની હોડીમાં ખેસી ત્મગીઆર્‌ વાગતે અધો 
કીનારે ઉતર્યી. જતાવાંતજ પચાસેક મોતા મ”ણુરો અમારો સામત લેવા 
તુટી પડ્યા, અને ગીધ મુડદાં પીંખે તેમ માંહામાંહે ખૅચાખૅય કરવા 
લાગ્યા. એમ કરતાં બધા સામત મુદ્ધાં ક્રિનારાપર્‌ પડી ગયા ખને ખખે ' 
ધાર્વું કે સામત ગયો. એટલામાં કપતીના એક ઠીંગણઊા। ઝમાસ્તાએે 
ગમાં ધસી જઈ એ લોકને લાતો યુકો મારી ત્રણુ મિનીટમાં સામન 
કઢાનો. પછી આગળ ગ મુમાસ્તો અને પાછળ વીસ મજુરો (પેઢીએ 
ચાર્‌ મ્મને પાટજુક્ષીએ ખે ) તથા સ્મમે એમ ત્મમારૂં સર્ધસ માલ્યું, 
વીશીમાં જણને ત્રીજે માળ સરધમ ચઢયું અને ત્મમારા ખે ઓરડામાં 
સામન મુકાનો, મેં પેલા ઝ્ુમારતાને મજુરીના પેસા કટલા આપવા તે 
દૂછયું, તેણું દરેકને અડો પેની આપવાનું કહયું |! મ તે લોકને અકેકો 
પેની આપ્યો તેથી જુમાસ્તાએ ભાવ બગાડવા માટે મને ઠપકો આપ્યો. 
મજુરો સંતુઇ જણાયા. પેલા મુમામ્તાએ પોતાની પીઠ ફ્રેરેવી પ તરત 
તેઓ ખુમો પાડવા લાગ્યા સ્મને કહેવા લાગ્યા કૈ દાદર બહુ ચઢવાના 
હતા તે વધારે પૈસા આપો. પેલા ઝુમાસ્તાએ આવીને તેમને લાતો અને 
મુકા મારી કાઢી મૂડયા* 


હીગકીગમાં જ્યાં જાએ યાં મજુરો સાથે લાકડી તથા મુક્રીથીજ 
વાત થાય છે. કેટલાક યુરેપીત્મનો કહે છે કૈ તે વિતા એ લોક માને 
ભેવા નથી. એ ખરૂં હ પણ તેમછે યારે ચીતા જી જે લાગમાં તમાન 
વે તે મોરી લેછે અને ધણી વખત યુરોપીઅનોને કપટથી છરી ભોકી 
મારી નાંખે છે, તેમાં નવાઈ નથી. 


જમ્યા પછી શહેર જેવા નીકળ્યાં, અમારી મુસાફરીમાં ખરેખરૂં 
ચોનાઈ શહેરે તો આજ નેવાનું હતું કેમકે ચીનાઈ રાજ્યનાં બીજ 
શહેરા ન્નેવાનો અમને વખત નહોતો. ખરી રીતે નતાં હોંગકોંગ બે 
શહેરે છે, એકમાં યુરોપીઅન વેપારીએ તેમના કારેકુનો અને લશ્કર 
તથ્રા નોકાસેન્યનાં માણસો રહેછે; બીનત્તમાં ચીનાઓ રહે છે. પહેલામાં 
૮,૦૨૦ માણૂસની અને બીનમાં ૧૬૦,૦૦૦ માણુસની વસ્તી છે, થોડી 


જગત પ્રવામ. ૧૫૬ 


વસ્તીવાળા ભાગમાં વધારે #મીન આવેલી છે, બે મુખ્ય ધોરી રન્તાછે. 
તેમાંતા “ ક્વીન્સ રોડ ” નામના રેસ્તાપર્‌ દુકાનો, ફલને।, પેઢીએ 
તથા વીશીઓ -્ાવેલાં છે. બીજા “પ્રાય !' રસ્તાપર્‌ વેપારીએ ની 
આફીસો અને મસંપ્ય વખાર; તથા?ડકા ગમાવેલા છે, જગાની તંગા- 


સને ઘધે વેપારના કામમાં બહું મ્મડડયણુ પડે છે, તેયાં આ બાન્ને 
રસ્તા બારામાં અગાડી સાઠ ફીટ વધારવાનો વિચાર છે. 


ચીનાઓ રહે છે એ ભાગમાંત્રણુ ચારે મોટા અને સારા રેસ્તાછે, 
ખાકીતો નાની નાની ગંદો ગલીએ છે. યાંતા લોક તોછડા જંગલી, ત્મણુ 
સુધરેલા અને હરામી દેખાવના છે, ભપપાનતા મ્ાનંદદાયી લોકષી તદન 
ઉલટાજ માલમર્ડુપડેછે, જાપાતની ખુલી દુકાનો તથા સાતદી ધધાદા- 
રીઓની જગાએ અહીં તો તધારી ગુફા જેવી દુકાનો હતી. હોગકા- 
શમાં દુકાનોનાં બારી ખારેણાં કાયથી બધ રાખવામાં આવે છે કેમકે 
યાં ડેર ડેર ચોર પુસ્કળ હોવાને લીધે ઉધાડાં રાખવામાં સલામતી 
નથી. વળી રસ્તા ખીચોખીચ બરાએલા હોય છે જેથી મોરેને નાશી 
જવું સહેલું પડે છે. * 

ઉપરદેશ મ્મને સ્‍માથરણુ વચ્ચે જે સ્‍્મંતર સાધારેણુ રીતે પાળવા 
માં સવે છે તેનું મનોરંજક ઉદાહરણુ આ દુકાનોમાં ન્નેવામાં આવેછે, 
દરેક ૬કાનમાં કાગળના વીંઢા લટકાવેલા હોય છે તે પર કોનફ્યુશીઅસ 
નામે ચીનાઈ તત્વશ્િતકના મ્રન્થમાંથી પ્રમાણિક વેપારીઓના વખાણુની 
મ્મતે અનણ્યાતે સભ્યતા બતાવવાની શીખામણેા છાપેલી હોય છે 

ચીનની નવાઈની વરતુગના વેપારનું મુખ્ય મથક હૈગર્કેગની દુકા- 
નીછે. યાં રશમ, રેશમી ભરત, સુતાતીં બંગડીઓ તથા ઇસ્મરીંગ સુખડની 
પેટીઓ તથા પંખા, હાયી દાંતપર્‌ કોતર્ણીનું કામ, લાકડીઓ, તમજ 
યબ જેવાં પીછાંવાળાં સુએલાં પક્ષી વગેરે ધણી ચીનને વેચાય છે. જે 
શેકો એ બધી વસ્તુખએા બનાવે છે તેઓ દુકાનની બારીઓમાં રસ્તે 
જતા આવતા લેક જીએ તેમ ખેસે છે. દુકાનોપર મંગ્રેછ કૈ યીનાઈ 
' ભાષામાં પાટીઆં મારેલાં હોય છે. 
ર હોંગકોંગના ચીતાઈ શહેર તરફ જેમ' જેમ જણએ છીએ “તેમ 
' તૈમગામમાં લુચ્ચાઈ વધારે જણાય છે, ઢાઈઃપીંગ-શૈન ( એને મશકું- 


દિપ 


૧૨૦ 


ની 
દા! 1. 
ણ | #/4#/7 1! [ 4] 
ઝી] ઇં 


ર. (1011 1). ા 


11૫, ૧% 
૧ 5 


પ સ કી ળા ર. 


ર 017 


[11100 





જ૪ગત પ્રવાસ. ૧૧1 


રીમાં સલાહતી ટેકરી કહેછે) આગળ તો બહુજ હરામખોરી ચાલે છે. એ 
જગાએે સોલ્જરો અતે ખલાસીઓ ની દારૂની ૬કાનો છે. યાં નીચ સ્રા 
ઓનું ર્હૅદાસુ છે. હલ્કા લોકોની ગમતની જગાએ પણ છે, જાતાં લુ- 
ગડાંની ૬ુકાનો, ગંદા ભદટીઆરખાનાં અને બહુજ ગંદી અફીણની દ૬્‌કાન 
નો ઠેર ઠૅરેછે. યાં ગંદવાડ અને ખીચોખીચ વતી બેમુમાર છે. વે- 
ગળેથી આવું સુંદર્‌ દેખાવું, મકાનો વગેરેની જ્ઞોભાવાળું, તે અંદરથી 
દરેક બદકેલાંથી ભરેપુર્‌ વું શહેર મ કદી ન્નેયું નથ. 
શહેરના સારા ભાગમાં રસ્તા વિચિત્ર શોભાવાળા છે. બધા લોક ચા" 

લતા “ડુ પાલખીમાં આવજા કરેછે. થોટી ભાડાની “જીનરિકિશુ'' છે. ગા- 
ડીઓ તો ફ્ક્ત ખેજ છેઃ એક લાંના ગવનેરેતી તતે બીજી જાર્ડિ ત 
નામના પ્રખ્યાત વેપારીની સ્ત્રોની છે. રમ્તામાં પમે ચાલનારે ધંધાદારી, 
કાવડીમમા, ફળ વેચનારા એ સહુતી && બહુ હોય છે. મજા રે લોકોનાં ધર 
આગળ મરી, બતક વગેરે પત્ની મોટાં પાંજરામાં લઈ ફરેછે. રેમ્તાને 
"ખુણે ધૂળ જેવાં પકવાન વેચાય છે. ચીનાગા ગમે બહુ લેહેજતથી ખાય 
છે, કોઈ જગાખે કાગળ લખનારા હોય છે, તેખો નશીબ પારેખવાનો 
તત્રા ઊંટ વેદનો ધપો પણ્‌ કરેછે. હજામની દ્‌કાનોન7 ઉધાડી હોય છે 
તથા યાં આખો દિવસ કામ ચાલતું હોય છે. ચના લોકને હજમતની 
ખહુ ચટ હોય છે. તેએ નાક તથા કાનમાં પણુ નાના તાના અસ્રાથો 
હળમત કરાવે છે. 

શહેરમાં ખે ત્રણુ કલાક ફયા પછી યાંના ગવર્નર સર વિલ્યમ ડો- 
વોને મળવા ગયાં, ત્યમારી પાસે એનાપર ઓળખાણુના કાગળ હતા. 
સરકારી રેહેઠાણુ શહેરથી ૧૫૦ ફીટ ઉચાણમાં છે. એની સમાસપાસ 
ગેક સારવજનિક ખાગ છે. તેમાં જાત જાતનાં છુલ ઝાડ છે. ગવર્નરે મને 
પોતાને ધેર સાંજે જમવાનું કહ્યું. તેના અમલદારો “નડે ઓળખાણુ 
કરાવ્યું. તેમની પાસેથી ધણી ખબરો મળી, જેમાંની થોડી હું અહીં 
ખાપું છું. 

ગવર્તેર્‌ અમને પોતાની સાથે નાની આમખોટમાં લઈ જઈ બેટની 
ગ્ાાસપાસ બારામાં બધું દેખાડ્યું , બીજે દહાડે બીન્ન અમલદારેગ્મે યાંતા 
કિલ્રા, ગઢ વગેરે બતાત્યા એ સહુની માયાવાળી સહાયતાથી જેટલું એ- 


૧૫૨ જગત કવાય. 


મતે એમ આઠ દહાડામં જવાય તેટલું ત્રણુ દહાડામાં અમે જોયું. 

કોલુંગમાં દુનીઆમાં સાથી મોટી પાણી વગર્ની ગોદી બધાય છે; 
ટફાલગર 'ામે લશ્કરી વહાણ કે કોઈ સાથી મૌટી વેપારની આગબોટ 
પૃણ લાં જઈ શકથે, આવતા માચેમાં એ કામ પૂરૂં થશ, એ બાંધવા- 
માં ૪૦૦૦ ચીના મીર કામે લાગેલા છે. 

ખારમાં માછલાં ધણાં છે. માછલાં પકડવાની જે જે રૌતો છે તે- 
માંતી ઘણી ખરી મારી જણુમાં છે એમ હું ધારતો હતો. પણુ અહીં 
તો વળી એક નવીજ રીત છેઃ માછીઓના ઘર્‌ અગાડી દરીશ્યામાં એક 
ડકો કહાડેલો છે. યાં ગરગડીપર પાણીમાં મોટી જળ લટકતી ર્‌।ખ- 
વામાં *યાવે છે. તે જળ છેક નીગે ઉતારે છે. પછી માછોઓએઓ પોતા- 
નાં હાડકા તેની સ્માસપામ રાખે છે. પાણીમાં વાંસ અફાળી, ધટ વન 
ગાડી, બ્રુમો પાડી વગેરે ધાંધાટ કરી માછલાંને ગભરાવીને લટકતી જ- 
ળપર્‌ કહાડે છે અને પછી તે ઉપર્‌ ખેચી લેછે, એ રીત જંગલી લામે 
છે પણ માછલાં તો પકડાય છે. 

હાગકોંગ ક્રાઉન કોલોની (રાણીના હાથ તળેનું સંસ્થાન) છે. યાં ગ- 

વનેર તથ્રા કૌસિલ છે. હઊંગકૉંગતી ઉપ## આશરૈ ૩૨,૩૦,૦૦૦ પડની 
તથા ખર્ચ ૨,૦૦,૦૩૦ પૈડનું છે. ઉપજ ધણું કરીને જમીન, પથ્થરની 
ખાણેઇ, બજર્‌ અને બારાના દર, આબકારી, અફ્‌ીણુ, ટીકીટો, ટપાલ 
મ્યુનિસીપલ કર્‌, કોટની ફી, દંડ, વછાણુ પરના વેરા તથા બીજી પરચુઃ 
ર્‌ણુ વસતુ પરના વેરાની છે. ખચ લશ્કર, પોલીસ, ટપાલ, ન્યાયખાતું, 
કેદખાનાં, આગતા બંબા, બારૂં, માપણી, રસ્તા, પુલ, બાગ ખગીચા, 
મ#ાનના બાંધકામ તથા ગવનર્‌ના પગારમાં થાય છે, ડેળવણી ખાતે 
હરવર્વ ૭૫૦૦ પોંડતું ખર્ષ થાય છે; પેન્શન ખાતે ૪,૫૦૦ પૉંડ થાય છે. 
તેમાંથી અડધોસ્ઝડધ પોલીસ ખાતામાં જય છે? 

શહેરમાં ટેકરીઓપમાંથી પાણી પૂરૂં પાડવામાં આવે છે. પાણી આ- 
ણ્વાના નળ સારા છે. ગયે વર્ષ એ ખાતે ૩૫,૦૦૦ વૉંડ ખર્ચાયા હતા. 
લોકઆરેગ્યતાવ્ધક સુધારા પાછળ પણુ ૧૬,૦૦૦ વડનું ખચં થયું હતું, 

રાજ્ય વહીવટ ચલાવનારે જાંસિલ (મંડળી)નતા આઠ મૅબરછે. તેમાં 
ગવનેર, સેનાધિપતિ, ખજાનચી વગેરે છે. કાયદા ધડતાર કોૉસિલમાં એ 


ક૪ગૃત યવાસ* ૧૬૨ 


૧૦ 


આઠ મળર ઉપરાંત છ વધારે મૅબરે હોય છે. તેમાં એક. ચૌનાને રાખ: 
વામાં આવે છે. 

આંસ્ટીઆ, બેલિજિમ, પ્રાઝિલ, ચિજિ ડેન્માર્ક, કાન્સ, જમે- 
ની, હવાઈ, ઇટલી, જાપાન, હાલાંડ, પોરૂ, પોટુંગાલ, રશિગ।આ, 
સ્પેન, સ્વીડન, તમતે યુનાદ્ટેડ સ્ટેટસ એ દેશોના એલષીએ। માં રહે 
છેઃ હોંગકૉગના ડકામાં કેટલા બધા દેશ્ોનાં વહાણો આવે છે તે એ 
પરથી જખણાશે. 

ભક્તિ કરવાની જગાઓ ગાઠ છે, તેમાં ચારે રોમનકાથોલિક હે- 
વળ છે. એ બધાં દેવળો યુરોપીસ્મન છે. રોમનડૅથોલિકોનાં પાંચ ચં!* 
નાઈ દેવળ છે યાં કુલ ૫૦૦ માણુસ સાંભળવા આવે છે. 

હૉગકૉંગમાં ૧,૬૦,૦૦૦ ચીતાએઓની વસ્તી છે. તેમાં ૧૨૦૦ ખિ- 
સ્તી ધર્મ પાળે છે* ચાળીસ વષથી અંગ્રેજ અમલ. યાં છે, એટલા લાં- 
બા વખતમાં એનો પ્રસાર ધણા થોપ્ે થયો એમ કહેવાય. 

દળવણીખાવું પણ કાંઈ સારૂં ચાલતુ નથી. નિશાળે જય એવડી 
ઉમરે્‌તાં ત્માશરે 3૬,૦૦૦ છોકરાં યાં હશે* તેમાંનાં ભાગ્યે ૬૦૦૦ [નિ- 
શાળે જતાં હોય. સ્કૂણો તો ધણીએ છે. સરકારી સ્મને મિશુન મળી ૮૧ 
નિશાળો છે. ગ્ય માટે ખય પણુ ઘણું થ!ય છે. 

હોંગકૉગમાં ચાલતું નાણું સેડિસકોનો ફ્પાનો ડીલરે છે. ત્રણ પે" 
ઢીઓની નોટો પણ સાલે છે. કોલોનીના સેન્ટતા સીકા પણુ ચાલે છે, 

યાંતાં વહાણ્‌।માંના માલની ચઢ ઉતરત! ત્માંકડા, જે લેકે અગ્રે કઝ 
વેપાર પડી ભાળેછે એેમ ધારવામાં બદુ આનંદ માને છે તેમનાં મ્હોડાં 
બએધ કરી દે તેવા છે. જૂર્વ તરફના વેપારતું સોથી મોડું મથક હાંગકોંગ 
છેઃ માણુસ જતના એક તૃતિયાંશનો વેપાર ત્મહીંથી ચાલે છે. 

હોંગકાંગતા બારામાં તથા અખાતમાં થઈને આરારે ૩૦૦૦ મા- 
છીઓના મછવા મ્માવે છે. એ લોકો પોતાના કુટુંબ કબીલા સાથે હોડ!- 
ગોામાંજ રહેછે; તેમની સંખ્યા ૩૦,૦૦૦ કહેવાય છે- 

હોગકીગમાં મજીરીનો ૬ર બહુ શોડો છે. ઘરકામ કરનાર ચાકર- 
નો ત્મડવાડીશ્માનો સાડા ચાર શિલિગને કેરે, તથા ખાવા સાથે સવા 
શિલિ'ગનો પમગાર્‌ હોય છે. મજીરેતે રોજતા આડ પેન્સ મળેછે; સુ: 


૧૨૬૧૪ “૪ગત પવાસ, 


થાર, વહાર કડોગ્મા વગેરેને સવાથી ખે શિલિગ રોજ મળે છે. 
ચતા લેકો પાકા ગોરે હેય છે. ગયે વર્ષે ૧૭૦૦૦ મ્માદમીને પોન 
લીંસના મેજસ્રેટ સ્માગળ “ખડા કરવામાં આવ્યા હતા. તેમાંના ધણા 
પારેકો માલ કબનમાં રાપ્મવાતા વાંક સાર્‌ પકડાયા હતા* રેમ્તાપરે લૂટફાટ 
પણુ ઘ'ગી થાય છે. બૅદીખાનામાં મોજ સરેરાસ ૭૦૦ કેદીગ્મોનતી સંખ્યા 
હોય છે. પણ એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જઇએ કે એમાંતા ધણાક બન 
દમાશતા કતાનથી નાશી આવેલા હોય છે નહીંતો તે યાંના કેદખાન 


નામાં હોત. 


---.. _.-€3 “ઝે. જે 
ન્ટ? કે 


પ્રકરણ 1૧5 મુ. 
સૌંગાપાર. 

પસિકિક અને ઓરીએટલ આગખેટ એકોનામાં જવા સાર્‌ ૨૨ 
મી નવેમ્બરે બપોરે હૉંગકાંગથી નીકળ્યાં. સ્મમારી સાથે બારેક કેખીન- 
ના ઉતાર તથા ૨૦૦ ચીતા મજુરો હતા. કોઈ કંપતીખએે તેમતે સીંગા- 
પોર ખોલાવ્યા હતા. કંપની કેટલાંક વષેની ખોલીએ તેમને રાખેછે, દર- 
મહીને મુકરર પગાર આપવે તથા મુદત પૂરી થયે પાછા મોકલવા એવી 
શરત કરેલી હોય છે. હાંગકૉગથી એકાદ માઇલ ગયા હોઈશું એટલામાં મે 
એકાએક પાણીમાં કઇ પડ્યાનો અવાજ થતો! સાંભળ્યો, જઇને નેજંછું 
તે એક મજુર કુદી પડી પાએક માધ્લને છેટે હોડી હતી તે તરક તરી 
જતો હતે. તે પાસે આવી કે તેમાં તે યડી ગયે. અમારી સ્‍મગમખેોટ- 
ની પછાડી નાની આગખોટ આવતી હતી તેણે તરતજ પેલી હોડી પર 
ઝંપલાવ્યું. અને પેલા મજુરને ખેચી કહાડી પકડી લીધો અને પુરી દીધો. 
અમને ખબર પડી કૈ એ લોકોને કંપની અગાઉથી એક મહિનાના પગારે 
દીઠ ત્રીશ શિલિ'મ આપે છે. તેથી તે લુચ્ચાઓ તે લઇતે વહાણમાંથી 
નાસી નય છે; અને એતા પછી આવતી બીજી ટોળીમાં દાખલ થાય છે. 
એ સારૂં કંપનીની આગખેોટતી વાંસે તેમના માણુસો રહેછે. કાઈ 
નાસી જવા સારૂ કુદી પડે તો તેતે તાતી આગમે(ટમાં પકડી લઈને કેદમાં 
નાંખે છે. અમારી સફરમાં આગખો। ટમાંથી છ આદમી એવી રીતે કુદી પ- 
ડયા. તેમાંથી ફ્કત ખેજ પકડાયા. માછી લોકોનો એ દંગાઇમાં ભાગ હોય છે. 


જ ગત પ્રવામ. ૧૧૫ 


રવિવારે બપોરે સિગાપોર પ્રોમ્યાં, મુસાફરી ખુશનુમા તથા કાંઈ 
વિશેષ બતાવ વગરની હતી. લાં તાપ ધણા છે. સિંગાપોર વિષુવવૃત્ત 
પાસે આવેલું છે તેથી યાંની હવા આખું વષ એવીજ રહે છે. તે ૬હાડે 
વાદળાં હતાં તાઝે ગરમીનું માપ છાંયડામાં €૦ ડીગ્રી હતું, અમે «મી- 
ને ગાડીઓમાં ખેશા ન્નૅવા નીકળ્યાં. ગાડીએ ને ઉપર છત્ર હોયછે, અને 
આસપાસ ઉધાડું હોય છે. તેમાં બંધ કરાય એવી બારીઓ હોય છે. 
ઉષ્ણુકટિર્બંધનાં કાડ ઝલ વગેરે જે ઇંગ્લાંડમાં ગરમીવાળાં ધર્‌ બતાવી 
ઉગાડવામાં ત્માવે છે તે તેમની કુદરતી જગાગે જેવાની ઉહ'ઠા ધા 
વખતથી મને હતી, તેથી ગાડી બહાર ડોકુ કહાડી હું બધું જેવા લાગ્યોન 
વાડોેમાં વેલા તથા ઝાડીએ હતાંઃ બગીયાઓમાં પણુ નત જાતનાં 
કૂળ તથા ઝુલનાં જ્વાડ હતાં.-યાંના જેવી લીલોતરી મારા દીઠામાં આવી 
નથી. ભલે આયલોાડતે “ પાના (લીલે)નતો ટાપુ'' કહે, પણ સીંગાપોર 
તો ખરેખરૂં પાનું છે, યાં એવી લીલોતરી બારે માસ રહે છે. કેમકે વષોાદ 
૮૦ ઇંચ વરસે છે અને સૂયનાં કીરણુ સીધાં પડે છે. 

વનસ્પતિવિઘાનો વિશાળ બાગ છે તેમાંથી અમે ગયા, એ સુંદર 
વાડીતે। પૃથ્વીપર ઈડેનની વાડીથીજ ઉતરતી હશે, યાં મોટાં ઝાડો ધ્રણાં 
હતાં; તે સિવાય તરેહવાર જુલ ઝાડ હતાં. એ ખધાં રગખેરંગી હતાં. 
તળાવમાં વિક્ઢોરીઆ રાજાઈઓઆલોલી નામનાં જુલ તથા લાલ કમળ 
હતાં, એવા સખત તાપમાં પણ ખે કલાક લગી બાગમાં આથડ્યાં, પછી 
પાસે કે!ઈ મિત્રનું ધર્‌ હતું તાં થાક ઉતર્‌વા સાર્‌ ચ્હા પીધી, વ્ાંથી 
સાંજની ઉપાસના સાર્‌ દેવળમાં ગયાં. દેવળ ધણું સારૂં છે. પ્રાથના 
ચાલતી હતી તે વખત ઉપર્‌ પૅખા ખેયાતા હતા, શમા દેવળમાં ઠોઠ ધણેા 
હતે; તેથી તેના કરતાં સૌંગાપોરમાં રહેનારી મિસ કુક નામે સ્રીખે 
સ્થાપેલી મંડળીમાં સે।લ્જ રે અંતઃકરણુથી ભક્તિ કરતા હતા તે મતે વધારે 
પસંદ પડું. 

ચાર્‌ વાગતા પહેલાં આગબોટ ઉપડવાની નહોતી તેથી સોમવારે 
સવારે પણુ અમે શહેરમાં નીકળ્યાં, સીંમાપોરના ત્રણુ ભાગ છે, એક 
અંગ્રેજી અથવા વેપારી, બીશ્ને મલાઈ તથા ત્રીન્ને ચીનાઈ એ ત્રણે વચ્ચે 
મોડું સળમ મેદાતછે. ટપાલ આક્રિસ, સિટિ હાલ, પોલીસની એરડીએ 


૧૬૬ જ મત પ્રવાસ, 


ઝાહેર લાયબ્રેરી તથા સરકારી કોડી એ બધાં સારાં પથ્યરનાં મકાને છે. 
શહેરમાં ખી જમાએ ધણી છે. ચીતાઈ બામ વસ્તીવાળા ભાગની મ- 
ધ્યે સ્‍્રાવેલો છે. તે ધણ્‌। સારો છે. તે [સવાય બીશ્ન બાગ પણુ છે. મે! 
રા રસ્તો છે તેની ખને બાળુએ તો! માઇલેક લગી ઝાડતી ઘટા છે. 

“ કસ્શેલ સ્કવેર” (વેપારી ચેક) નામે જગા છે યાં ખહુ ઉઘમ 
ચાલે છે. પેઢીએ, વખારોા અને દુકાનો યાં આવેલી છે. સાત રસ્તાગ્ય- 
એે ચોકમાં મળે છે. પૂવ તરફના વેપાર્‌તાં શહેરોમાં હોય છે તેવો આ- 
નંદી દેખાવ સર્વ સ્થળે હતો. લેડ્ડાએ રૅગખેરંગી પોશાક પહેરેલા હોય છે. 
પચીસ દેરાના લોક યાં છે, તે સવના પોશાક તરેહવાર હોય છે. વળી 
ક્રોઈ લેક સમૂળગાં લુમડાં વગરતા પણુ હોય છે. તમાટલી બધી જુદી 
જદી પ્રજનો સમુદાય બીજે કોઈ ઠેકાણે નહોં હોય. વસ્તીનો અડધોઅ- 
ડધ ભાગ ચીનાઓએઓનેો છે. તેથી ઉતરતો! મલાઈ લોકનો અતે ત્રીન્તે ૬- 
દ્િગુ હિંદુસ્તાનના તામિલ લોકનો છે. રસ્તામાં સ્રીખા ઘણી થોડી માન્‍ 
લમ પડે છે. ચીના લોકની સ્રીઓ પરદેશ બહુ જતી નથી, તેથી યાં 
૭2૦૦૦ ચીતાખઓ છે છતાં ચીતા લોકની ફક્ત ૧૪૦૦૦ સ્ત્રીઓ છે. 
તામ્‌લ્ પુરૂષો તામીલ સ્રીઓ કરતાં ચોગણુા છે. મલાઈ લોકને તે પે!" 
તાનો દેશ હોવાથી તેમની સ્રીઓ તો પુરૂષ નેટલીજ યાં છે, 

મલાઇ લોકનો પોશાક વિચિત્ર હોય છેઃ એક સળગ રેશમી કપડું 
હાય છે. તેમાં જોસફૃના ડમલા પેઠે ધણા રંગ હોય છે, તે કેડ આ- 
ગળ વીંઢાળી ધાધરા માફક ઝુલતું રાખવામાં આવે છે. ખભે સફેત મલ- 
મલને કડકો નાંખે છે અને માથે કૉરમજ રંગની રેશમી પાષડી મુકે 
છે. પણ એ બધો ભપકો બહાર જવાનોજ છે. ધરમાં જેયું હોય તે 
ફકત ધોતીઉંજ બીજાં કાંઈ મળે નહીં. છોકરાંને તો કલાઇનું નાનું સરખુ 
અ'જીરનું પાંદડું દોરીમાં પરોવીને ક દોરો બાંધે છે તેજ તેમનાં લૂગડાં* 

હૉંગફોંગતી પાલખી તથા જાપાનની “છન-રિકિશ” સીંગાપોરમાં 
હોતી નથી. સાધારેણુ વાહત તરીકે તો હિદુસ્તાતતી ટટુતી ગાડીએ વપ: 
રાય છે, મલાઈ લેક એ હાંકે છે. 

અન્નણ્યાં ગામનાં બજારમાં જવાતો શેખ મને બહુ છે. મૂકયે તરન 
દૂના બીન્ન શહેરોની પેઠે સીંગાપોરનાં ચોટાં દીક છે. ખાવાની વસ્તુ! 


“#મત પવાસ? ૧૧૨૭ 


ધણી વેચાય છે. સૌંગાપોરવી આસપાસનાં નાનાં ખેતરોમાં ડુકરો પાળન 
વામાં આવે છે તથા બતકે ઉછેરવામાં આવે છે; કેમકે ચીના લોકનો 
તે મનગમતો ખેરાક છે. ઇડાં સેવવાતેસારૂ ઝપડાં હોય છે યાં ગરમી 
આણીને ઇડાં સેવાય છે. સીંગાપોરનાં ચૌટાંમાં નવાં ”હુએ યાં બતકાજ 
બતકે.. એથી ઉતર્તે દરજ્જે માછલી છે, શાર્ક માછલી ગરીબ લેકકનો સુ 
ખ્ય ખોરાક છે. 

એક હારમાં રાંધેલું ખાવાનું (ચાઉ ચાઉ) તેયાર મળતું હતું. ખાન 
વાનું ઘણું ખરાબ હતું પણુ ચીના? અતે મલાઈ લોકે તે સ્વાદથી ખાતા. 
સીંગાપોરમાં માંસ હિ'દુસ્તાન તથા સો સધી, અતે મરધાં કોચીન ચાન 
તથા સલાયા દાંપકલ્પથ! આવેછે. અમે બપોરે ખાવા થોડો મેવે! લાંધાં. 
“સગોસ્ટાન” નામે ફળની ત્ઠતુ હોવાથો તે પગ લીધાં, ચિત્ર ચિતરતા- 
રને એવું એક “મૅગેસ્ટીત” તરતતનું કાપેલું હોય તે રંગ માટે બહુ સારે 
નમુના છે. મોટાં પાઇન એપલ, બતાતાનાં ઝુમખાં, કેરીએ, લીલી છા- 
લની નારંગી, સેવક્‌ળ વગેરે ઉખ્ણુકટિબંધમાં પાકતાં બાત ભાતનાં ફળ 
વેચાતાં હતાં, તે જેઈ મન લલચાય તેમ હતું. પણ એ સઘળાં કરતાં 
આપણાં સ્ટ્રામેરી અને ચેરી મનેતો વધારે પસંદ છે. 

બત્ર્‌માંથી અમે ત્રષુ માધલ્ષ વેગળે એક ધનવાન ચીતાતી। બાગ 
છે તે જેવા ગયાં. એ લક્ષાધિપતિ વેપારીને એ બાગ ધણે। માનીતો! છે. 
ઇંગ્લાડમાં ચેઢસવર્થ ના ગર્‌મ દેશનાં ઝાડના બાગપર્‌ ડયુક અક ડેવ- 
નશાયરને હશ્નરો રૂપીઆ ખચ થતો હશે પણ, મી. જ્હમ્પોઆ રોજનો 
એક શિલિંમ આપીને બાર મજીર રાખી કામ કરાવે છે. યાં રહ્યણુગૃહની 
જર્‌ર નથી પડતી. ઇુંગ્લાંડમાં કાચનાં ઘર તે દેવતા રાખતાંએ જેવાં 
તેવાં ઉગે તે વિક્ઢોરીઆ રોઇ ખુલ તથા તેનાં છત્રી જેવડાં મોટાં 
પાંદડાં એ બાગના તળાવમાં ખુલ્લી હવામાં સૂયના તડકામાં ઉગે છે. આ- 
ચિડ ઉગાડવા વાંસના ચોકમાં સાદડી જડીને તેનું ઢાંકણુ કરવું પડેછે. 
કે વખતે કોઈ પાંદડાવાળું ઝાડ હોય તે પર પણુ તે ચઢાવાય છે, એ ઉ- 
ગાડનાર્‌ તરીકે તો મી, ચમ્મરલિન કરતાં પણુ ન્હુમ્પોઆ ચઢે. બાગમાં 
હેકાણે ઠેકાણે નાના નાના બેટ ઉપર ઉનાળામાં રહેવાનાં ધર છે. યાં જ- 
વાના નાના સરખા પુલ હેય છે. ઝાડ તથા છોડને કાપીને કુતરા, પહ્યો, 


૧૬૮ ૪ગત ગવાસ., 


ઘોડા, ગાય, વગેરે જાદા જુદા ખાકાર કરવામાં આવેલા છે. વળી તેને 
કાચની આંખો તથા પૃત્રિમ હાથ પગને માથાં કરેલાં છે. તેથી બાગને! દે 
ખાવ બહુ વિલક્ષણુ તથા લ્રસ્‍્વજનતક લાગે છે. 

સૌગાપોરનું બારૂં પહોળું અને ઊંડું તથા સલામતીવાળું છે. બધી 
આગમખોટોા યાંથી કોયલા ભરી લેછે. કોલંબો તથા ચીત વચ્ચેનું ડ્રાયલા 
ભરેવાનું એ મોટું થાનક છે. એને ત્રણુ સરસ કિલ્લા છે. પણુ તે ખાલીજકે 
ધૃગ્લાંડતી સરકારે ધણ્‌ા વખતથી લાં તોપો મોકલવાનું કહેલું છે, પણ 
હ સુધી ઈ મોકલી નથી. એ ખાતામાં બહુજ ગેરબૈદ્દોબસ્ત છે. 

બંદરમાં વહાણુ સાકૂ કરવાતી ચાર ગોદીઓ છે, ડકા પણુ દોઢ મ!ઇલ 
લગી છેઃ મહાસાગરપર સફર કરતી આગખોરા યાં જઇ શઠડૅ એવું છે. 
૩,૦૦,૦૦૦ ટન કયલા યાં ભરી મુકેલા છે. લડાઇને વખતે યાં આમ 
લગાડવાતે। શત્રુનાં વદાણેને બહુ સારો લામ મળે તેમ છે. 

સીંગાપોર, પીનાંગ અને ભલાકા મળીતે સ્ટ્રેટ્સ સેટલમેટ્સ 
ખનેલાં છે. તેના હાથ હે!ળ જોણેર અને પેરાતા સુલતાનનાં સંસ્થાન છે. 
તે સામુદ્રધુતીના મલાયા દ૬ીપકલ્ય તરફના કીનારાપર આવેલાં છે. ખરરૂ 
નેતાં જી સુલતાને અને બીજ નાનાં દેશી રાજયો રેસીડેટના હાથ નીચે છે. 

થાંની વાપિક ઉપજ ૬,૦૦,૦૦૦ પૌંડની છે. તેમાંનો મે તૃતિયાંશ 
તો અડ્ીણુ તથા સ્પિરિટ પરેની જકાતમાંથીજ આવે છે, બાકીની ઉપ#૪ 
જમીન, માલ ધરેણે રાખી ધીરનારપરના કર, ટીષીટો, બારાની જકાત, 
ટપાલ, સિક્રાપરતે। નડ્દો તથા પરચુરણુ બાબતોની છે, ૪, સ. ૧૮૮૫ 
કરતાં ૧૮૮૬માં ૪૦,૦૦૦ પૉંડતે વધારો થયો છે, તે પરથી સંવાષકારક 
સુધારો થયેલો લાગે છે. 

નીચેની બાબતો મારે ખચે થાય છે. દીવાની, ન્યાયખાતું, પોલીસ, 
તુરંંગ, વૈદક તથા કેળવણી, બારૂં તથા બદર, ટપાલ, બાંધકામ, મકાનો, 
રસ્તા તથા નહેરો, લસ્કરીખાતું, પેન્શન તથા ખીશ્ન' પરચુરણુ ખચ. એ 
સધળું મળી કુલ ખર્ચ ૫,૮૦,૦૦૦ પીંડ છે. તેથી ઉપજમાંથી ફૂાલંતુ સિ" 
લક રહે છે. 

ત્મષ્રીણુ તથા સ્પિરિટ છુટક વેચવા સાર્‌ ત્રણ વષનો! પરે! આપવા- 
માં આવે છે. ચીનાઓ એ બનેના છઇ#રા લેછે. અીખુ, તાડી, ભાંગ તથા 


ગત ત્રવાસ, ૧૬૪૯ 


સ્પિરિટ દારૂની દુકાન રાખવા સાર્‌ ૬રેકતા ચાળીસ શિશ્તિમ આપવા 
પડે છે. વીશીઓમાં સ્પિરિટ રાખવાને આઠથી તે સોળ શિકિ'ગ આપવા 
પડેછે. સીંગાપોરમાં દારૂ તથા અફીખણુની ઉપજમાં ૬ર વર્ષે વધારે થતે 
નય છે, તેપર્થી જણાય છે કૈ ન્યાં અગ્રેછ અમલ છે યાં મઘપાન 
ધટવાને બદલે વધતું ન્નયછે, એની ઉપન્‍૪માં ૧૮૮૫ થી ૮૬ માં એટલે 
ખાર મહીનામાં ચાલીસ હશ્નર પાંડેનો વધારે! થયો હતો, ગમે એટલી સ- 
નદો આપવામાં કોઈ અટકાવ કરતું તથી. સતદ આપવાના કરારનો ઉદ્દડ 
ઇશરે લેનારની મુપ્ઠીઆરીપર બધું સૉંપેલું છે. પીનાંગની આસપાસ ૫૬ર 
સોળેક માઇલ હું ફ્યી તો માલમ પડથું કે બધાં ગામડાંમાં મ્મકેક તાડી 
કે દારૂની દુકાન તો ખરીજ, જે રાજ્યને હર વર્ષે ઉપજમાં વધારો થતેો 
હોય તથા સિલક બાકી રહેતી હોય તેણે એવી તાઠહી તથા દારૂની દુકાનો 
ઓછા કરવાનો પ્રયતન જોએ. સ્ટ્રેટ્સ સેટલર્મેટ્સમાં ધમાપદેરાકોના 
પ્રયતન નિષ્કૂળ જય છે એ સાંભળી મને નવાઈ લાગતી નથી. 

મ્યુનિસિપાલિટીની તો ઉપજ તથા ખર્ચ લગભગ સરખું (૮૦૦૦૦ 
પૉંડ) થાય છે. એ ઉપજ ધર્‌ તથા ગાડી ઉપરના કર, ચેટાંનાં ભાડાં, 
પાણીપરને વેરે। વગેરે મળી થાય છે. મ્યુનિસિપાલિટીનું કામકાજ જેવું 
ન્તેઇએ તેવું સારૂં છે, પાણી સારી રીતે પૂરૂં પડાય છે, અને રસ્તા સરખા છે. 
યાં વાળી ઝાડીને બરે।બર સાક્‌ રાખવામાં આવે છે. દીવા પણ બરોબર 
કરવામાં આવે છે. પીનાંગમાં પણુ એમજ છે. 

રાન્ન્યનું દેવું ધણું ઘોડું છે. ફ્કત ચાળીસ હજર પૌંડ છે. યાં વેન 
લન્ટીરઅરનું લશ્કર છે. ઇસ્ટ ઇંડિઝમાં એ સોથી જુનું છે. દંગ્લાંડમાં 
પણુ એનાથી જુનું એકજ છે. તેમાં એક અમલદાર તથા ખીજ એકાવન 
આદમી છે. વર્ષમાં ત્રીશ કે ચાળીસ વાર્‌ કવાયત થાય છે. એતું ખચ 
૧૬૦ પોૉંડુ થાય છે. 

કાયદા બતાવતાર તથા વહીવટ કરતાર કૉસિલની રચના હોગકૅગના 
જેવીજ છે, કાયદા બનાવનાર કૈ/સિલમાં એક ચંને। છે. 

ગવનરતે દર્‌ વષે ૪,૦૦૦ પડતે પગાર મળે છે. તે ઉપરાંત ર્‌ 
હેવાનું ધર તથા બીનન મુસારા મળે છે. કોલેનીઅલ સેકેટેરીને પણુ 
રહેવાનું ધર્‌ અતે ૧૬૦૦ પોંડનો પગાર મળે છે, મુખ્ય મુખ્ય અમલદાઃ 


૧૭૦ જગત પવાસ. 


શને પમાર્‌ મળે છે તે તેમતી ન્નેખમદારીના પ્રમાપ્મુમાં તયા યાંની ગરમ 
બળતી હવા ધ્યાનમાં લેતાં ધ'યના નથી* પીતાંમ તથા મલાફાના રૈેસીડંટ 
કેસિલરને દશ હજારે પોડ મળે છે. પેરાનો રેસીડ'ટ જે લાંના ગવનરે 
જેવોાજ છે તેને ૩૦૦૦ પૌંડ મળે છે. 

સૌંગાપોર, પીનાંગ અતે મલાકાની મળીતે ૪,૨૪,૦૦૦ માણુસની 
વરતી છે. તેમાં ૧,૭૪,૦૦૦ ચીના, એટલાજ મલાઈ લેક તથા ૩૪૦૦ 
ચુરોપીઅને। છે. 

સ્ટ્રેટ્સ સેટલસેટ્સના પાદરી સાંતા મૃતિપૂન્ત્કો પાછળ ધણી 
તસ્દી લેતા નથી. મતે સમજણ નથી પડતી કે આપ" સૈંસ્થાનોના 
મૃતિપૂજકોને ખ્રિસ્તી ધમેના કરવામાં આપણે કેમ આટલા ખેદરકાર 
છીએ. એ ખિસ્તી ધર્મતા સન્ય ચલાવનાર તથા વેપારી વ્ગેના ગુખુ 
જોઈ લોકોની ખરતી ધર્મપર વખતે શ્રદ્ધા નહોં બેસતી હોય, લોકો મઘતિ- 
ષેધક તથા સુતીતિવાન મુસલમાની ધમ વધારે પમંદ કરે છે, તેતું 
કારણુ એ હશે કે આ ખિસ્તી રાજ્યવી ઉપજતે ધણો ખરે ભાગ અન 
નીતિ તથા અધમતાનતે ઉત્તેજન આપવામાંથી મળે છે. યુરેશીઅનોનો જન્મ 
અનીતિતું મોડું ચિહ્ત છે. વેપારીએ ધમીપદેશકેોતો અને ધમાપદેશકે 
વેપારીઓને વાંક કાઢે છે. સીંગાપોરમાં તો મારા ધારવા પ્રમાણે બંનેના 
વાંક છે, યાં મોઢું શેભાયમાત દૈવળ છે, તેતે સારૂ બિશપ વગેરે મેટા 
મોટા અધિકારીઓ પણુ છે. વવ ૬હાડે ત્રણુસે ચારસે પેડનો દર્માયેો 
ખાનાર ધર્મીપદેશક પણુ છે. આટલું બધું છતાં યાં દેવળમાં કોઈ દેશી 
લોક જતા નથી. ઇંગ્લાંડતા ચર્ચ (ધમ મ'ડળ)નું નિશાળને લમતું એક 
નાનું સરખુ દેવળ છે તેમાં વળી બહુતો પયાસ સાઠ દેશી માણસ જાયછે. 

પ્રેઝઝીટીરીઅનોવું પોતાનું દેવળ એક છે. મે તે બહારથી ન્નેયું 
હતું. તેમાં દોઢસો બસે સદમી શ્કેકઠાં થયાં હતાં, તેષાં ગાડીઓના 
દાઠ સાથે સ્‍્માવેલા હતા. લાંના પાદરીને ધર રહેવાનું અને ૫૦૦ પૉંડને 
પગાર મળે છે. “દગ્લીશ પ્રેસણીટીરીઅન મિશત” ની પ્રાર્થેતા કરવાની ચાર 
જગા છે. તેમાં ભાગ્યેજ પયાસ આદમી એકઠાં થતાં હોય. ખે લેકે 
કેવું કામ કરે છે તે કહેવાનું ન્તેખમ હું માથે લેતો તથી, મારા સાંભ" 
ળવા પમાણે તેએ પડે ધર્મી તથા સારા માણુએ છે. પણુ તેમની કામ 


જગત પ્રવાસ. ૧૩૧ 


કરવાની શીત મારી નથી તેથી તેમની મહેનતનું પરિણામ સંતોષકારક 
નથી આવતું, પીનાંગમાં “તોનકફર્મીરટ!'નો ધમોપદેશક નથી. તામિલ 
લોકોને સાર્‌ ઇગ્લાંડતા ચચને દેશી પાદરી છે. તેતું કામ કાંઈક ઠીક ચાલે 
છે, પોનાંગડી ર્‌ ૫,૦૦૦ તામિલેની વસ્તીમાંથી પ માણસ લાં એકઠો 
મળે છે. વલેસ્ત્રી પ્રાંતમાં મિશન છે તે અમુક પ'થનું નથી. તેનાં ત્રણુ 
નાનાં દેવળ છે* સાઠ કૈ સિત્તેર ચીતાઓ એમાં પ્રાશના કરવા નાય છે, 
ઇેંગ્લાંડતા ચચે તામિલ લોકોમાં કરવા સાર્‌ ત્રણુ ઉપદેશક તથા પોતાને 
સાર્‌ એક પાદરી રાખ્યો છે. મલાકામાં પણુ પાદરી છે. તેનો પગાર ૫૫૦ 
પંડ છે. ચીનાઓને ખ્રિસ્તી ધમમાં મ્માણુવા સાર્‌ જે ખ્રિસ્તી થયેલે 
ચીના રાખેલે। છે તેને માત્ર ૩૦ પૉડને! પમાસ છે. 

સ્ટેટ્સ સેટલનેટ્સના પ્રોટેસ્તટોનો લોકોને ખ્રિસ્તી કરવાતો પ્રયત્ન 
તા આવો છે. ઉતે પુછીશું કે રોમતકાથોલીકો શું કરેછે? સૈસ્થાનમાં 
તેમનાં પચીસ દેવ4ળે અને એકતાળીસ પાદરીઓ તથા ઉપદેશકે। છે. 
તેમનાં દેવળમાં બધાં મળી ૧૫૦૦ ભરાય છે. હું ધારૂં છું કે જુદી જુદી 
ગ્રોટેસ્ટટધમૈપચારક સભાના સેક્રેટેરીઓએે પૂર્વમાં ફરીને નેવું ન્ને* 
ઈએ કે (જ રયુટ) રોમતકાથોલીકોનું કામ કૈમ આગળ વધે છે અને પ્રો- 
રેસ્ટટા શાથી નિષ્કૂળ થાય છે. મતે આ વાતની સમજણ નથી પડતી. 
વાત ખરી છે અને ચોકસ છે. ૧૮૮૬માં સૌંગાપોરતી સરકારને યાંના 
જુદા જીદા પંધોએ જે હકોફત મોકલી હતી તેમાંથીજ આંકડા આપું છું. 

સ્ટ્રેટ્સ સેટ્લમેટસમાં પરદેશથી આતા માલની કીમત ૧,ર૮,૦૦, 
૦૦૦ પૈડ છે. પરદેશ જતા માલતી કીમત ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ પડકે, મલાઇ 
આકોપેલેગોમાં નિપજતા માલની ખપત ઇગ્લાંડ, યુરોપ તથા અમેરિકામાં 
છે તેને લીધે આટલે બધો વેપાર યાલેછેઃ એ બધો માલ અહીં એક- 
હો થાય છે. 

સ્ટ્ટ્સ સેટલમેટ્સનાં બ'દર્‌માં બધા દેશોનાં વહાણોને આવવા જ- 
વાતી તથા વેપાર્‌ કરવાની છુટછે, એકલા ખ્રોૌઢીશ ચમ્પાયરથી આવતા 
તથા યાં ચઢતા માલની કીમત ૮૪,૦૦,૦૦૦ પૉંડછે. બીન્ન ખધા દેશે।- 
થી આવતા તથા થયાં ચઢતા માલની કીમત ૬૫,૦૦,૦૦૦ પૌંડ થાય છે. 
યુર્‌પપતાં સંસ્થાતમાં ઇંગ્લાંડતાં આ સંસ્થાન તાની સરખી જગા છે છતાં 


૧૭ર્‌ જગત ગ્રવાસ, 


તેનો વેપાર બીશ્ન બધા દેશ કરતાં ચઢીઆતે। છે તે આપરથી જણાશે. યાં 
પરેદેશતા વેપાર્પર બ'ધન નથી. યુર્‌પતી ખીજ પ્રજએઓએ સ્થાપેલા 
સૈમ્થાનોમાં પણ બ્રિટિશ વેપાર સોથી વધારે ચાલે છે. આ બધું જન 
ખ્રાઇંટ, રિચર્ડ કીખ્ડત તથા તેમણે કરેલા બ'ધતરહિત વેપારને લીધેછે, 

ખે દહાડા રહીને સીંગાપોરથી અમે પીતાંગ ગયાં, યાં છ કલાક ૨- 
હાં, યાંના રેસીડ'ટ તથા તેવી સ્રી સાથે અમે કીનારે ગયાં. એ લેકે 
અમારી નડે આગખેોટમાં આવત્યાં હતાં. એેને' તથા મારે આઓચિડ' ઉમા- 
ડનાર તરીકે મુસાફરીમાં મૈત્રી થઈ હતી. એ ધણો પ્રખ્યાત અમકદારછે. 
એની કીતિ નવાં ઔર્ચિડ શોધી કાઢનાર્‌ તરીકે વધારે છે. ખઓનિઓમાં 
ધણાં ઔશચિડને એનું નામ આપવામાં આવેલું છે. 

પીતાંગના ખાગમતા સુપરીન્ટેન્ડન્ટ મી. કટોસનેડે અમે બગીચા 
માં ગયાં. તેણે અમને મલાયાનાં જ'ગલમાંથી આણેલા છેડ ખતાન્યા* 
પછી ભી. ષ્રોઉન નામે પીતાંગતોા વેપારી હતો તેને યાં નાસ્તો! કર્યે. શમે 
પણુ સીંગાપોરધી અમારી નડે હતે, તેણે નાસ્તો કરાન્યો તેનો સ્વાદ 
ભૂલાય નહીં એવે હતે. 

-- જ હન્ડમ્ટૂ-- 
પ્રકરણુ ૧૭ મુ. 
કન્ડી. 

ચોથી ડીસે'બરને રવિવારની સવારે એંકોના આગળોટના તુતકપર- 
થી સિલોનનો કાંઠો જણાવાની બધા વાટ નેતા હતા. કીનારે જણાવા 
કરતાં યાંતી સુગધ કયારે આવશે તેતી વાટ નેતા હતા એમ કહીએ 
તે ખરેખર છે. કેમકે નાસ્તા વખતે અમારા કેપ્ટને તથા સુખ્ય અમલ- 
દારે શ'કાશીક્ષ ઉતારૂઓની ખાતરી કરી હતી કે કવિતામાં સિલોનતા 
પવનની સુગધિ લ્ડેરોતું વણુત આવે છે, તે માત્ર કલ્પતા નથી પણુ 
ખરી વાત છે. ખરેખર અગોઆરેક વાગે મશાલાની સુવાસ મતે આવવા 


લાગી. તે લાર્ચના ઝાડ જેવી હતી, કાંઠાપરતી તજતી વાડીઓ માંથી એ 
ખુશખમા આવતી હતી એમ મને ખખરે મળી. 


પીનાંગથી પાંય ૬હાડાની મુસાફરી ધણી ખુશતુમા કરી હતી, ૬- 
રીએ શાંત છતે, પવત ધીમે! ધીમો વાતે હતો. અમારા વણાણુની 
ઝડપને લીધે તુતક તથા ડેખીનોમાં પવત આવતે તથા ઠૅ'ડક રહેતી, આ 


જગત પ્રવામ. ૧૭૩ 


વળી એક સુખ હતું કેમકે રાતે પણુ થમોામીટરમાં પારો ૮૫ ડીમ્રીધી 
નીચે કવશિતજ રહેતે. 

કોલ'બોમાં પ્રપ્યાત સર્‌ ર્જોન કુડનો ખાંધ બધાયે તે પહેલાં 
પોધન્ટ ડી ગેલ કોયલા ભરવાનું સ્ટેશન હતું તે બપોરે નજરે પડવા લા- 
ગ્યું. યાં કોલખો તાર કરવાની નિશાની કરેવા અમારી આગખે।2 કીનારા 
પાસે ગઈ, તેથી કાંઠાપરતી તાળીખએેરીએ તથા દુરથી દેખાતો સિત્ઞોનના 
પવિત્ર પર્વત ચંડમ્સ પીક નનેવાની તક અમતે મળી. પેનિન્શુલ્ર અતે 
આરીએટલ કપનીતી આગખે રા કુલકત્તેમી તથા આસ્ટ્રેલીઆથો ટપાલ 
લઈ જતી હતી તે કોલબોથ ત્રીશેક માઈલ આગળ અમને મળી, ત્રણે 
આગખેટોમાંથી ટપાલ બદલવાની હતી તે બદલી. એ કપતીની આગ* 
ખોટા બરોબર વખતમર ના આવ કરે છે જેષી આ ખતાવ ધણો સાન 
ધારણુ છે. 

કોલંબો આવી લંગર કર્યું યારે નવ વાગી ગયા હતા, અતે કનાન 
રેપર જવાય એવું નહોતું તેથી રાતની રાત વહા'મુમાંજ કાઢી સવારે ઉત- 
ર્વાતે! વિચાર કયો. સવારે છ વાગે તુતકપરથી બારૂં જણાયું. બારાને 
એક માઈલ ફરતો શૈભાયમાન ખાંધ છે. એ વિશે આગળ થોડું કહે 
વાનું છે. વડાણુની સામે ડક, જકાતનું મકાન તથા જીને કિહ્લોછે. ઉત્તર્‌ 
તરફ ગામ *ાવેલું છે. દક્ષિણ દિશા તરક્‌ કોલ્પેટીનું પરૂં આવેલું છે. ખજા- 
રી, કેળા આંબા, તથા બે$છુટ ઝાડથો સવ સ્થળે લીલું લીલું થઈ રહેલું છે. 

વદાણુની આસપાસ યાંની દેશી હોડીઓ વીંટલાઈ વળી. એ લેક ઉ- 
તારૂઓને કાંઠા પર લઈ જવા ખુમે। પાડતા હતા. લંડનના પ્રદર્શન વખતે 
“'દ્ટામેરાત” હેોડીએ માર્ડ્‌ ધ્યાત ખૈચ્ચું હતું તે હોડી તેના સ્વદેશી 
પાણીમાં પહેલ વહેલી નનેઇ. એ હોડી ઝાડના થડને કેચીને કરેલો હોય 
છે. લ'બાઈમાં વીશ પતીશ [ીટઢ હોય છે. બ'તે બાજુએ ઉભાં પાટીમ્માં 
ખાંધી લઈ કેટ જેવું કરેલું હોય છે. તે સિવાય થોડે આધે હોડી જેટલી 
જ લ'ખાઈનતો જડે વાંસ હોડીને જડેલો હોય છે, તે પાણીની સપાટી 
પર્‌ રહે છે. એક તરપૂતા પર તેનો ભાર આવે છે ને બીજી તરફ્તો પા 
ણીતે ખાળે છે, તેથી કરીને હોડી હષ વળતી નથી તે ખહુ સારી રીતે 
તરી શકે છે; અને ગમે તેવી તોદ્ટાની ત્રડતુમાં પણુ દરીઆમાં આધે “ય 


૧૩% જગત પ્રવામસ#* 


છે. કેષ્ટ્રન લેભરે પોતાની “ગિગ” જાતની હોડી અમતે આપી હતી. તેમાં 
અમે અમારે સામન લઈને ગયાં. કાંઠાપરતા જકાત ખાતાતા વિવેકી 
ખમલદરારે અમારો સામન તપાસવાની ના કહી અને ખે વાગ્યા સુધી 
સંભાળવાનું પોતાની મેળે માથે લીધું. અમે કોલબો છેલ્લું નનેવાતો વિચ। 
ર રાખી જુની રાજધાની કેન્ડી જવાને ઠંરાવ કર્યે. 

સવાર કોલબોમાં ગાળ્યું. પણુ ભદ્રાસ અને ફલકત્તા જતા પહેલાં 
યાં ત્રણુ ચાર દવસ રહેવું છે તેથી એની હકીકત આવતા પ્રકરણુમાં કન 
હીશ, ખે વાગે સ્ટેશનપર જઈ કેન્ડી જતારી ગાડીમાં ખેઠાં. ૭૫ માધ્લની 
મુસાફરી કરવાની હતી, યાંવી રેલવે સરકારી છે, ૧૮૫ માઈલની સડક 
જવા આવવા સાર્‌ કરેલી છે. ગાડીઓ ધણી ખરાબ છે. ઇંગ્લાંડની ગા- 
ડીના ત્રી વર્ગ જેવીજ અહીંની પહેલા વગની ગાડીએ હૉય છે. 
મારે સામનતા બહુ પૈસા ભરવા પડ્યા. પાંચ કલાકમાં મુસાફરી પુરી થઈ. 
'ેટલાક માઈલ લગી સપાઢ જમીનપર્‌ રેલવેની સડક છે. યાં ડાંગર તથા 
ધાસ ઉગેલાં હોય છે. આખો પ્રદેશ પાણીનાં ખાખબોાચીઆંવાળે છે. યાં 
બધી જતના પાકને ખબ પાણી મળે છે. ઘુંટશુ સુધી પાણીમાં ભેમા ચન 
રેતી હોય છે, જ્યાં જરા ઉંયાણુનો ભામ આવે છે યાં દેખાવ સુદર હોય 
છે. ઝુંપડીએનતી આસપાસ ખજુરી વગેરેતાં ઝાડ, તથા' શાકતી વાડીઓ 
આવેલી હોય છે, છાપરાંતાં રાતાં નળીઆં, ખેડુતોના પીળા તથા કિરમજી 
પોશાક અને ઉધાડાં છેકરાંતી ચામડીનો રંગ એ બધું યાં પસરી રહેલી 
લીલેના લીલા રગની એકર્‌પતા ઓછી કરે છે. પછી કેલાનિ ગંગા નદી 
મેળગનવાની આવે છે, તે પર્‌ લોઢાનો પુલ છે. એતી આસપાસ પથ્થરની 
ખાણે છે. ફકોલબોને! બાંધ બાંધવા સાર્‌ યાંથી પધરા આણ્યા હતા. એ નદી 
આખા ખેટમાં સોથી મોટી છે, કોલંબોથી પચાસ માઈલને છેટે ન્યુવેરાએ- 
ત્તિયા જવા સાર્‌ ગાડીને ૬૦૦૦ ફોટને! ઢોળાવ ચઢવે। પડે છે. તે આલા- 
ગાલા પવતની બાજુએ થધને જય છે. એની ટોય ધણી ઉંચી છે. પહેલાં 
કૅન્ડીના રા“્નએ જેનાપર રાજદ્રોહનો શક હોય તેતે એ રટોચપરથી ફે 
કી દેવડાવતા, ડેકન્ડા ખીણની પેલી તરફ કેંમલ (ઊંટ) પર્વત આવેલે છે. 
એ પવતને ધાટ ઊંટ જેવો હોવાથી એ નામ આપેલું છે. તેની ન્નેડે 
બાઈભલ પર્વત છેઃ તેતાં શિખરે સમુદ્રથી ચાર પાંચ હજર્‌ રીટ ણમાં 


જગત પ્રવાસ. ૧૫૩૫ 


છે. એ ખીણમાં ડાંગરનાં ખેતરો, કેકુનાતાં ઝાડ, નખુડા તથા ગુલાબી 
રમતાં જુલવાળાં “ગલનાં ઝાડ, બધી જાતનાં તાડ તથા ધણી જાતના વે 
લા વગેરે છે* ખીણુમ1 સુંદર પાણીના ધોધ છે તે જેવી ગાહી ઉપર્‌ ચઢે 
છે તેવા નજરે પડે છે, કેટલાક ધોધ એ ળ ગીને ગાડી *૮તી હતી. તે ઉં. 
ચેયી પડતાં પડતાં વચ્ચેજ વાદળાં અને ધુમ્મસ થઈ નનય છે. તેમાં 
સવના તડકાને લીધે મેધધતુષ્યના રગ થાય છેન 













દિ #--ઝ 
2.૫૪ કુરુ ?િ 
હ ન ક ઝં 
કે. 7 ૪7 
૪ 7) 2 
છુ યને / પ 
1.7 હ 
ર 


કુ ॥ 
૧ 


ક કર. રે કન 
છ ષટ 
્્ 
જબના 
ધધ. ટ 
4૧. 
ફક: થો 
ક સ. યે 
પ શ્‌ ક ર ટ 
નનન ય 








“ઝડ 5-5 સપ 
રજ પ ધ બિ 
માગે ન્ડ તન્કાઈ ક 

૦૦ (₹ “૦ ક 








"નડી રેલ્વે. સેન્સશન રફ, 


૧5૬ જગત પવાસ 


વચ્ચે અંગ્રેજ સરેકારે બાંધેલો જુની રાજ ધાતીમાં જવાનો રસ્તે 
નજરે પડે છે. ફીરંગી તથા વલ'દા લેક પાસેથી કૅન્ડીતા રાજળએ એ 
જગા લઇ લીધી હતી. હવે તો રેલવેતે લીધે એ રસ્તો બંધ થઈ ગયેછે. 
કૅન્ડીયી થોડાક માઇલને છેટે સેન્સેશન રંક નામે ખડકપર થઇને ગાડી 
જય છે, તે છેક કોરપર્‌ે થધ્તે નનય છે. નીચે હનર ફોટ ઉડી ખાઇછે. 
આ ભયાનક દેખાવ ગયા પછી ફૅન્ડીની સુ'દર ખીણુ આવેછે. પછી ત- 
રતજ સ્ટેશન આવ્યું. સાત વાગે તો ફવીન્સ હાદેલ (વીશી)માં અમે 
કાણું પડી ગયાં. 

સિલોન ટાપુમાં બધે ગામડાંજ છે. કેન્ડી જાતી રાજધાનીછે. પણુ 
તે કફૂડત ખે ત્રણુ ગામડાં મળી બતેલું છે. એમાં ર્‌ર્‌,૦૦૦ માણુસની વ* 
સ્તી છે. ન્નેવા લાયક મકાનોમાં જેલ, સોલજરેનાં રહેઠાણ, ત્રણુચાર્‌ 
દેવળો, સરકારી આફજ્ીસ અને ખુદ્ધના પવિત્ર દાંતનું જગતપ્રસિદ્ધ મંદિર 
છે. એ મદિર નાતું છે પણ કાંઈ બહુ જુનું નથી. તેમ બાંધણી પણુ 
તેવી સારી નથી. ફ્ડત તે બૈદ્ધધર્મમાં ઘણું પવિત્ર ગણાય છે તે માટે તે 
પસિદ્ધ છે. 

મદિર નાનું સરખું છે. તેની આસપાસ ચોગાન છે ભીંતોપર બદ 
સુરત તથા ભર્યકર ચિત્ર છે. બૈદ્ધધમેના તરફ્થી જે શિક્ષા થાયછે તેના 
દેખાવ કાઢેલા છે. ધ ઢાલીના રોમનકાથેલલીક દેવળને મળતું ખે આવેછે. 
બૌહ્ધધર્મતા ગુરૂ કે મ'દિર્‌ જે કોઇ લટે તેને સારૂ સૌથી ઉડું તથા 
ખળતું તરક છે. દાંત છે તે ખે ઇંચ લાંખે। તત્રા એક ઇંચ નો છે. (દુખે 
ક્રેટલે |) તેને ખુરજમાં સોના તથા હીરામાણેકના ધુમ્મટમાં રૂપાના ધટ તળે 
રાખી મૂકેલો છેન વષમાં એક વાર્‌ ખુહ્દો મુકવામાં આવે છે. મતે 
ખાનગી રીતે ખબર મળી હતી કે પાંચ રૂ્પીઆ આપે તો ઉધાડીને 
દેખાડે છે. મને પાંચ રૂપીઆ કહાડી નાંખવા ન ગમ્યા, 

મંદિરના દરવાકર આગળ અપંમ ભીખારીનાં રાળાં હતાં, તે લેક 
પોતાના ધા અને ખેડે બતાવતા હતા. તેમાંના એક ર્‌ક્ષસતે નીચલા 
હોાઠંમાંથી મોરો દાંત બહારે નીકળેલો હતે. હીપોપોટેમસ (દરિઆઈધેડા) 
ના દાંત કરતાં મંદિર્માંતા પેલા દાંતને એ ખહુ મળતો આવતો હતો 
તેથી એ ભીખારીતે દાંત એટલે બધો લોકપ્રિય હશે એમ ધારૂછું, 


જગત પ્રવાસ. ૧૭ 


હદાદેશ, સિમ, તથા કામ્મોડીઆના રા? છર વર્ષે એ પવિત્ર 
દાંતના મેદિર્માં ખ'ડણી મોકલે છે. હિંદુસ્તાન, ચોન, અને જાપાતમાં 
પણુ તે પૂત્નય છે. 

કેન્ડીની ખરી ખૃબસુરતી તે જે સ્થળે આવેલું છે તેની છે. શહેર 
બધું લીલેત્રીથી ઢ'કાઈ ગયું છે. મોઢા હસ્તકૃત તળાવને કાંઠે એ બાંધેલું 
છે. તેની આસપાસ ટેકરીએ આવેલી છે. તેપર નિરાનરીઓના તથા ખી- 
જા પૈસાદાર લોકના બેમલા છે. આખું સવાર એ ટેકરીઓપર ફરવામાં 
કાઢયું, યાં ધણાં ઝુલ હતાં, ઇંગ્લાંડમાં એવાં %ુલનો અકેક ગીવી પડે, 
ભાંથી સિજ્તોનના ઉચા પવતોની હાર દેખાતી હતી, તે પર છેક રાય 
લગી ઈમારતી લાકડાંતાં ઝ!ડ હતાં. ટેકરીઓ ઉપર્‌ સુદર સૂયમુખી »શે। ઉમેલાં 
હતાં, તે સિવાય ૬ગ્લાંડતાં રક્ષણુ ઝહોામાં ઉગાડાતાં જત જાતનાં ઝુલનાં 
ઝાડ પણ્‌ હતાં, 

સાંજે પેરાડેનીઆના સરકારી વનસ્પતિવિદ્યાના બાગમાં ગયાં. યાંન 
ના જાણીતા ડાઇરેકટર ડા. ટ્રિમને ધણી મહેરબાની તથા વિવેક દેખા- 

ડયાં. મારે એની જેડે આગમગાડીમાં એ એળખાણુ થયું હતું. 
ર્‌બરેનાં ઝડની ઘટામાં થઇ તે બાગમાં પેસવાનો રસ્તો છેઃ એ ઝાડ 
સો સો ર2 ઊંચાં થાય છે. એનાં મૂળીઆં ઝાડથી પણુ લાંબાં હોય છે. 
તે જમીતપર્‌ લાંબા સાપ પડે પડેસાં હોય છે. વખતે ઉચાં ઉગીને નીચી 
ડાળીઓને મજખુતીથી વળગી રહે છે. 

એ ખાગમાં “ ધાસપર ચાલવું તહ” એવી ઝાહેર ખખર્‌ મુકવાની 
*ર્‌ર્‌ પડતી નથ, ભેજાળ હવામાં જે ખુલા ધાસના મેદાતમાં ફરીએ 
તો પમપર્‌ વાળ જેટલી ઝો ચી જળે વીંટાઈ વળે છે. તે લોહી પીને પે 
નસીલ જેટલી »ુલે છે. કેઈ વખતે ઘાસપર ઉધી ગએલા *માદમીતે એ 
જાનવરેએે ચસી લીધેલા તેથી તે મરણુ પામેલા એવા દાખલા બનેલા 
છે. સાપથી પણુ બહુ સંભાળવાનું છે, સાપનો ડખ મટાડનારા બાપદાદાથી 
એે ધંધો મ્હાડે શીખતા આવેલા છે. તેમના ઉપાય બીજ કોઈને ખબર 
નથી.- ડા, ટ્રિમતને યાં ચ્કા પીતાં હતાં યારે માળો એક સુંદર્‌ સાપ લા- 
કડીએ ખાંધીને લાનો હતે. સાપ, કાતખજુરા તથા વીંછીથી દુરે રેછેન 
વા સારૂ અમે “ગાલવાના ર્રતાપરજ ચાહ્યાં, દર્વાળનમાં પેસતાં દેશી 


૧૫૦૪ 0૪ ગત પ્રવાસ. 


તાડના ઝાડનાં ઝુંડ આવે છે. નાળીએરીનાં ઝાડ પણુ છે, એ ઝાડનું 
ભુગળા જેવું થડ ખે રીટ નાડું હોય છે. ઝડતી ઉંચાઈ દોઢસો ફીટ 
હોય છે. રાચે સ્મરાઢથી વીશ ફીટ લાંમાં પાંદડાંતાં ડાળાં હોય છે. તેની 
નીચે કળનાં ઝુમખાં બાઝે છે. પા.મિરા તાડ તામે તાડ થાય છે. તાડના 
તામિલ કવિતામાં જુદા જુદા ૮૦૧ ઉપયષોમ વણુવાા છે. એનાં પાંદડાં 
ગોળ હોય છે. તેમાં પ ખાના જેવાં સૌત્તેર કે એસી પડ હોય છે. એ પાંદડાં 
થાંના લોક છાપરૂં છાવાના; સાદડી કરવાના, છત કરવાના અને કોથળીન 
એઇ કડીઆ, ટોપીઓ, પ'ખા, છત્રીઓ તથા કામળ બનાવવાના કામમાં 
લેછે, પળ તથા બીઆં રાંધીને ખાય છે. તેનાં જુલનતી ડાંખળીમાંથી દેશ।ી- 
એ દુભાગ્યે તાડી કહાડે છે એ તાડીનો જલદ દારૂ બતે છે. સેગે તથા 
કિટુલ નામનાં તાડમાંથી જે માવે નીકળે છે તે છોકરાં સારૂં ખીર બતા- 
વવાના કામમાં સવે છે. તે સિવાય એ તાડમાંથી ખાંડ બને છે અને 
દોરડાં બતાવવાના રેસા નીકળે છે. એરેકા તટ નામના તાડને સોપારી થાય 
છે. હિંદુસ્તાન તથા સિલોનતા લેક એ સોપારી તથા ચુનો અને ત'બા- 
કુ પાનમાં નાંખી તેની બીડી બતાવી ખાય છે, એ રીત કાંઈ તુકસાન 
કર્તા નથી પણુ ગંદી છે. એને સાફ તે લેક પોતાનું ખાવાપિવાનું અને 
મઢવાપાથરવાનું સુકી દેછે, તાડની નનતનાં ઝાડમાં ટૅલિષોટ ક્રેઇ છે, 
ત્રીસ વર્ષ સુધી તે સીધું વધ્યું નનય છે, એ ઝાડનું થડ ધોળુ તથા 
સો [ીઢ ઉંચું હોય છે. પાંદડાંતા રગ ઘેરો લીલો હોય છે. અને તેની 
ઉપર્‌ ચાલીસેક રીઢ ઉંચે ઘણાંજ સુદર સફેત જુલ આવે છે. એ છુલ 
દુનીઆમાં સોથી ઉમદા છે. દરેક જુલનું કૂળ થાય છે; પછી ઝાડ મરી 
નાય છે. અમારે સુભાગ્યે તે વખતે યેક ઝાડ ખીલતું હતું તેથી અમે એની 
એવી અદ્ભુત સુદર સ્થિતિમાં છબી પાડી લીધી, બીક જાતનું તાડ છે 
તેનાં જાડાં પાતરાંમાંથી પુષ્કળ નિર્મળ પાણી નીકનેછે. તે “મુસાફરનું તાડ'' 
કહેવાય છેઃ તે સિવાય ખીન' ધણી નનતતાં તાડ યાં હંતાં. 

જાયફળ તથા લવિ'ગનાં ઝાડ પણુ “જેવા જેવાં હતાં. જંકકુટ તાન 
મતાં ઝાડ હતાં તેનું દરેક કૂળ પચાસ સ!ઠં શેર વજનમાં હેય છે. ખી'ન' 
તરેહવાર તનાં ઝાડ નિરખતાં અમે આગળ ચાલ્યાં, યાંથી અમને 
ધાડા જંગલમાં લઈ ગયા, યાં «ડા થડતા મોટા મોઢા વેલી હતા, તે મે!” 


જગત પ્રવાસ. ૧૭૯ 


ઢાં ઝાડપરે ચઢાવેલા હતા, જમીન ઉષ્ગુકટિગળ'ધતા વિવિધ પકારનાં ફન 
નામતા રેપાથી ભરાઈ ગઈ હતી* એતા રગ સુનતેરી રૂપેરી તથા ખહુ 
સુદર હતા. 


વ દ ? જ, 1. ક 

એ ન ન ઉ /* 95 બ ર તે ન ક સક ક ખં 

ટ. ૬ #_ઝેખર ઝર ૦ 

ક છ કેડ ને ઈ જ.“ 

ન મે 0/8 કિ ક્રૂ શુ ્ મં / 

ને 4૭. જ રુ ક ન ક 

રુ ઈ 
જા 


હિં તુ 6૧ જા. ય થું 
દેર ક બન્ય દ નજ હી દ ટ. ડિ ટ '-*. ફિ. 
જ! “ઝા િબન્ન્‍,. જઉ ક 

કઝ ૪ 8; “૯૮ '/ ક ર ન ક જ ક 

”? ૪ ૦ કુદ નથી પ રુડી” - જ. 

ક હિ /. જિ વિકિ બં 8 7. ન 

હ. ? 
મ 


ક. 
. હા િ 
મે જને ર એં ર તક 4% ડઝન 
કરે 5; જ ૨ ૬% 
ક જનુ ર 


જજ ક 
પ ન 
કકે નિ 85 દ ૬, ન 
જ ન“ ન, રમ 4 ક જ 


૨ 
મ 





“પરાડેનિયા બાગમાંનાં ભવ્ય વાંસનાં ઝાડ 
ખાગતી સઆસપાસ જે નદી વહે છે તેને કાંડે ઉગેલાં ભવ્ય વાંસના 
જાડ બહુ જવા લાયક હતાં, દરેક ઝાડની મોટી ઝાડી બની રહી હતી, 
એની ઉંચાઈ સોએક ફીટ હશ, ખેએક ફીટ નડી સોટીએઓને ભારે 


૧૮૦ મત પવાશ, 


મળીતે જાડાઈ પણુ તેટલીજ (૧૦૦ ફીટ) હશે. એ થડ એવાં પાસે પાસે 
છે કે વચ્ચે થઈતે બિલાડી પણુ ના જઈ શકે. ૭૦ કે ૮૦ ફીટ લગીતોા 
એમને એમ એ વધે નતય છે. પછી ઝીણાં ઝીણાં પાંદડાં આવે છે, એનો 
દેખાવ મોટાં લીલાં શાહામૃમનાં પીછાં હોય તેવો લાગે છે, વાંસ બહુ રીતે 
કામમાં આવે છે. 

ખાગમાં '[અસકોલીઓ, ચળકતાં પીછાંનાં ષક્ષીએ, ઉડતાં શિયાળવાં 
વગેરે જત નતનાં જાનવર પુષ્કળ છે, શીયાળવાં ફળ ખાઇને જીવેછે કે 
ઇ વેળા તાડી કાઢવા મુકેલા વાસણુમાંથી તાડી પીખેછે તેથી તેમને નિશે 
યઢેછે, પેરાડેનીઆતા આ મનોહર અતુપષમ બગીચાની વનસ્પતિ સંબધી 
અદ્ભુતતાનો પાર્‌ આવે તેમ નથી, 


બીજે દહાડે ડા. ટ્રિમન નડે અમે ન્યુવેરા-એક્િયા નામે અ ગ્રેન્નેને 
દવા ખાવાની ટેકરી છે લાં ગયાં. યાંના યુરોપીઅનો જે ખીચારા 
આઠ મહીના લગી યાંતા તાપથી સેકાઈ ન્તયછે તેમને એવું થાયછે 
કે દુંગ્લાંડુતી ટાઢમાં જેવી રીતે એટી પે!દીતે રહીશ્એે છીએ તેભ રહેવું. 
તેથી તેઓ ખેટમાં જે શોથી ભેજવાળી નઠારી જગા છે યાં (ન્યુવેરાએ- 
ત્તિયા) જાયછે. લાં સવારમાં થમામીટરમાં પારે। ઠરી જવાના બિ'દ આમળ 
રહેછે અને ખપોરે ૮૦ ડીગ્રી રહેછે. ફરતા હક્ળર્‌ માધલનાં વાદળાં યાં એ- 
કેઠાં થાયછે. વર્ષાદ ૧૫૦ ઇંચ થાયછે. વષમાં ફ્કત સાઠં દહાડા સૂર્ય દેખા- 
ય છે. હવે એવી જગાને પ્તિલોનના અશ્રેન્ને ઇંગ્લાંડ માની લેછે; દંગ્લાંડ- 
ના જેવી ઝુંપડીએઓ બનાવેછે. દેશનાં સાર્‌ાં જુતતે ન ગણકારતાં ૪ગ્લાંડુ- 
નાં ફૂળછુલ વગેરે ઉગાડવા પ્રયત કરેછે. પણુ ઘણી ધણી મહેનત છતાં 
કશું ઉગી શકતું નથી. યાંની એક ઝુંયડીતો બામ જેઈ મને એવું નહોર 
સ્વમ આવ્યું કે ન્યુવેરાએલિયા જણે ઇંગ્લાંડને એક ભાગ હોય અતે માઃ 
થામાં શરદી થવાથી મરી જતું હોય? ગેસ તાસે એકજ દંગ્લાંડનો 
છોડ સારી રીતે ઉગ્યો હતે, વાડેોમાં ધણે ઠેકાણે તેતી સુવામ પ્રસ* 
રી રહી હતી. 

ડુ।, ટ્રિમનતો બાગ ન્યુવેરાએલિયા॥ી છએક માઇલ વેગળે આવેલો 
છે તે નનેવા મ્મમે ગયાં. યાંના એતા ચાલાક ડેપ્યુટી મી. નીકતી મહે 
નતથી ઇંગ્લાંડ્તાં ઝાડ ફૂળડ્લ વગેરે ઉગેલાંછે, ઉષ્ણુકટિખ'ધતાં ઝાડ પા- % 


0૪ ત પ્રવાસ. ૧૮૧ 


ન પણુ એણે ઉમાધ્યાં છે. યાં સુનેરી તથા છીરમજી રગનાં પીછાંવાળાં 
ઝુકડાં હત. 

ન્યુવેરાગ્મલિયા ઈંચાખુમાં આવેલી સપાટ જમીત છે. યાં ખેએક 
માઈલ લાંઝું તળાવ છે. તેમાં વિલાયતી માછલાં નાંખેલાં છે. તે પુષ્કળ 
વધે જયછે. પણુ ડા. ટિમનને ભયછે કે યાંના દેશીએને જે એની ખબર 
પડશૈ તો! તેઓ ગમે તેમ કરીને યાંથી ખાલી કરશે. બોદ્ધધર્મી દેશમાં મા 
છલતાંતા ભોગછે. સિલોનતા લેક જીવ મારતા નથી તેથી ખાટજીના રનું 
માંસ ખાતા નથીન પણ્‌ માછલાં પાણી બહાર આવવા ૬ઈતે મરી જ- 
વા દેછે. તેએ આ યુક્તિથી હિંસા કર્યો વિતા અને ધર્મ ભ્રટ થયા વિતા 
માછલાં ખાયછે. બૌદ્ધ ધર્મના લોકો બડા રૉંગીછે. બેટમાં ઉંચામાં ઉચું શિખર 
ગેડુરા ગાલા છે. તે અમારી વીશીની પાછળ ઉતું. યાં જવાનું સારૂંછે. 
પૃણુ અમારે નસીબે તડકા નીકળો નહીં તેથી ચઢાયું નહો. ખે તથા 
બીજા' શિખરેના છેક મથાળાલગી જગલે। છે. યાં જ'ગલી હાથીનું ર- 
હેઠા છેન સિલ્ોનમાં હંજી પ'ગુ એવા હાથી ધણાછે. ડા. ટ્રિમતના ખા- 
ગથી અડધે માઈલ છેટે જંગલમાં પાંચ છ હાથી હતા, વળી તે ધડીધડી 
ખાગમાં જઈ બધું છુંદી જતા. ચિત્તા, વાધ, “િ્ષાડીએ, શિયાળવાં, સાબર, 
જગલી ભુંડ, વાંદરાં, ગરૂડ વગેરે જાનવર પવંતપરનાં જ'ગલે માં છેઃ 

ફેન્ડી, આગમાડીમાં જવાને બદજે ન્યુવેરાએલ્ષિયાથી ચાળીસ માઇલ 
જૌમ્પોલા તામે રસ્તો પવતમાં છે યાં ગાડીમાં જઈ યાંથી આગગાડીમાં 
જવાનો વિચાર કયો, આ વખત પાંચ હજર પીટને રોળાવ ઉતરવાનો 
હતે।. સમશીતોષ્ણુકટિબંધની વનસ્પતિ બદલાઇનતે ઉષ્યુકટિબંધવી આવતી 
હતી તે દેખાવ ખહુ નવાઈ જેવો લાગતો હતો. અડધે રસ્તે અમારાં રઃ 
ટૃ'યુ ટને ધાસ દાણ્‌। ખવડાવવા તથા અમારે પોતાને થોડુંક ભાથું ખાઈ 
લેવા શમ્બોડા નામે સરકારી વિસામા આગળ થોભ્યાં હતાં, 

સિલોનમાં ર્‌મ્તામાં એવા વિસામા પદર વીશ માઇલને અ'તરે હોય 
છે. તેમાં પાંચ છ સુવાતી ઓરડીખોા અતે ખએેક મોટો ઓરડો હોયછે. 
સામન તો ધણા સારે નથી હોતો પણુ બધું ચાંખ્ખુ સ્મને સગવડવાળું 
હોયછે. પૈસો પણુ ઝાઝા નથી લેવામાં આવતા, ગરીબ લે।કને તથા બળદ 
ધોડા સારૂ એછા દર્‌ રાખેલા છે. 


૧૮૨ #૪ ગત પ્રવાસ, 


રેમ્મોડાની આસપાસ ઉપરા છાપરી પર્વતોની હાર્‌ આવેલી છે. એની 
આસપાસ ખારેક પાણીના ધોધછે. રેમ્બોડાથી ગૅમ્યોલા જતાં રસ્તામાં કોરી 
ચ્હા, કોકો તથા શસિંકોનાની વાડીએ આવતી હતી. એ બધાં ઝાડ તથા આ 
સંસ્થાનની ફળદ્ધપ જમીન વિશે જે કહેવાનું છે તે આવતા પ્રકરખુમાં કહીન 
શ. આખરે યાંના મારમાર્‌ વવોદમાં પલળતાં અમે સ્ટેશનપર આવી પ્હૉંચ્યાં. 

રવિવાર કેન્ડીતાં દેવળો નનેવામાં કાઢયો. બીજે દહાડે કોલમો આન 
વ્યાં, યાં મેત્રણુ દિવસ રહી સદ્રાસ તથા કલકત્તે જવા ઉપડી જવું છે, 


પ્રકરણ ૧૮મુ. 
કોલંબો. 

સિલે।નવી રાજધાની કોલળભોમાં અમે પાંચ દહાડા રહાં તેમાં બહુ 
ગમ્મત પડી. '“(સલેન કબ્ઝરવર' નામે પત્રના માલીક મી. એ. એમ. 
ફગસન ન્નેડે એળખાણ્‌ કરવા મેં તેને જન્ડીથી કાગળ લખ્યો હતે. 
થાંના લોકોની રીતભાત વિરો એ બહુ માહીતગાર્‌ છે એમ હું ધણા 
વખતથી જાણતો હતે. તેના ભાગીઆ તથા ભત્રીજા મી. જોન ફૂર્મસને 
મને જવાબ લખ્યો કે મારા કાકા પરગામ ગએલા છે તેથી હું પોતે 
તમને મળવા આવીશ અને દેશતા લેકની રીતશ્નાત વગેરે જણુવામાં 
ખતતી મદદ કરીશ. તેણે પોતાના વષન મુજબ અમારી બહુ ખરદામ્ત 
લીધી. ગાડીધોડા, લાયષેરી, ધર્‌ તથા પોતાની #નત એ બધું એણુ અન 
મારે સ્વાધીન કરી દીધું હતું. મી. એ, એમ. કૂગૅસત તથા તેનો ભન 
ત્રીજે બને યાંતા લોકની રીતભાતથી પૂરેપૂરા માહીતમાર છે. એ વતે” 
માનપત્ર કાઢતાં એકતે ૪૭ તથા ખીન્ને ર્‌પ વર્ષે થયાં છે. તેમણે 
સિલ્ોનમાં શું શું છે તે વિશે ધણી સારી ચોપડીઓ તથા ચોપાનીઆં 
લપ્યાં છે. મી. નૈન ફૂગસનત તરતજ અમારે ભોમીએ તથા મિત્ર બતી 
ગયો. એમને એમ ચાર આઠવાડીઆમાં ના ન્ને]ાય એટલું તેતી મદદથી 
અમે ચાર દહાડામાં જેયું તથા જાણ્યું. યાંના ગવનર સર્‌ આધેર ગાડન 
નડે મારે મુલાકાત થઇ. વળી યાંના અમલદારો ધર્માધિકારીઓ, અને 
મુખ્ય વેપારીઓ ભેડેૅ પણુ મુલાકાત થઈ હતી, એ બધા પાસેથી આ 


67૪ મત પ્રવાચ? ૧૮૩ 


અશ્વેજી સંસ્થાનની જે ક'ઈ હકીકત મેળવી છે તે આ અને આવતા પ્રઃ 
કર્‌ણુમાં જણાવવાની મારી ઇચ્છા છે. 

સર જૉન કુંડ નામના ઈજનેરની ખુર્દિથીજ કોલંબો બહર બન્યુંછે, 
દરીઆના પાણી સામે યાંના બધ બંધાયો તે પહેલાં આગખોટોને કોયલા 
ભરવાનું સ્થાત ગેલે ઇતું. હવે તો એના હરીફે તેને નીચું પાડી નાંખ્યું 
છે. કોલેબોના બારામાં સહેલાઇથી અવાય જવાય એવું તથા લંગર્‌ ક- 
રાય એવું છે. એનો વિટ્તારે ૫૦૦ એકરના છે* તેમાં અડધે લગી તો 
એટ વખતે પણુ પાણી ર્‌%થી ૪૦ જીટ ઊંડુ રહેછે. એ ઊંડા પાણીમાં મે[* 
ટાં વહાણો બાંધી રાખી શકાય એવી ગોઠવણ કરેલી છે. 

એે વિશાળ બધનો પાયો પ્રિન્સ ઓફક્વેલ્સે ઇ. સ. ૧/૭૫ના ડી- 
સંબરની આઠમી તારીખે નાંખ્યો હતો, તે પછા દશ વષ ૧૮૮૫ના જન્યુ- 
આરીની ર્‌૭મીએ ચે પૂરો થયે. કીનારા તરફનો ભામ ૪1 એકરને છે. 
દરીઆ.તરકૂ પથ્થરતાં મોટાં ગચ્છાંની નકર્‌ ભીંત ચણી લીધેલી છે. 
ખારાતી બખાજીએ ઓટ વખતે ૧૪ 'ીટ '૩ડ। રહેતો. ૧૦૦૦ પીટ લ'ાંધરતો 
ડેક છે. યાં સાધારણુ વહાણો રહી શકે એમછે. એ ડકા આગળથી 
ખેૅધ શરૂ થાય છે તે લગભગ એક માઈલ લગી જય છે- તે શર્‌ થાય 
છે ભાં આટ વખ] પાણી ૧૬ રીટ ઊંડું રહેછે. છેડે ૪૦ રીટ ઊંડું રહેછે, 
છેડા આગળ ૬૨ શીટ વ્યાસનું ગોળ ચકર છે. તેપર ફરતા દશ માઇલ 
લમાં દેખાતી દીવાદાંડીછે. એ યકરતેો પાણીની સપાટીની ખરના ભાગ 
લોઢાના તથા બહારનો પથ્થરને છે. બધ ગ્રાનિઢ નામતા ધસાયલા ૫ 
થરાનોા બાંધેલો છે તે પથરા બાર માઈલ દૂરે ખાણમાંથી કેદી પાસે છું 
ચકાવી લાવેલા છે. પથરાના હગલાને બાર મહિતા સુધી સજડ થવા દઈ 
ડુબકી માર્‌નામ પાસે તેને પાણીમાં નીચે પથરાતો, જમીનના છેડા આન 
ગળ પથરા પાણીમાં ૧૩ [ી2 ઊંઠા મૂડયા, અને બંધના મથાળા આગળ 
૨૪ ફીટ ઊંડા મૂડયાઃ આમ પાથરેલા ઢગલાપર ૧૬થી ૩ર ટત ભારૅ 
ગૅં'વર્‌ પથરા ચણ્યા છે. એટતા પાણી કરતાં ચણુતર્‌ ૮ રીટ ઉંચું છે. 


ખાંધના એક છેડાથી તે બીન્ત સુધી આ બધાપર ચાર્‌ શીટ જાડું પથરાનું 
ઘટ પડ ચણી લીધેલું છે. 


અગ્તિ કોણુ તરફથી પવત આવે છે યારે આ ખાધપર્‌ સપુદ્ર અન 
થડાઈ તેમાંથી પયાસ રીટ ઉંચે ફી'શુ ઉછળે છે, એ અદ્ભુત દેખ્।વ અઃ 


૧/૪ “ગત પવામ. 


મારાથી નનેવાયો નહીં, કેમકે અમે ગયાં યારે ઈશાતકોણુ તરફથી પવન 
આવતો હતો વેસ્ટમીન્સ્ટરમાં સર જેતકુડનતે યાં એ દેખાવની મેં છબી 
જોઈ હતી, તેમાં નાગ્મેશ્રાનાો ધોધ ઉલટાવી દીધો! હોય તેવું લાગતું હવું. 


એ અદ્ભૂત કારીગરીના બધ બાંધવાનું ખર્થ સાત લાખ પેડ 
ઉપર થયું હતું. પણુ એટલી ફીમત કરતાંએ તે ધણુ વધારે ઉપયો મી છે. 
એ ખ'ધાયો તે પહેલાં, જ્યારે અગ્તિકો'ગુતો પવન થાય થારે અઠંવા* 
ડીઆંનાં અઠંવાડીઆં સુધી સામન ફઉતારાય ચઢાવાય નહીં તેથી વહા- 
છેને ખોટી થવું પડનું કેમકે તે વેળા ખુલા બારામાં પાણી બહુ ચઢવું 
હતું તેમી હોડીએથ્‌ી અવાતું નહોં. પવન શાંત હોય યારે પણુ નુકસાન 
ખહુ થતું અને માષુસો મરી જતાં. ૧૮૮૨ માં જ્યારથી એ ખ'ધ 
વપરાય એવે! થયે યારથી થયાં વહાણના નાલની ચઢ ઉતર ૧૭ લાખ 
ટનથી ૩૦ લાખ ટનની વધી છે. જે પરથી એની ખરી જર્‌ર માલમ પડશે. 

વેપારી વગની ૬રખાસ્ત એવી છે કે એ બંધને ઉત્તર્‌ તરફ્થી ખી 
બતે કડકો લાવી મેળવવો, તેથી બધા પવન વખતે બારામાં સ્મિર પાણી 
રહે. એ લેક સરકારને એ વાસ્તે ધણા આચઉ કરે છે. પરતુ સરકાર 
હાલમાં તેમ કર્‌વા કરતાં રેલ્વે, પાણીની નહેરો તથા કોલંબોને કહ્યો 
કરાવવાનું વધારે જર્રતું ધારેછે, અતે તે બરોબર છે પણુ છેલ્લાં ધોડાં વર્ષમાં 
જેટલો વેપારનો વધારો થયે છે તેટશે, થયે જય તો તો બારૂં વધાય 
વગર અને પાણી વગરનો ડકો બાંધ્યા વમરે છુટકો નથી, 

પવન ન હોય થારે બંધપર્‌ ફરવા કરવાનું બડુ સારૂં છેઃ પણુ 
યાંના દેશીએ તે પર બહુ જતા તથી, એક દહાડો સાંજે અમે એના 
છેડા સુધી ચાલતા ફૂરી આત્ચા પગુ રસ્તામાં ખેત્રણુ માછી સિવાય કોઈ 
દેશી મળ્યો નહીં, 


યાંવી ગ્રાન્ડ ઓરીર્ખટલ હો ટેલનું મકાન ન્નેવા લાયક છે. એ 
સુમાદ્રખાનામાં સો સુવાના ઓરડા છે. પી. એન્ડ, આ. કંપનીની ખેન 
ત્રણેક આમખે।ટો જ્યારે આવે છે યારે એ બધા રોકાઈ નનય છે. તે 
ઉપર્‌ંત એટલાપર્‌ પથારીએ પાથરવી પડે છે. જમવાના ઓરડામાં 
ત્રગુગૈ માખ્મસ ખેસી શકે એવું છે, એટલાવું મ્હોં સમુ% તરેક્‌ છે. યાં 


જગત પ્રવાસી ૧૮૫ 


ઝવેરાત વેચનાર 'ફેરીબા બહુ આવે છે. એના વેપાર સારૂ સિક્ષોન પ્ર- 
ખ્ય્ઠત છે. એ વેપારીએ મુર,લેોકની “તતા છે. સિલોતતો છુટક વેન 
પાર એ લે!ક ધણો ચલાવે છે. યાં આવી વસેત્તા આરખોતા ખે વશજ 
છે. તેએ પોતાનાં ધરાક જેડે બહુ પરિચય હોય તેમ નરમાશથી વાત કરે 
છે; અતે પોતાનાં તરેહવાર એળખાણુ આપે છે, એકે કલુ કે મારે -તે 
લોડ રેથ્સચાઇલ્ડને તો ધણી% દોસ્તી, બાજે કહે કૈ હું તો પ્રિન્સ ઓફ 
વેલ્સતો ખાસ ઝવેરી છું. અમેરિકનોને મ્હાડૅ પોતાના મુર“્મી તરીકે મોટા 
મે।ઢા અમેરિકતાનાં નામ દે છે. આસ્ટ્રેલિયનોને ભારે કીમત કહી ઝંખવી 
નાંખે છે. ધણી વાર મને એમ કહેતા કે નને તમે આસ્ટ્રેલિયન હોતો વસ્તુની 
કીમત હન્નર દૂપીઆ છે, પણુ સત્ર જ હોતે! બસે. એમ કરતાં વીશ ઝપીઆ 
લગી ઉતરે, 





સર જોત કુડતો બંધ. કોલેબો. પ 


ગે લોકો બહુ દમાખોર્‌ હેય છે. ૫૦૦ વૉડની કીમતતા તંગતે બન 
દહે થોડા પેન્સતા રેમીન કાયના કકડા બેત્રણ પૉડે આપી જય છે. તેપારી- 
એગાની એળપખાીતી આબરૂદાર દ્કાતે જઇએ તે! ખેત્રમુ દહાડા ભાવની ર્‌* 


ફર 


૧૮૬ ફુ ત પવારા 


કઝક કરતાં સુ'દર વસ્તુએ સોૉંધી મળે છે. એકજ ઝવેરી પાસે કટલાંક 
ખહ સારાં તંગ છે. પણુ સુંદર નંમ કલકત્તા, લંડન અને પૅરિસમાં ળર 
કોમતે ખપી ન્તય છે તેથી મુમાકરોાએ લાધેલાં શેભીતાં ત ગ ખા'ગુવાળાં કે 
હલકાં હોય છે. અથવા જે જતનાં કહી આપ્યાં હાય તે જાતનાં નથી હોતાં. 
રહ્ય શોધવાનું ને તે પર્‌ પ્હેલ પાડવાનું કામ સિજ્ઞોનમાં બહુ ચાલે છે. વાં 
માણેક અને પાનાં વધારે દીંઠામાં આવે છે. કૅન્ડીમાં પ્હેલ પાડનારા પોતાની 
નાની નાની દુકાનોમાં લોઢાની ભુંમળી તથા કમાનવડે કામ કરતા નજરે 
પડે છે. ર્ત્નપુર્‌ નામે શહેરની આસપાસ ઘ'ગી જાતનાં રતન મળે છે, 
સિલોન મોતી સાર્‌ પણુ પ્રખ્યાત છે. એ મોતી 'વાયવ્ય કાંદાપન 
રથી શળે છે. 

પૂવે તરફનાં બધાં બજારોની પેડે યાંતું “પેટા” (ચૈડું) પણુ વઘમી 
દેખાવનું અને નત નાતના લોક, પોશાક તથા ર'ગથી ભરપૂર છે. સિલો- 
નમાં ધંધાદારીએ ધાગું કરીને યાંના વતનીઓ ((સંહાલી) અને મુર લોકા 
છે; મજુરી કરનાર લાક દક્ષિ'ુ હિંદુસ્તાનના તામિક્ે છે. ચુર્‌ લોકે 
સુતરાઉ સુરેવાળ, બદન અને ઘાસતી ગુંથેલી રગીત રોપી પહેરે છે. 
(સિંહાલીએ ધાધરાની પેઠે ધોળું ધોતી5 અને ધે!છુ બદન પહુરે છે. 
તેએ પોતાના વાળ લાંભા રાખીને અખેડો કરી કપાળની ત્યાસપાસ 
ગુથી છછે. રોપીની જગામમે કાચબાની ઢાલ, પોતાના ધર્મની ફરજ ત- 
રીક પહેરે છે. તામિલ લેકે ઝાઝાં લૂગડાં નથી પહુરતા, છોકરાંતે। બધાંએ 
જાટમાં કે કેડે દોરો તે તેમાં માદળીઉ' એ સિવાય કાંઇ પહેરતાં નથી, 
સિંહાલી લોકમાં પુરૂષ તથા સ્ત્રીનો પોશાક ધણે મળતો હેય છે તેવા 
ઓળખવું મુસ્કેલ પડે છે. બેમાં તફાવત એટલે। હોય છે કે પુરષો માથામાં 
કૉસકી ખોસે છે, શ્મને આઓ સોધઇઆ ખોસે છે, ''પેટા” સિવાય બીશન' 
ધણાં બજર પરાંતી આસપાસ છે. તેમાંનું એક બજર છે તે હોડી 
ના ૫૦૦ ફોઢ લાંબા પૂલતી ખેઉ બાજુએ આવેલું છે. તે કેન્ડીના રસ્તાથી 
ખે માધ્કષ.વેગળે રાહેૅરે બહાર છે. પૂ એકવીશ હોડીએ નોછે. એ હોડીન 
એ ખે છેડે લંગર કરેલી છે. દહાડા[માં જે કલાક સુધી વચ્ચેની ખે હો” 
ડીએ, હોડીઓએતી આવજવ થઇ શકે માટે ખસેડી લે છે. સિંહાલી 
લોકોનો મુખ્ય ખોરાક ચોખા છે. ચોખા, નરમ શાકભાજી અને સુકવેલી 


પ્ર 


જગત પ્રવાસ, ૧૮૭ 


માછલી એજ એમનું ખાણું છે. ખેથી બજરમાં પણ્‌ ગે વસ્તુએ વધારે 
વેચાય છે. કોલળો તમા જુન્ડીમાં થોડીક ગાડી છે, બાકી દેશમાં સાન 
મન લઈ જવા લાવવાનું મુખ્ય વાહન બળદ છે. એ બળદ દેખાતા ધણુ 
સારા હાય છે. હિદુસ્તાનના ઝેખુ જતના એ બળદ હોયછે, પશુસંમહસ્થા- 
નમાં એ જતને ઈબાહ્મ'યુ બળદ” કહેછે. ગાડીએ ને બગીઓ ખેંચનારાં 
ટટ કલાકના પાંચ માઇલની કડષે ચાલનારાં હોય છે. તેમનાં નાક દોર- 
રુંથી નાથેલાં હોય છે. બોદ્ધધર્મમાં પ્રાણીઓની હિ'સા કરવાની મના છે. 
પણુ તેમને દુઃખ દેવાતી મતા જણાતી નથી. શે બિચારાં જતવ ઝોને તેમતા 
હાંકનારા બહુ જ્રીડા કરે 'છે. મમા ગુન્હા મારૂ સખત સજા કૂરમાવવાની 
સરકારને ફરજ પડી છે, 

'જાલબોના રસ્તા પહોળ તષા સારા બાંધેલા છે. તેષર લાલ કાં 
કરી પાથરેલી છે. એના રગ તથા તેથી ઉલટ આસપાસ આવેલી વા- 
ડીએ વગેરેનો લીલો! રંગ મળીને સારો દેખાવ થાય છે. બાગ યાં બહુ 
હોય છે, ગરીબમાં ગરીબના ઝુપડાના મ્હા આગળ પણુ બાગ ખરે, શહે" 
ર્‌ એક તરફ સમુ, અને ખીજ તરક મીક પાણી વચ્ચે જમીનની 
પઢીંપર આવેલું છેં, તેથી બધા રરતાને છેડે પાણી પકાશ્યાં કરેછે. આથી 
કરીને શહેરની 'શૈભામાં એર વધારો થાય છે. . એવી શેભા મેં ખીજે 
કરાઈ ઝૈકાણે જેઇ નથી. કોલ'બામાં સારાં મકાન નથી, ગવર્નરને રહેવાની 
જગા, દેવળ, ધડીઆળનો ખુરજ એવાં એવાં ખેચાર છે પણ તેમાં 
ખાંધણીની શૈેભા જેવું કાંઈ નથી, તજના બામની વચ્ચે સંમ્રહસ્થાનનું 
મકાન છે. તે આખા ગામમાં સૌથી સારૂં છે. એ બાગ હવે સાર્વજનિક છે. 

૫,૦૦૦ સોલજરે રહી શકે એવી બરાખ છે. સિક્ઞોનના લોકને 
વશ રાખવા લસ્કરની કૃક્ત એકજ ટુકડીના ખપછે. યાં એટલે તાપ છે 
છતાં ૧૦૦૦ સોલજરોામાંના ૨૦૦ ને મદદનો નિષેધ પાળવામાં મુશ્કેલી 
નહાતી લામતી એ ખુશીની વાત છે. 

સિજ્ઞોનની વરતી ર્‌૮,૦૦,૦૦૦ માણુસની છે. તેમાં ૧૮,૫૦,૦૦૦ 
સિંહાક્ી ૭૦૦,૦૦૦ તામિલ, ૨,૦૦,૦૦૦ મુર્‌ અને મલાઈ લેક અને 
૨૨,૦૦૦ યુરેપીઅનો તથા યુરેઝયનો છે. વસ્તીમાંથી ૧૭,૦૦,૦૦૦ માણુસ 
બોહ્ધધમેના, ૬૦૦,૦૦૦ હિંદુ ૨૦૦,૦૦૦ મુસલમાત અતે ર૭૦,૦૦૦૦ 


૧૮૮4 ભગત યવાસ. 


ખિરતી ધમંતાં છે. શિસ્તીમાં રોમનકાથોલોક પંથનાં માણુય ઘણાં વધારે 
છે, પૂર્વમાં ખીજી ખધી જગાએની પેઠે સિજ્ઞોનમાં પણુ તેએ વધારે 
કતેહમંદ નીવડયા છે. 

બોદ્ધધમેના ગુક્ઝો ધા અગાત ,છે, લોકોના મતપર તેમતું કાંઈ 
યલણુ નથી, લોકો એ ષમનતો બહારતો ડોળ બધો રામે છે પણુ ખરૂં 
ભતતાં અસલી ભૂતેના વ્હેમ માને છે. 





ા યુ દ ર 2 ક 

ભત આણી નાશ્રતાર તથા તેનો હોલ વગાડતાર ભુવો. 

ભૂત આણી નાચનાર અને તેને! ભુવો ટોલક વગાડનાર એ બે 
સિજ્ઞોનમાં ડેર ઠેર નજરે પડે છે. આખા ટઢાપુપર્‌ બધા મળીતે એવા 
૨૭૩૫ હરામખોરેો છે. તેએ ભૂત કાઢવાનો ધધો કરે છે, તેથી હવા બન 
ગડે મ'દ્વાડ આવે કે જરા કાંઈ થાય કે ખેમતે ખે।!લાવવામાં ગ્ાવેછે. 
મ્રમદ્ટે એસહું તો ભૂત્રતાં કામ. સિલોનમાં એવા અધમ અને જંગલી વહેન 
મો એવા જડમૂળ ધાલીને ખેઠાછે કે ૨૦૦૦ વર્ષ થયાં યાં બોદ્ધ ચાલેછે 


જમત પ્રવાસ્‌ ૧૮૯ 


તાએ તેને તે કહાડી નાંખી શક્યો નથી. એ બધા વહેમોનું જેર એ- 
ટલું છે કે જે ખિસ્તી થએલા છે તેએ પણુ ગુપ્ત રીતે માનેછે. 

બાદ્ધમના મુખ્ય મથક સિજ્ઞોનમાં હું એક પખવાડીઉ' રલ. તે 
સરસામાં ખ્રિગ્તી ધમાપદેશકો યાં શું કરે છે તૈ તપાસવા મારાથી બ 
નવું મેં કર્યું. કોટેસ્ટરો કરતાં રોમનકાથોલીકે,એ વહેલું કામ શક્‌ કયું છે. 
સાડી ત્રણુસ વર્ષપર પોટુ મીઝ લેક યાં ગયા યારથી એ ચાલે છે* લેકને 
'ખિસ્તી કરવાના તેમના ઉપાય થોડા ધણા સફળ થયા વગર રહે એમ 
નહોતું. લોકોને તેમના મત પૂછી નાસ્તિક હોય તેને સશ કરવાતી પદ્ધતિ 
યાલુ કરી હતીઃ દેશીએ ખ્રિસ્તી થાય તોજ તેમને જગાખા મળતી, 
શેમનકાથેલિક ભોજનપૂજા ( માસ)માં એ ખાીસ્તીએ ઘણું ખરૂં સ્મા- 
વતા રહે તે! પાદરીએ તેમને બોદ્ધ દેવામાં જતાં રોકતા નહોતા. રેમ- 
નકાથેોલિક ધમાપદૈશકાની રીતો મમેતેવી હોય પણ તેમને શિષ્યો મળે 
છે અને તેએ કાયમ રહેછે. 

ઈ. સ. ૧૬૫૬ માં વલદા લેકે તવી પોડુગીઝને કાઢ્યા. તેએ 
નાસ્તિકને સજ નહોતા કરતા, પણુ એટલું તો હતું કૈ જે પોરેસ્ટટ ધમ 
અંગીકાર ન કરે તેતે નોકરી ના આપવી. ૧૭૪૬માં સ્મંગ્રેજ્ેગમે વલ'દાને 
કાઢયા અને ઈ. સ. ૧૮1૫માં તો આખો બેટ કબજે કર્વે. તે વખતે 
ઇંગ્રેજ દેવળોામાં ધમેપ્રમારણુ સારૂ બહુ ઉત્સાઠ નહેોતે.. પણુ ૧૮૧૨માં 
ખપ્ટિસ્ટવગેરે જુદી જુદી ધમપ્રચારક મભ]ખાએ પોતાતું કામ એ ખેટમાં 
ચલાવવું શર્‌ કર્યું. હાલમાં એ ઠીક ચાલે છે. એમના પ્રયત્તથી સિત્તેર 
વષમાં સાઠં હજર માણસે પ્રેટેસ્ટટ ધમ સ્વીકાર્યો છે. તેમાં ર૨૦૦૦ એ- 
પિસકોપેલીમ્મન, ૨૦,૦૦૦ વેસકીઅન, ૧૩૦૦૦ વ્રેસ્ચીટેરીઅન, અને 
૫૦૦૦ બપ્ટિસ્ટ છે. તેઆ ધણેભાગે વલ'દાનતા વશજ છે. રમનકાધોલીક 
પયનાં ૨,૨૦,૦૦૦ માણુસ છે. 

દંગ્લાંડૃ્તા ખિસ્તી ધમને માટે એ શાબાશી ભરેલું નથી, એમાં 
ધમાપદેશકોનો વાંક લમારે નથી, તેઓ તો ધણા ઉત્સાહ, ડહાપણુ 
અને ચતુરાધ્થી કામ કરેછે. પખુ તેમતા પ્યતનું પરિઃગામધ સારૂં આવતુંજ . 
નથા અને ખરચ બધે નકામો જય છે. ફેંન્ડોમાં એક બપ્ટિસ્ટ પ'થનું 
દેવળ છે. તે છેક ૧૮૪૧માં સ્થાપન થયેલું છે, યારથી તે આજ લગીમાં 


૧૮? જગત તવાસ, 


એમાં પચામ મેમ્બર થયા છે, અને પૈસાની ખોટ છે. એનો દેશી પાદરી 
એ સારેછે અને એ પંથના સારા સારા ધમોધિકારીએના ઉપરીપણા 
હેઠળ બધું કામકાજ ચાલે છે. સાંતા ત્રણુ અધિકારીઓને હું મળ્યો હતે. 
તેખા બધા અનુભવી ને હોશીઆર્‌ે છે. એમતાધી વધારે લાયક આદમી 
મળવા મુશ્કેલ, એ મંડળી તરક્થો પચાસ વર્ષ થયાં આવા માણુમો 
કામ કરેછે. બૉ'ન પંથની ધમપ્રસારક મંડળીના માણુમો પણુ તેવાજ છે. 
મ્માટલું બધું છતાં મા રો નષ્ર મત એવો છે કે તેએ બોદ્ધ ધ્મેતા પોપ- 
ડાને સહેજ ખાતય છે એટલુંજ. 

મુક્તિફોજ પણ હવે ભાં દાખલ થઈ છે. એમની કેટલીક સમા* 
એમાં હું ગયો હતો. એમની રીતતો વળી જુદીજ છે. પુરૂષો બોદ્ધ ધમ- 
ના ગુરૂ જેવા પીળા સુતરાઉ પોશાક પહેરે છે. માથે અને પગે કાંઈ પહેરતા 
નષી. સ્રાઓ પણુ સિંહાલા સ્રોખઓના પોશાક પહેરે છે, તેએ બધાં ચોખા 
ખાય છે અને ઘેરે ધેર ભીખ માગતાં ફરે છે. તેમનું કહેવું એવું છે કે 
અમે આવરે ૭૦૦ આદમીને ખ્રિસ્તી કરયો છે. પણુ ખી” ઉપદેશક 
કહું છે કે યાંતા બીનન પથેોમાંના રઝળતા રખડતા તમને કહાડી મૂ- 
લાને ચોરીથાં એકઠા કરી એ ૭૦૦ કર્યા છે. ગમે તેમ હેય પણુ તેમન 
ની ઉઉહંઠા તથા ઉત્સાહ તો બહુ છે. જે પદ્દાતિએ ઇંગ્ત્તાંડડા નીય અધમ 
લોકોને આશ્ચર્યકારક રીતે સુધારવી છે, તેથી સિલોનના ગૂઢભાવના બૌદ્ધ” 
લેકોપર પણુ અસર્‌ થશે એ ખાભત મને સંશય છે. તોપણુ બીજંતી માફક 
મુક્તિફ્રેજ પણ લેકને ખ્રિસ્તી કરશે. એમના મઘનિષેધ બાબતતા ઉન 
(સાહથી વખતે સિજ્ઞોનના લેકતો “ક્િશ્રિન ” દાર પરથી મોહ ઉતરશે 
અને એમની ખંત જઈને ખીજી ધમપ્રચારક સભાઓમાં ઉત્સાહ આ- 
વશે. આ વાતનો પુરાવો છે; ૧૮૮૧માં બૅંપ્ટિસ્ટ ધર્મપ્રચારક સભાએ 
૩૩ માણુસને ખ્રિસ્તી કર્યા હતા, *્મા વષે ૧૬૩ કર્યા છે, 

પ્રોટેસ્ટંટ ધ્મોપદેશકોળૈ લોકને ખ્રિસ્તી કરવા સારૂ જે કરવું છે તે 
બહુ પ્રશ'સા કરવા લાયક નથી પરતુ કેળવણી અને નીતિના વિષયમાં 
તૈમણે દેશની સારી સેવા બજવી છે. સિજ્ઞૉનમાં ૩૪૬૦ નિશાળે છે, 
તેમાં ૧,૧૨,૫૫૨ છેકરાં કેળવણી સછે. તેમાંની ૯૮૮ નિશાળે ધ્રે ટેસ્ટ'ઢ 
ધમેના જુદા જુદા પ'થની ધમે પ્રચારક સભા તરકૂથી સ્થપાએલી છે. 


જગત પ્રવાસ. ૧૪૧ 


ઝમાં પછ,૫૪૮ નિશાળીઆ બણે છેઃ એ પરષી માલમ પડશે કે અડધે 
અડધમષી વછ્ઠારે ભાગે કેળવણી ધમાપદેશકોની મડેતતથાં અપાય છે. 
બોહ્ધમેને લેડ કેવા વળગી રહ્યા છે તેનો આ પુરાવો છે કે મિશન- 
રી નિશાળમાં આટલાં બધાં છોકરાં જય છે તેમાંનાં ધષ્‌ાં ઘોડાં ખિસ્તી 
ધમનાં થાય છે, આખા ખેટમાં ૧૪ બોદ્ધ ધમેની નિશાળો છે તેમાં ૯૦૨ 
છોકરાં શીખેછે* સિલોનમાં અડધે અડધ છોકરાં મિશતરી નિશાળમાં 
ન્તય હેતે છતાં મોટાં થાય છે લારે પોતાનો ધમે છોડતાં નથી એ 
બહુ નવાપ્તતી વાત છે. 

ફેન્ડિના ળપ્ટિસ્ટ ઉપદેશક મી. લૅપહુમ ન્તેડે દું ગામડાંની કેટલીક 
નિશાળો જેવા ગયો હતે. એમાંતી એકમાં ૧૨૦ છોક્ક્ાતાં નામ પત્રકપર્‌ 
હતાં તેમાંના છોતેર હાજર હતા, યાં એક મહેતા અને ખે મદદમાર 
શિહ્ૌડા છે. મેં કેટલાક સવાલ પૂછયા તે પરેથી લાગ્યું કે મોટા છોકરા 
અત્રેજ સાર્‌ બોલી શકે છે અને સાધાર્‌ણુ છોકરાં દીક રિખે છે. નિશા- 
ળનો વખત નવથી ત્રણ સુધી છે. ધમેની કેળવણી લેવાની જેની "કુશ 
હોય તેજ લેછે. છોકરાગા ઘણું કરીને નાના ખેડુતોના હતા.. ધાક તો 
પાષ્ધ છ માઇલ વેગળેથી આવતા. આઠ ધોર્‌ષુ હતાં. એ ધોરણુમાં 
પાસ થવા સાર્‌ સિંહાલી ભાષાની એકાદ ચોપડૉમાંથી અથે સમજાવતાં, 
વ્યાજ તથા હુંડી વટાવ સુધી ગજ્તત, દુનતીઆની ભૂગોળ, સિલોનનો ઈ- 
તિદ્ાસ અતે ઉંચા ૬૨જજાતું અંપ્રેછ વાંચતાં લખતાં આવડવું “જએ. 
કોલંબોમાં મૌસીસ પિગટની, સ્ત્રીઓને શીખવવાની ટ્રેનિંગ સ્કુલ છે તે 
પણુ મૅ ”ન્નેઈ, એમાં ત્રીશ ચાલીશ સિંહાલી સ્ત્રીઓ છે. તેખા તેની 
સાથેજ રહેછે. તેમતે ખેતી ખે છોકરીઓ શીખવે છે. તેમણે લંડનની 
, એક પાઠશાળામાંથી સ્ટિશીકેટ મેળવેલાં છે. શિખનાર સ્રાખા ખ્રિસ્તી 
ધમે પાળે *છે. પછીયી તેએ ગામડાંમાં બપ્ટીસ્ટ પેથની નિશાળોાની મહે- 
તીજ અથવા દેશી ખાંસ્તી પાદરી કે મહેતા ૭ની સ્રી થાય છે. મોસોસ 
પિગઢતે એતા શુભ*કામમાં બહુ ફતેહ મળીછે* હું આશા રાખુ છું કે તે” 
માં વધારો કરવામાં ળપ્ટોસ્ટ મંડળ તેને મદદ કરશે? 


, ખેટની ઉજ્નરે જફતા છે. કહે છે કે યાંના અમેરિકન ધમાપટેશકે? 
એ તામિલ લોકાપર સૌથી વધારે વિજય મેળત્યો છે. તેએ શું કરે છે 


૧૪૨ જગત પ્રવાશ.* 


તે *નેવાને ને પ્રયત્ન કરવી, પણુ યાં જતાં ત્રણુ દિવસ ને ત્રણુ રાતો બળન 
દના ગાડામાં બેસવું પડે તેમ હતું તેથી જવાનું માંડી વળ્યું. ઇંગ્લાં 
ડ પાછા આવ્યા પછી મારે યાં ખે સરીખો ઉતરી છે. તે ખે બહેનો “કના 
માં તામિલ લેડાનાં છોકરાંતે કેળવણી આપવા સાર્‌ પાઠંશાળા મ્યાપન 
વાને પૈસા ઉધરાવે છે 

ઇંગ્લાંડની ધમેપ્રચારક સભાગોગે સિલોત તરક વધારે ધ્યાન 
આપવું જઇએ. બોદ્ધ ધમનું એ મુખ્ય સ્થળ છે તેથી યાં ખ્રિશ્ની ધમ 
પસરે તે એથી સમરત બીહ્માર્મીએ પરે ચમહારી અસર થાય. ઈમણાં 
જેઓ કામ કરે છે તેમને વૈદક નનખુનારા ઉપદેરાકો બહુ ઉપયોગી થઈ . 
પડે. કમકે સિલોન્‌માં દેશી દવા નહીં જેવી છે, અને પેલા ભૂત આણી 
નાચનારા ર્વદું કરે છે 

કોલખબોમાં હતો યારે યાં દેશનેકાલ કરેલા અરખો પાદશાહને 
મળવા છું ગયો હતે. યાં એતો એક સારે બગલેછે. તેમાં એ સુખથી 
વસે છે. એ બગલામાંજ મારે સુલાકાત થઈ હતી. તેણે મારે બહુ આ- 
વકારે કવા. ઇજીષ્ત વિશે તે કશી વાત. કરતે! નથી, તેના સિવાય બધી 
ખાબતપર્‌ વાતચીત કરે છે. યાંની મુસલમાન કોમમાં ગ મુખ્ય પદવીકો 
છે, તે અને બીન દફ્રાતિકાલ પાદશાહ જમીન રાખીને ખેડેછે. એને પે 
તાના દેશ સાર્‌ બહુ લાગતું હોય વા રમ ફે છેઃ પણુ મને લાગેછે 
૬ જે તેને દ પાંચસે પૌડનું પેન્શન મુકીને જવાનું કહેતે! જરૂર 
નાજ કહે, એતા દેશમાં જે આદમી બડ કરીને હારે તેનું પછો કામ નથી, 

પ્રકરણુ ૧૯ મુ. 
સિલ્લોનનાં સાધન. 

૧૮૧૫ માં *ન્ડીના જંગલી રાજને કબજે કયૉ યારના એ દેશ 
ઇંગ્લાંડને તાખે છે. મારા મિત્ર મો, કૃગસને પોતે એકૂટી કરેલી હકીકત 
મતે દેખાડી, દેશ જે વેળા અગ્રેજનતા તાનામાં ત્માનો તે વખતની, અને 
૧૮૮૬ ની સ્થિતિની એમાં સરખામણી કરેલી હતી. તેપરથી સાફ માઃ 
લંમ પડેછે કે સિલોન દેશની તથા યાં વસતારા શિંહાલી* તથા તામિલ 
લોકોની સાહ વધતા બ્રિટિશ અમલમાં બહુ ચદતી દશા થઇ છે. હાલમાં તે 


“ગત પવાસ. ૧/#૩ 


દેશમાં રેલ્વે, ટપાલ, તાર, દવાખાનાં, સરકારી સેવિગ્સ બેંક વગેરે ઘણુંછે. 
વરતી, ઉપજ, વેપાર સહુ ધષ્માં વધ્યાં છે. કૈળવણીં પાછળ પણુ સારૂં 
ખર્ચ થાય છે; અને ખેડાગુના કામમાં બહુ વધારે જમીન લેવાએલી છે. 
ને સિજ્ઞોન કન્ડાતા રા'નતા હાથમાં% રેસું હોત તો આમાંનું કાંઈ થાત 
નહીં. એ દેશ ખેતીકામનેજ લાયકનો છે. એળચી, સોપારી, કવીનીન, 
તજ, કોકો, કાજી, રૂ, કોપરેલ, ચ્હા તથા તંળાકુ એ પરદેરા ચઢતે। માલ 
છે, તેમાં કેફી સૈથી વધારે કોમતની (૬,૦૦,૦૦૦ પૉંડનતી) નવ છે. 
તેનાથી ઉતરતી ચ્હા અને તેયી ઉતરતું કવાનીન છે. પ'૬ર વષપર તે! કેફી 
ધણીજ ચઢતી તેવી કીમત સરેરાસ ૪૦,૦૦,૦૦૦ પાંડની થતી. એક 
જાતના ઝાંણાં નનતવર એનાં પાંદડાં ખાઈ જય છે તેથી કરીતે એનો 
પાક ધીમે ધામે બહુ એછે થતો ન્નય છે. 

સિલોનનતા ધણા કૉફી વાવનારા એથી પાયમાલ થઈ ગયાછે. સ્મને 
જો જમીન આટલી સારી ન હોત અને બીજું વાવેતર ન થયું હોત તો દેશને 
મોડું તૃકસાન પ્હોંચત. વાવતારા ચતુર અને ઉદ્યોગી છે. તૈમાંતા ધણાક 
સ્જાહલાંડના છે. હવે તેઓએ ચ્હા તથા ડવીનીન વાવવા તરપૂ પોતાનું 
મત ફેરવ્યું છે. 

૧૮૭૨માં સિલોનમાં સિંકોના (કવીનીત)તાં ઝાડવાળી ૫૦૦ એકર 
જમીન પણુ નહાતી; અને પરટેશ જતી છાલ ૧૨,૦૦૦ રેતલથી વધારે નહોતી. 
હાલમાં ૩૦,૦૦૦ એકર જમીનમાં એ વાવેલાં છે અને ૧,૪૦,૦૦,૦૦ % 
રતલ છાલ પરદેશ ચઢે છે. 

૧૮૭%માં ર૩ રતલ ચ્હા પરદેશ ચઢી હતી | આ વર્ષે તો ૧,૪૦, 
૦૦,૦૦૦ રતલ પરદેશ મોકલવામાં આવી હતી, ઉતર હિંદુસ્તાનમાં ચ્હા 
ઉગે છે તે દેશોતી બરોબરી સિલોન કરરે. સિજ્ઞોનતી ચ્ડા સારી ન્તતની, 
ખુશખે[દાર અતે ચોખ્ખી છે, હું ધારૂં છું કે હિંદુસ્તાન તે સિલોન ખે 
મળી ચીનની ચ્હાને તોડી પાડશે, યાંતી સારી સારી ચ્હાની વાડીઓ 
જેવા હું ગષો હતો. તેમાં ધણુ ઠેકાણું નાના છોડનાં હુંઠાંની વચ્ચે ચ્ઠાના 
નાના છોડવા ઉગેલા હતા. એ હુંકા કોફીનાં હતાં. પેલાં જીવડાંએ ઝારીનો 
નાશ કર્યો હતો? કૉફી કરતાં ચ્ઠા વાવવાથી દેશને વધારે ફાયદો થશે, 
મ્રમકે એેમાં ળમણાં માગુસ રોકાય છે, એમે'૪ જાુવાનીઆ જે સીલેન 


૧૯૪ જગત કરવામ. 


આવી ખે ત્રણુ વર્ષ કાઈતે યાં શિખવા રહે અતે પછી જમીત લઈને 
પાતે ખેતર વવડાવે તો એ ધંધો તન બહુ ફાયદાકારક થાવ. 


કેટલાક કૉફી વાવનારા કોકોતી વાવ'ગી કરે છે. એ કોકેોતી શીગે।- 
માંથી આપણે પાંએ છીગે તે કોકો થાય છે, ૧૮૭૮માં ૧૦ કવાટેર કોકે 
પરદેશ જતે તે ૧૮૮૬ માં ૧૪૦૦૦ કવાટર થયે છે. થે! વવેમાં એથી 
૬રાગણેા વધશે એમ લામે છે. એળચી પરદેશ ખાતે ચઢે છે તેમાં એ 
બહુ વધારે થયો છે. એ આંકડાપરેથા જણાશે કે કૅષ્દીના નારધી ઘણા 
એતી કરાવનારને નુકસાન થયું છે, પશુ તેનો બદલે બીજી વસ્તુઓથી 
વળી ગયે છે અને હાલમાં છે એટલી આખાદીમાં પહેલાં એ દેશ નહોતે!* 

સિલોતમાં માત્ર પ્લંમેગો ખોદી કાઢવાનો ઉઘમ ખેતર સંબધી 
નથી, એ કામ થાંતા (સેંડાલી લેક કરેકે,. એ ખોદવાની રીત ધણી _ડુરા- 


ણીછે. ૩,૫૦,૦૦૦ પૉંડની કીમતનું ઉત્તમ પ્રકારનું પ્લંગેમા હરવર્ષે કાન 
ઢવામાં આવે છે. 


અ! દેશમાં જે ટુંકી મુદત હું રહ્યોછું તે વખતના તમતુભગથી અને 
ખીત્ન લોકના કહેવાપર્‌થી લાગેછે કૈ દેશમાં જતે દહાડે ચ્ઠાનો વેપાર સેથી 
વધારે થશે, થોડાં વષૅમાં વીશ લાખ ધાંડની કીમતની ચ્હા પરદેશ ચઢશે 
નમેવું જણાય છે. કેટલાક કૉફી વાવનારાના કહેવામાં એમ છે કે કાષણીનો 
વિનાશ હવે ઘટવા માંક્યો છે, તે ભવિષ્યમાં દશેક લાખ પોૉંડતી કીમત 


જેટલી કૅ[પ્રી પાકર, પહેલાં એથી ચોગણી પાકતી પણુ ઉપરની રકસે।પ- 
રથ જખણાશે કે મિલોનનું ખેતી કામ સારી હાલતમાં છે. 


સલોનમાં કૉડીને બદલે ચ્ઠા ઉગાડવાથી લોકોને બહુ ફાયદો 
થરે કેમકે એથી ખમણાં માણુસને રોજ મળશે. એ ખેતીનું "બધું કામ 
તામિલ લેકજ કરે છે, સિંહાલી લેક વૈતરૂં કરવાતી ના કહે છે, તેગોાતે 
વેપાર, નાનાં ખેતરોની ખેતી, માલ ભરી જવાનો ધધો (એ ધંધો બહછે) 
અને હાથના હુભ્નરનું કામ કરે છે. અ તામિલ લોકતે મતથી સિજ્ઞોન 
પૃથ્વીપરનું સ્વર્ગ છે. એમના દેશમાં એમની સ્થિતિ ધણીજ કંગાળછે ને 
કમાઈ ખહુ થોડી છે, અહીંતો તેના પ્રમાણુમાં તેએ ધતવાન ગણાય, રહેવાનું 
તથા ખાવાપીવાનું સુખ છે, તેએ દિવસના છ સાત પેન્સ કમાય છે. હવા 
તથા ખાવાનું ખર્ચ ગગુતાં અહોંતા તામિલ ખેડુતો કરતાં વધારે સારી 
સ્થિતિમાં દુતીઆમાં બીન મજુરો હશે એમ લાગતું નથી. 


ક%૪ગત ગનવાસ# ૧૪૫ 


વેરા, જમીનનું વેચાણુ, રેલવે અને બીજું પરચુર્‌ણુ મળીને સરૅરાસ 
ઉપજ ૧૦,૦૦,૦૦૦ વૌંડ છે, ખચ ઉપજ કરતાં સહજ વધારે એટલે 
૧૦,૪૦,૦૦૦ પૌંડછે. દેવું સવા વીશ લાખનું છે. કોલબોતું બારૂં બાંધવામાં, 
રેલવે વધારવામાં તથા પાણી પૂરૂ પાડવામાં એ દેવું થયું હતું. 

ખૂવેમાં બધે છે તે પ્રમાણે અહીંનો વેપાર પ'ગ્‌ વણે ભાગે અ'ગ્રેન્નેના 
હાથમાં છે. બંદ મમાં વહાણા આવે છે* તેમાં સેકડે ૭૮ વહાણો અગ્રેજી 
હોય છે. એટલે બધે ત્વેપાર ઇગ્લાંડનો છે. તોગએે ગયે વષૅ કન્સવેટીવેની 
એક સભાએ *“૪ીેડ” (અપતિસદ્દ વેપાર) તી રીત નકામી છે એવે 
મત સવોાતુમતે દશાનો. એ “જટેડ”તે લીધેતો આખી દુતીઆમાં ઇંગ્લાંડ- 
નો વેપાર સેથી વધારે ચાકે છે. અતે ઈંગ્લાંડનાં તાળાનાં ખધાં બદરેોમાં 
પરદેશનાં વકાણ્‌।ને બીલકુલ જકાત લીધા વિનતા આવવા દેતાં પણ નુક- 
સાન થતું નથી. 

સિલોનમાં નિરાધારતે સરકારી ખરચે પાળવાતે। કાયદ્દો નથી. થોડા 
ધરડા આદમીઓને મહીતે બેથી પયીસ શિલિ'ગ સરકારથી મળે છે* પણુ 
તે રકમ બધી મળા ખહુ ઝોછી થાય છે. લોકોને શેજી પુષ્કળ મળે છે. 
તેઓ કરકસરથી રહે છે. રહેવાનું ખર્ચ ધ્રણું થોડું છે મને જ્જુવાન અને 
શક્તિવાત આદમીખો ધરડાં તથા નબળાંની સંભાળ લેછે. 

સિલોનતી સ્થાનિક સરકારના બ'ધારેણ્‌માં નીચે પમાણે મંડળ છે. 

૧ લું. કાયદા બતાવનાર તથા વહીવટ કરનારે કૌસિલ. એની 
ગોઠંવણુ તથા કામ હોગકાગ તથા સૌંગાપોરના જેવાંજ છે. સભાસદો પસંદ 
કરાને રાખવામાં આવતા નથી, કાયદા બતાવનાર મડળીમાં એક તામિલ 
તથા એક સિંહાલીને ર્‌ાખે છે. 

2 જાં. મ્યુનિસિપલ કૉસિલો. એમાં વધારે મૅબર, પર્સદ કરેલા 
હોય છે. જેમની સ્થાવર મિલકતનું વાષિક ભાડું સાત પોંડતું ગણાતું હોય 
તેએ એ સભાસદો પસંદ કરેછે. બાકીના સભાસદ ગવનેર નીમે છે. 
જાલંખોમાં પાંચ સરકારે નીમેલા, અને તવ ચુંટી કાઢેલો સભાસદોછે, ખે" 
ટમાં ખીન્ન' ખે શહેર કન્ડો તથા મેલેમાં મ્યુનિસિપલ કૌંસિલે। છે. 

3 9ઝું. લોકલ ખેડે. વસ્તીવાળા જક્વાઓમાં એની ગોઠવણુ મ્યુનિ* 
સિપાલીટઢીના જેવીજ છે. સિલોનમાં એવાં દશ લોકલ ખોડ છે. તેના સભા- 
સદ થવાને! હક ત્રણુ પાંડ દશ શિલિ'ગતા ભાડા જેટલી સ્થાવર મિલ્‌- 
કતવાળાને છે? 


૧૯% જગત યવાસ 


૪ યું, ગામડાતી કંસિલ (મંડળી). બધાં ગામડાંતા ૨૧ વર્ષ ઉપરની 
ઉમરના પુરૂષો એકડા થઇને ખે મંડળીના સભાસદ પ્રસંદ કરે છે. એવી ૪૮ 
કૉશિલે છે. સિલોનમાં રાજકીય બાબતમાં પક્ષ પડેલા નથી. ફાયદા સારૂ 
જગાઓ મેળવવામાં થોડી લુચ્ચાઈ માલે છે. પણુ સરકારે નીમેલા મેબરે 


તેનો અટકાવ કરે છે. એકદર રીતે સ્થાનિકર!ન્યની યોજના લેોકેની 
ઉગતી_ કેળવણીને અનુમરતી છે. જેમ જેમ લેકની હાલત સુધરતી જશે 
તેમ એમાં વધારે થશે. 


ચ્હા, કેફી અને સિંકોનાતી ખેતીમાં મજુરો ને'દહાડાતા છથી તવ પેન્સ 
મળેછે એ આગળ કહો ગયે છું. કોલંબો અને બીજ શહેરોમાં ધોડાવાળા, 
ખેપીઆ, મજીરે, માળી વગેરેતે બારથી પંદર રૂપી આ મહછોતે મળેછે, વધા રે 
જોખમની નેકરી કર્‌તાર્તે દર માસે ૩૫ કે ૪૦ શિલિ'ગનો પગાર્‌ મળે છે. 









ર5 મ ક ત મીયા કે 
કે.. ન પા! કિ જ 
ક ફર પો 


સિંહાલો મનુર. 


જગત પ્રવાસ. ૧૬૯૭ 


સુથાર વગેરે કારીગરોને મહિતે ૪૫ થી ૫૦ શિલિ'ગ મળેછે. કાર- 
કુત, ગુમાસ્તા વગેરેને વર્ષ ૬હાડે ૪૦ કે ૫૦ પૌડ મળે છે, અ-ગ્રેજ 
કારીગરોને તો આ દર્‌ બહુ એછા લાગરો પણુ સિલોનતા રહેવાસીઓ 
પોતાની કમાઈપર તેમના કરતાં સારી રીતે રહી શકેછે. સિંહાલી લોકને 
દેવતા, માંસ, ગરમ કપડાં કે દારૂ જેઈતો નથી. અ'ગ્રેજ કારીગરના ધર 
ખર્ચતેો દશમો ભાગ એમને થાયછે, એમતો પોશાક એકાદ શિંલ ગનો 
હોયછે, વળી કામ કરતી વખતનું લૂગડું તો ત્રણુ પૈસાનું એ નથી હેઉું* 
ખાવાનું પણુ ખહુજ સાદું હોયછે; ભાત, શાક અને રવિવારે વળી સુકી 
માછલી, ટાઢની ફિકર નથી. સાંતી હવા એવીં છે કે વતસ્પંતિ ષરજ ૬વી 
શકાય* તેખા આની, સંતોષી, મિતયાતી અને પુછિવાળા દેખાય છે. 

રાણીતા હાથ નીચેતાં બધાં સંસ્થાતોતી માકક સિલોનમાં અધિકાન 
રીએને કુલ અખ્તિયાર્‌ ચાલેજે, દાળ કૂકત તેનાપર ઇંગ્લાંડનાં સંસ્થાનોના 
મંત્રીનો છે કે વખતે પાર્લીમેન્ટમાં યાંને વિશે સવાલે। પુછાય તે, ગવતર મુખ્ય 
અમલદારોને અને પોતાને મષોગ્ય લાગે તેવા માણસોતે કૉસિલના સલાહ- 
કારી તરીક નીમેછે. એ કૉંસિલના ઠંરાવ તે સરકારની ઈચ્છા ગણાયછે. 
ખુદ્દિમાન, ઉત્સાહી, પ્રમાણિક, નિષ્પક્ષપાતી અને સ્વત'ત્ર વિચારતા ગવ- 
રતી સત્તા સવાપરી હોયછે. ૬રેક ગવર્નર્‌ પોતાની હાકેમીની નિશાની 
તરીકે કોલેજ, દવાખાનું, એવું એવું જાહેર કામ કરતો! જયછે. કોલ બોમાં 
કવીન્સ હાઉસની સામે સર એડવર્ડ બાનંસનું બોઝનું પુતળું છે. પણુ 
એની ખરી યાદગીરીએ તો કૅન્ડીનો પથરને પાકે રસ્તે, કોલંબોની ફેલાની 
નદીમાંનો હોડીએનો પૂલ અને પેરાડેનીઆતેો લાકડાનો પૂલ એ છે. દુ- 
ન્ડીની રેલવે સર હેનરી વૌર્ડ્ની યાદ તા ૭ રાખેછે. સર હરડયુલોઝ રબિ- 
ન્સનનું તામ દેશમાં બધે ખેતીકામ સારૂ કરેલી નહેરાથી રહ્યુંછે. કોલંબોનેા 
પ્રપ્યાત બંધ એજ સર વિલ્યમ ગ્રેગરીતું પુતળુ' છે એમ કહો તો ચાલે 
હાલની સરકાર કાલાવીવાનાં તળાવ ફરીથી ખોદાવેછે. એ સાત ચોરસ 
માઇલ થશે અતે ૨૦ '%ીટ ઉ'ડાં થશે, પ૪ માઈલની નહેર કરીને તેમાંથી 
પાણી વાળવું છે. તેથી વષાદની જતુ નહીં હોય ભારે પણુ ધણી 
જમીનને પાણી પૂરૂ પડશે. ર૦૦૦ વષેપર્‌ જ્યારે એ તળાવ ભરેલાં હતાં 
યારે તા યાં અઢી લાખ માણુસની વસ્તી હતી, હમણાં સમૂળગી 


૧૪૮ જ મત પ્રવાસ, 


વસ્તી નથી. પહેલાંનાં મદરે અને શહેરે જે હાલ ઢકાઇ ગએેલાં છે તે 
હજી સુધી પૂર્વ તરફની નવાઇએ માં ગણાયછે, 

હવે આવતાર ગવર્નરને હજ ધયું કર્‌વાનું બાકીછે, રેલવે વધારવા- 
ની જરૂર છે. આગલા અનુભવપરથી જણાયું છે કે એ બહુ લાભકારીછે. 
હિંદુસ્તાનમાં ફકત મુખાઈમાંજ પાણી વિનાની ગાદીછે તેષાં એવી ગોદી 
કોલંબોમાં કરવાની ઘણુ જરૂર છે. તે કરવાને। વિચાર પણુ ચાલેછે. યાંની 
ભાષાની કેળવણી હજી બહુ થોડીછે. દીવાની કાયદા પૂરા ધડાયા નથી. 
ખેતીવાડી શિખવવાની પાઠશાળા સ્થપાય તો સરકારી અતે બીજી જમીનને 
બહુ ફાયદો થાય. ફોલંબો અને ગેજ્ઞેમાંથી કસ્ટમ હાઉસ (જકાત લેવાની 
જગ્યા) કાઢી નાંખીને એ ખે બંદરમાં બધા દેશથી માલતે આવવાની છુટ 
આપેતો તેથી દેશની દોલતમાં ખહુ વધારો થાય. 


આ સધળીયો।જના સિલોનની સરકારથી થઇ શદ તેમકછે, એમાંનાં 
ધણાં ન્હેરે ખાંધકામતો તેમની ઉપજમાંથીજ સહેલથી તબે* કેટલાંકને 
સાર્‌ લોતે। કાઢી દેવું કરવું પડે. રાજ્યનું દેવું ફ્કત એક વષતી ઉપજ જે- 
જેટલું છે. પાછલાં વષૅમાં થબએલાં જહેર બાંધકામનું ખર્ચ આઠ લાખ 
પૉંડ ઉપર થતું હતું તે બધું ઉપજમાંથી ચકવી આપવામાં આવ્યું છે. 

મઘતું વેચાણુ કરવા દૈવું કે નહીં તે બાબતનો ગવર્નરને મોટો 
ગુ'યવાડે થાયછે. એનો ખપ દહાડે દહાડે વધતો જાયછે. તે મારે મદ્ધનિ- 
ષેધક સભાએ સ્થાપન થઈછે. તે લોકતે મઘપાત સમૂળગું બ'ધ કરવા 
આચહ કરેછે. દેશી તથા યુરેાપીઅત ખ્રિસ્તી ધમાપરેશકેો પોતાના કામ 
“નડે મઘપાન અટઢકાવવાતે પણુ મહેતત કરેછે. તેમાંતા ધાક મથઘનિષે- 
ધનાં ચિહ્ન ધારણુ કરી ઉપદેશ કરેછે. તેમને માલમ પડયું છે કે જે લેક 
ખ્રિસ્તી થાયછે તેમને લલચાવી આડે માર્ગ લઇ જનાર તે ધણું કરીને 
[ખસ્તીઓની ત્મનીતિ છે. ઇંગ્લાંડુમાં એક ધર્મીપદેશક હતે તે મઘનિષે- 
ધની બહુ વિરૂદ્દ હતો પણુ સિક્ષોન ગયા પછી આસપાસની હકીકતને લાધે 
તેતે એ મત સ્વીકારવે। પક્યોછે, હાલતો તે ખંતથી એ સારૂ પ્રય ક રેછે. 
સિજ્ઞોનમાં કેષ્રી દારૂ દાખલ કરવાનો વાંક અ'ગ્રેજ્નેનાો નથી, કેમકે અગ્રન 
નને આવ્યા તે પહેલાં ધણા 'સેકાથી દ૬ક્ષિણુ હિદુસ્તાનતા વતનીએ  દાર્‌ 
તાડી વગેરે બતાવી વાપરતા. તાડીતો દાર્‌ ફેમ બતાવવો તે એમને પોટું- 


જગત પ્રવાસ. ૧૯૯ 


ગીઝ તથા વલ'દા લોકે શિખવ્યું હતું, અગ્રે્નેએ તો યુરોપનો હલકે સયા- 
નાશ વાળનારોા જલદ દાર્‌ દાખલ કયાછે. તાડીની દુકાનોમાં એ બહુ 
વચાય છે? 

સિલ્લોતમાં સતદ આપવાની રીત હિ'દુસ્તાન તથા સીંગાપારતા જે- 
વીજ છે. દારૂ, તાડી વગેરે બનાવવાની તથા વેચવાની સત્તા સરકારનાજ 
હાથમાં છે, હર્વર્ષે બધા પ્રાંતો સારૂ એનો! ઈત્નરો અપાય છે. ઇંગ્સાંડના 
દારૂ વેચનારની પેઠે જેએો એ ૪ર રાખેકે તે પે!તાતો હક ગામડાતા 
પીઠ્ઠાવાળાને નફો ખાર્ષને, દારૂ બીજ પાસે લેવો નહીં એવી શરતે આપેછે. 
ઉપરી ઇજરદાર પોતે જનતે દારૂ બનાવે છે. દોઢસો ગલન દારૂ બતે એવી 
ભઠ્ઠટોતે સારૂ સરકારમાં સો! રૂપીઆ ભરવા પડેછે. સામડું વેચાણુ કરનારા- 
થી ૩૫ ઝૉૅલનથી એછે દારૂ વેચી શકાતો નથી. તેમને સનદ મેળવવા 
સાર્‌ સો રૂપીખ ભરવા પડે છે. છટક વેચનારા મુખ્ય ઈન્તરદાર નડે 
દ્રાવતો બંદોબસ્ત કરીલે છે. આખો ઉપજનેો સાતમે! ભાગ તો દારૂ ને તાન 
ડીમાંથી મળે છે. તેથી એને। ઉપયો।મ થતે। ત્મટકાવવાને સરકાર ખચા- 
ય્‌ છે. એમ કરવાથી ઉપજમાં ધટારે થાય માટે બધા ગવતરો ખબીહે છે. 


મદ્યના વેપાગ્પર કોઈનો અ'કુશ નથી. આગકારી ખાતાના અધિ- 
કારીએ નથી તેથી ગેરકાયદે વેચામુ થતું અટકાવવા ઈજરદા રેપર 
આધાર રાખવે। પડે છે. દારૂમાં ભેગ ધણો થાયછે પ'ગુ તેતો કોઈ અટ- 
કાવ કરેતું તથી. 

દારૂની ખપત વધતી જાયછે કે ધરેછે તેના નછો આંકડા કથાડવા 
મુસ્કલ છે, પણુ ઈશ્રદારો ઇજારો રાખવાસારૂ જે રકમો આપવા. રાજી 
હોયછે તેપર્થી સજ અડસટ્ટો કાઢી શકાયછે. 

એ રકમો નેયાથી માલમ પડયુછે કે ઈશરદારો વમ્તીના વધારા 
ના કરતાં વધારે પ્રમાણુમાં કીમત આપેછે, હાંસાબ ગણુતાં જણાયછે "કે 
માથાદીઠ વીશ વષેપર હતે તેથાં બમણે દારૂ ખપતેો થયે છે. આથી 
નેખમદાર સરકારને ધણો ભય રાખવાનો છે. વળી એ પણુ ધ્યા- 
નમાં રાખવું જોધએ કૈ ગયાં દશ વષમાં દાફીના વિનાશથી મોરો ધોકે 
પ્હાંચ્યો છે. 

સિજ્ઞોતમાં દરવર્ષે એક કરોડ વીશ લાખ બાટલીઓ દારૂની ખપેઝે. 


ર૦૦ *#ગત પવામ. 


એટલે દરમાથાદીઠ સાડાચાર બાટલી થ%? તેની કીમત અશી લાખ રૂપીન 
આ થાયછે, છોકરાં, મુસલમાતો તથા બીજ ધમ કે નાતશ્નતતા બંધનને 
લાંધેં મઘપાત ન કરનારાં માગુસ બાદ કરીને ન્નેઇએ તો તરત જણાશે કે 
સિંહાલી લેકેમાં દારૂ પાંવાનું કેટલું વધી ગયું છે. થોડાં વર્ષષર એકાદ 
પાતના વહાંવટની હકોકતમાં આવ્યું હતું કે મઘપાનત વધતું જયછે. રજ 
સવારમાં કાફાને બદલે લેક દારૂજ પાૉએછે; ખાધા પહેલાં પણુ ધષ્યાજણુ 
દારે પાંએછે. કેટલાકતો ઉમેશ છાકટાજ થઇતે ફરેછે. 

દેરી લેોકોતો મત ગામડાંમાં દારૂની દુકાનો રાખવા વિરૂદ્ઠછે. મારી 
ધણાએ ખાતરી કરીછે કે સરકાર જે દારૂ બતાવવાની મતા કરે, છુટક 
વેચવા દેવાનું બંધ કરે અતે જેતે પીવે! હોય તેને પરદેશથી લાવવા 
દે તો દેથી લોકો ખુશીધી કખુલ કરે, તાડીનો ઉપયોગ બધ પાડવો 
અશકય છે, કેમકે તે હરકઇ ખજુરીના ઝાડમાંથી કહડાય તેમછે. દારૂ કરતાં 
તાડી બહુ હલકી છે. એમાં સૈકડે ચાર ટકા આદકોહોેલ આવેછે. દેશી એ 
તાડી તાને તાજી ખટાસ આવ્યા પહેલાં ખહુ પસંદ કરેછે. સિલે।ાનમાં 
દારૂનો ખંપ આટલે બધે વધ્યો છે તેથી રક્ષણુ કરનાર સરકારતે ભડ- 
કવા જેવું છે. સર્‌ આથેર ગોર્ડેન જેવા બૃહ્ધિમાન પુરૂષે એ બધ કરી તેની 
ખોટ પૂરી પાડવા બી? કર નાંખવાની યોજના શોધી કહાડવી જેરઈયે. પણુ 
દારૂની ખપત એછી થવાથી ઉપજમાં જે ખે'ટ આવે તેતો એની મેળે 
પુરી પડે એમછે કેમકે એથી ખચેમાં બહુ ઘટારે થાય અને લોકોની હાન 
લત સુધરે. એની ઉપજ બહુ વધી «વાથી મુશ્કેલી વધે તે પહેલાં એના 
અટકાવ થવો જેઈએ, મૂતિપૂજક દેશમાં પ્રશ્નની અનીતિ વધઃરીને ઉપ- 
જ વધારવી એ ખિસ્તી રાજ્યને માટે શરમ ભરેલું ગાય. 

ઈજરાથી સતદટ આપવાની રીત ઘણીજ મૃખોઈ ભરેલી છે. એને બધે 
આધાર મઘનું ખૂબ વેચાણુ વધે તેપર છે. સર્‌ આધેર ગોર્ડનની વાતચીતપર્‌થી 
માલમ પડયું કે એ રીત એને બીલકુલ નાપસંદ છે. તે જાણી હું ખુશો થયે!” 
એને બદલે દેશમાં ઉપજતા માલપર જકાત કરવાતી તથા સામટાં અને 
છુટક વેચાણુની સનદોતે પોલીસ પાસે બંદોબસ્ત રખાવવાની તેની બહુ 
પચ્છાછે. મારી ખાતરી છે કૈ એથી થોડી ખપતમાંથી વધારે ઉપજ થશે, 
ભેમન થવા દેવા માટે પણુ ચાંપતા ઉપાય લેવાય તો દારૂ એછે તુકસાત 


જગત પ્રવામ. 2૦૧ 


કારક થાય. સાથી ડહાપણ ભરેલો રસ્તો એછે કે મઘતા વેચાણુ તથા 
બનાવટતો સમૂળગો અટકાવ કરવો અને ઉપજમાં જે ખોટ “નય તે ખમી 
જવી. એથી થોડા વખતમાં લોકોની આબાદી, મિનપાનતા અતે ઉદોગ 
વધશૈ એટલે એવી મેળે બદલો વળી રહેશે. એ સવાલ ગુંચવ'ગુ ભરેલેછે. 
પણુ જે ગવનેર એ ઉઠૅલે તેનું નામ તેની અગાઉ થઇ ગએલા ગવનતરે 
કરતાં વધારે પ્રખ્યાત થાય, 

૧૫ મી ડીસબળરે પી. એન્ડ. એન કંપનીની રોઝેટા આગમખેોટમાં 
ફલકત્ત જવા કોલંબો દીલગીરીથી છોડયું. ૧૮ જી તારીખે મદ્રાસ પ્હો- 
ગ્યાં. હિંદુસ્તાનમાં અ ગ્રેજનાં થાણામાં એ સોથી જુનુંછે. એ ત્રીન નંબરનું 
ખંદર્‌ છે. શહેર મો[ટુંછે. એતા આગલે! ભાગ સમુદ્ર તરફ આવેલે। છે તે 
લંબાઇમાં ત્રણેક માઈલ હશે. કીનારાપર મોટાં મોટાં મોળ્ન અષડાય છે તેથી 
સારી ત્રાતુમાં પણુ વહાણોાને ભરવાં તથા ખાલી કરવાં મુશ્કેલ પડેછે. થેડાં 
વષ ઉપર યાં ખે બંધ બાંધવા છસાત લાખ રૂપીઆ ખર્ચ્યા હતા, પણુ 
પવનના શેરે કરીને એ ભાગી ગયા ભને પાણા પાછું ફરી વળ્યું છે. અમે 
સટી હોડીએમાં જઈ કીતારે ઉતવા. એ હોડીઓ લાકડાનાં પાટીઆં ના- 
ળીગેરીના રેસાથી બાંધાને બતાવેલી હતી. તેમાં પંદર હલેસાં મારનાર 
હતા. હોડોએ આગખેોટના પગથીઆં આગળ તથા કિનારા આગળ ઉછ- 
ળતી હતી તેથી તેમાં ચઢવા ઉતરવા સારૂ ખલાસીને પકડી ભૂસકો મારવો 
પડતો તેથી બહુ અધરૂં પડતું. એવી ત્રીશ ચાળીસ હોડીઓ વહાણુની 
આસપાસ વીંઢલાઈ રહી હતી તેથી ગડબડ બહુ યતી. કીનારાપર રેસ્તામાં 
કરીને ધોડાક કલાક ગાળ્યાન તે દહાડે રવિવાર હતો. તેથી શહેરનાં જેવા 
લાયક રથળા જવાયાં નહીં. 





પ્રકરણુ ૨૦ મુ- 

કુલકત્તથી બતારસ. 
ર૪ મી ડીસેબરૅ સવાર્‌તા દશ વાગતે અમે કલકત્ત પ્હોચ્યાં. આજ 
કાલ ટોમસ કુક એન્ડ સનતી કપનીથી મુસાફરોને સુસાકરી કરવી બહુ 
સરલ પડેછે તેમને મેં મહ્રાસથી તાર કરીને હિંદુસ્તાનમાં કરવા સાથે લઈ 
જવા એકાદ હોશીઆર્‌ દેશી યાકરની ગોહવણુ કરવાને કક્ું હતું. જેવી 


ટરે૦કે જગત ગવાસ* 


આગખોટ ઉભી રહી તેવોજ એક મભ્ય આદમી અમારી પાસે માનો 
અને અમને હોડીમાં બેમાડી કૌતારે લઇ ગને!. એણે આસમાની અટા- 
પટાતી પાધડી ને સફેત કેલીકોનાં લૂમડાં પહેવો હતાં. એનું તામ એનોદીન 
હતું. તેણે ગમને શ્નેઢ ઇસ્ટન હોટેલમાં મોકલી દીધાં અને પોતે પછવા- 
ડીથી કલાકેક રહીને અમારો સામન લેવડાવીતે આનો. આ વખતે કલકત્તામાં 
આખા બંગાળાના ભને ઉત્તર પ્રાંતોના લોક વાઈમરોાયતે મેળવાડામાં સલામ 
કરવા આવ્યા હતા. નાતાલના તહેવારે! હોવાથી લેકા સરતો ન્નેવા તથા 
ખોજ ગમત કરવા આવેલકૂહતા. એ ચારે દહાડા બક બંધ રહે છે અને 
ખૌજું કામ પણુ ચાલતું નથી* અમારે સારૂ ઓરડા રાખવાને તાર્‌ પણુ 
મેં સઠ્દાસમી કરવો હતો. એક ઓરડામાં પડદો ભરી ખે ભાગ કયો હતા. 
એવું એ મળ્યું તે સ્મમારાં ભાગ્ય, અમારી સાથેના કેટલાક ઉતારૂને તો 
છાપરા નીચે પણુ સુવાનું મળતાં મુસ્કેલી પડી હતી. થોડાકને બારતેર 
માણુસો। ભેમા ગૉધ્યા હતા, અને કેટલાક અગાસીપર ત'ખુમાં રહ્યા હતા, 

કલકત્તા શહેર સારૂં શોભાયમાન છે. પષયુ “ સિટિ ઓફ પૅંલેસોસ '? 
ગ્યેટલે “મહેલનું શહેર ” એ નામને કોઈ રીતે લાયક તથી, સરકારી મ- 
કાનો ઘણાંછે. તે બધાં સુંદર છે. તેમાં ટાઉન હાલ, હાઈકોટે, પોસ્ટઆ- 
ક્રોસ, તાર આફીસ, કરન્સિ આફીસ, બંગાળાનું સેકેટેરીએટ, ડલ્હાઉસી 
ઈન્સ્ટીટયુટ અને ગવતંમેઢ હાઉસ છે, પણુ એમાંનું એકે લૅકેશાયરના 
જ્રાઈ ટાઉન હાલને પ્હાંચે નહોં તેથી તેમતું વર્ણુત કરતે! તથી. 

કલકત્તા હુગલી નદોને કાંઠે આવેલું છે. એ નદી ગંગાનો એક 
પ્રાંટા છે, એ એક માઇલ પ્હોળી છે. શહેર તેપર સાડાચાર માઈલસુધ્ર| 
પથર્‌ાયલું છે. એતું ક્ષેત્રડ્‌ળ સાત માઇલ છે. શહેરતા મધ્ય ભાગમાં ઉ- 
પર્‌ કહેલાં મકાન આવેલાં છે. યાં ઇડનનો બાગ છે, એ બાગમાં દર્‌ 
રોજ સાંજે બેન્ડ (વાજાં) વાગે છે અને વીજળીના દીવા થાયછે. અગ્રે એ 
દશાએ, મિશ્રવણુલેકો વગેરે બધા ભપકાદાર લેક થયાં આવેછે. ધાસનું 
મેદાન છે તેની વચ્ચે ડલાઇવે વીશ લાખ પૉડ ખરચી ખાંધેલે જુને 
એતિહાસિક કિલો ફ્ીર્ટવિલ્યમ આવેલે। છે. સમા મેદાનની આસપાસના 
ર્સ્તાપર્‌ અ'ગ્રેશ્નેનાં અને પૈસાદાર દેશીઓનાં સુંદર ધર આવી રહેલાં 
છે. એની પેલી તર્‌ક્ના રસ્તા તથા ગલીઓ બંગાળી લોકથી ઉશર્‌ાન 
૮ ય છે, 


જગત પ્રવાસ, ર9૩ 


હુગડી નદીના ડકા આગળ હારબંધ વહાણુ ઉભાં રહીને કાંતા સણુ, 
રૂ, ગળા, ધાન્ય, ચામડાં, રેશમ, ચ્હા વગેરે માલ ભરતાં હોય, કૈ ઇંગ્લાંડથી 
આણેલે। માલ ઉતારતાં હોય, એ દેખાવ બહુ સારે દેખાય છે. એ વેપાર 
દરવર્ષે સાઠ લાખ પોંડનો ચાલે છે. હુગલી નદીના પુલપરથાં એ દેખાવ 
દેખાયછે તેવો બીજે કોઈ ડૅેકાણે નથી. એમાં મોટી આગનોટોા અને મોટાં 
વહાણુ હોયછે, 

કલકત્તા શહેર મને કાંઈ બહુ ગમ્યું તહીં, જેંબ ચાતક, હીલ્વેલ 
તમા ફલાઇવતાં ઇતિહાસતા વિષયનાં સ્થળ એકે નજરે પડતાં નથી. યાંની 
પેલી અ'ધારી કોટડી તો પૂરેપૂરી તાશ પામી છે અને તેતી જગાએે હવે 
ટપાલ આફીસ બધાઈ છે. ફલફત્તા નવા અગ્રેછ શહેર જેવું છે, યાંના 
રસ્તા ભપકાદાર છે, યુરોપીઅન દુકાને, ધેડા દોડાવવાતી જગા, મોડું 
દેવળ અને મેથેો(ડસ્ટ પ થના લોકોનું દેવળ એ જગાઓ ન્નેવાલાયક છે. 
પછવાડીનો ભામ જ્યાં દેશી લોક રહેછે તે બહુ મદદે અતે નઠારા છે. એ 
ભાગમાં કોલેરા હોયછે. 

નાતાલ હોવાથી શહેરતાં કેળવી વગેરેતાં જેેવાલાયક મકાનો અમે 
જેઇ શડયાં નહીં. પણુ હવે દેશમાંનાં મ્હોટાં શહેરમાં જઇશું યાં એથી 
સ!રૂં જેવાનું છે તેથી એ જેવા રહલાં નહીં. 

અમારે એકલાં વીશીમાં જમવું ના પડપું. કલકત્તાની સુપ્રીમ કોટેના 
જડજ ઓતરેબલ'જે. એક. નારિસ અમને પોતાને યાં જમવા તેડી ગયા, 
યાં અમને ગમત પડી, સી. નારિસતે હું અગાઉ મળ્યો નહોતો. મોસોસ 
નારિસ જેડે મદ્રાસથી આવતાં આગખોટમાં થોડું એળખાખુ થયું હતું. 
હિંદુસ્તાનમાં આવેલા અગ્રેશ્ને બીત્નની ઘણીજ આમતાસ્વામતા કરેછે. 
અને હજ ડૅર ઠેર અમારે એમ થશૈ એવી આશા છે. 

રવિવારે ખપોરે મારા એક મિત્ર નડે અમે “બીડત અવેર” માં 
મયાં, ષાં ધમાપદેશકેો રસ્તામાં કેળવાયલા બંગાળીખએ। આગળ ભાષ- 
ણુ આપેછે. તે લે!કો એ સાંભળીતે તેપર વાદવિવાદ કરેછે. સોગ્મેક આદમી 
મેવેકઠા થયા હશે. તેમતા પોશાકપર્‌થી લાગ્યું કૈ સાધારણુ વગતા પૈસા- 
દાર લોક હશે, એમની ન્નેડે મારે ફેરી દારૂની બાબતમાં વાત થઈ, તેઓ 
સધળા દાર્‌ની દુકાતા રાખવાની બહુ વિરેદ્ડ હતા, એ બાબતનો જે પ્રયત્ન 


2૦% 6૪ મત પ્રવાસ. 


ઊાલમાં ઇગ્લાંડમાં થાયછે તેની તર્ટ્રેણુમાં હતા, 

હાલમાં બંગાળામાં ઉ'ચયી કેળવણી અપાય છે. યાંતી જાવાત પળને 
હિંદ ધમના પુરાણા વહેમાપર તિરસ્કાર ઉપજવા માંડયો છે. સરકારી કૈ 
વેપારીના કારમુનો સદ્ધાં કોમ્ટે, સ્પેનસર, ડાવિન, હથ્લી, ટિન્ડેલ વગેરે 
પ્રસિદ્ધ વિદાનતોનાં લખાણમાં પ્રવીણુ હોયછે. તેએ બહારથી પોતાના 
ખાપદાદાનો ધર્મ પાળતા હોય તેવો ડોળ રાખેછે પણુ ખરી રીતે તે 
નાસ્તિક કે વખતે ભાત્ર એક ઈશ્વરને માનનારા હોયછે. પ્હેલે પગલે 
જે ખાવાની એમના ધમૅમાં મના કરી હોયછે તે ખાવા માંડેછે, માંસ ખા- 
યજ પણ તેમાં ગાયનું નહીં કેમકે એતે છેક ભ્રષ્્તા થઈ ન્નય અને 
નાત અહાર્‌ રહેવું પડે, હોટેજ્ઞામાં જાયછે. પહેલાં તો લેમોતેડથી શરૂ થાય 
છે પછી દાદ્‌ પીવા માંડેછે. બંગાળાનાં મોઢાં શહેરામાં ઉચ વણુતા 
જુવાન લે।કમાં મઘપાન બહુ ચાલેછે. જ્યાં ભણેલા ચાર દેસ્તદારેો એક- 
હૈ થયા કે દાર્‌ વગર્‌ તો! ચાલેજ નહીં. છાની રીતે પીવાનું પણુ ભણેલા 
વર્ગમાં ધણું ચાલેછે. આથી સુધરેલા બ ગાળીએ।ની ધણી ઈચ્છા. છે કે 
સરકારે મઘનતા વેચાણુતે તોડી પાડવું જોઈએ, અને હાલમાં ચાલેછે તેવી 
દારૂ બતાવવાની અવિચારી રીત લાંબો વખત ચાલે તો એનું પરિણામ 
ધણું નડાર્‌ થશે એવી તેઓ ફીકર કરેછે એ નવાઈ જેવું નથી, 


સોમવારની રાત્રે નવ વાગે કલકત્તેથી બનારસ જવા મુંબાઇની મેલટ્રેનમાં 
ઉપડુયાં. હિંદુસ્તાનની રેલવેમાં સુવાની જુદી ગાડીએ? નથી, પહેલા વૃન 
તી ગાડીઓમાં પણુ કઠૅણુ પાટલીએ ને તેપર પાતળી ગાદીઓ હોયછે, 
આપણી સાથે બીછાનું ને તકીએ રાખવાની જરૂર છે, ગાડીમાં પાણીતી 
ગરડી હોયછે પણુ સાબુ તથા ટુવાલ રાખવામાં આવતા નથી. હિદુ- 
સ્તાનની રેલવે ઉતારૂખોની સગવડની બાબતમાં ધણી પછવાડીછે. ફલ- 
કત્તાથી તે મુંબાઈ સુધી ૧૪૫૦ માઇલમાં બધાં ભોજનગૃહોમાં મેલટ્રેન 
વખતે જે ખાવાનું મળેછે તે ધણું સાદું અને નડારૂં રાંધેલું હોયછે. ટૉમસ 
કુક એન્ડ સનતવાળાએ અમારા સામત વીશીમાંથી લેવડાત્યો હતો અને 
ત્મમારે સાર્‌ ગાડી પણુ રખાવી હતી. અમારે તે ફકત સ્ટેશનપર જઇ” 
તે ગાડીમાં ખેસવાનું બાકો હતું. આ સાહસિક પેઢી સાથે કામ પાડવું 
સારૂ લાગેછે. કેમકે તેએ પોતાનાં ધરાકની બરોબર તજવીજ રાખેછે. 


જગત પ્રવાસ# ર૦૫ 


પરેહઢમાં અમે કલકત્તાથી ર૦૦ માઇલ દૂર નીકળી જતે બંગાળા- 
નાં ફળદૃપ વિશાળ મેદાનોમાં આવ્યાં. હિ'દુસ્તાનમાં શિયાળવાં બહુછે* 
તેમના અવાજ રાતે સંભળાતા હતા, ટાઢ ઠીક હતી તેથી સવારના નવ 
વાગતા લગી અમારે ડગલા પહેરી રાખવા પડયા. તે પછી તાપને લીધે 
રખાયા નહીં. 


ગાડીની બારીમાંથી દેખાતા દેખાવ વિચિત્ર અને ન્નેવા લાયક હતા, 
માટીના ધરવાળાં વસ્તીથી ભરપૂર ગામડાં; મોઢાં તળાવો તથા ખેતરમાં 
પાણી લઇ જવાની નહેરો રસ્તે આવતાં હતાં. કુવા ધણા હતા તેમાંથી 
મજુરો અસલી રીતે પાણી ખેંચતા હતા. ખીલાપર વાંસ જડેલો હતે, 
વાંસતે એક છેડે દોરડું અને ડોલ અને ખીજે છેડે માટીનું, મોડું હેપુ 
હતું. રસ્તે ઝાડપાન કે ધર્‌ વગરનાં વિશાળ મેદાનો! આવતાં હતાં. કેટલાક 
તાલેવત જમીનદારેના બામ પણુ હતા* કે ઠેકાણે ઉંચી રેકરીપર હિ'દ 
દેવસ્થાન જણાતું હોય, કોઈ જગાએ માય, ભેંસ તથા બકરાંતાં રાળાં હોય. 
તારપર પોપટ તથા ચાસ પક્ષી ખેઠેલાં હોય, વખતે ત્રણુસે ચારસો બતકોનું 
રાળું ઉડતું આવી તળાવમાં ડુબકો મારતું આવતું હેય. બગલાં ને સમડી 
નાં ટોળાં આકાશમાં ઉડતાં હેય, ખનાર્સ મ્માગળ ગંગાનદીતો પુલછે તે 
એબંગ્યા યાં લગી એ બધું જેતાં જોતાં અમે આવ્યાં, એ નવો પુલ 
લોઢાનો છે અને ધણેજ સરસ છે. 

ખ્તાર્સને સ્ટેશને ડા. લાઝરસ અમને મળ્યા. ચાળીસ વર્ષથી મે 
હિંદુસ્તાનમાં વૈદુ' કરેછે. એમની સાથે ઓળખાણ સાર્‌ મારી પાસે કાગ- 
ળા હતા. એ અમને ખે ધોડાની ઉધાડી ભપકાદાર પોશાકના ધોડાવાળાવાળી 
ગાડીમાં ખેસાડી લઇ ગયા. એ નઇ મને થયું કે દાકતર સાહેબને 
ઠીક તડાકે પડેછે, પણુ તરતજ ડા. લાઝરસે કહ્યું કે વિજયનગરના મહા- 
રાજને મે ખખર આપી હતી કે દુૃંગ્લાંડથી કોઈ બનારસ જેવા આવ- 
નાર છે તેથી એણે પોતાતી ગાડી મોકલી હતી અને જ્યાં સુધી અમે 
રહીએ યાં લગી વાપરવાની છુટ આપી હતી. મહારાજ મદ્રાસ છલાકા- 
માં વિજયનગર છે યાં ધણો ભાગ રહેછે? બનતારસતી આસપાસ એની 
જાગીર છે તેથી યાં બે ચાર મહેલ રાપ્યાછે* વષમાં થોડાં અઠવાડીઆં 
એ લાં આવી રહેછે. ખાકીના મહેલ કોઈ પ્રખ્યાત હિદુએ એ પવિત્ર શ* 


ર્ર૦ જગત પ્રવાસ. 


હેર નનેવા આવે તેતે રહેવા આપેછે. ર્યંત્રેજ મુસાફરોની આગતામ્વાગન 
તા કરવી એતે ગમેછે. 

બતારસમાં અમે ત્રણુ દિવસ રહ્યાં. હિંદુસ્તાનમાં એ સાથી જાનું 
શહેર્છે, આર્ય પ્રજ્ન પહેલ વહેલી આ દેશમાં આવી ભારનું એછે. હિ'દુ* 
ધમેના પ્રાચીત સમયથી એ જાણીતું છે હિદુલેકોનો અસલથી એ શહેર" 
પર ધણેજ પ્રેમ તથા શ્રડ્દા છે. હજારે! વર્ષથી તે તીર્થની જગા ગણુયછે 
મતે દેશતા બધા ભાગમાંથી જ્ઞાકો યાત્રા કરવા લાં જાયછે, મુસલમાનોને 
મન જેવું મકકા અને ક્રસેડરને મત જેર્સેલમ તેવું ધર્મી હોંદુએને 
બનારસછે. કાશીએ જઈને પવિત્ર ગંગાનદીમાં ન્ઠાઈતે ગમે તેવાં ધોર પાપ 
કયો હોય તે યાં ધોવાં એ એમતી આખા જવનની ઇચ્છા હોયછે, યાં 
ચૃત્યુ પામે તે બહુજ ભાગ્યશાળી, તેથી રાન અતે પેસાદાર વેપારીઓ 
એ નદી કીનારે મહેલ બંધાવ્યા છે. તેમાં એમનાં રહ સગાંવહાલાં મોતઃ 
ની વાઢ જેતાં આનદમાં રહેછે. બતારસ તે સ્વગૅતું દ્ારછે. 

બોદ્ધ ધમના લોક પણુ એને પવિત્ર સ્થાન ગણેછે. અઢીઠળર વર્ષપર 
ખુદ્દે એ શહેરમાંથી પોતાના ધમ સુધારક સિહ્ધાન્તોનો પ્રચાર કરવા 
માંજ્યો હતો. તે વખતે પણુ એ એટલું સત્તાવાળું અને નામીચું શહેર હતું 
દ ખુ જેવા સમથ અતે પ્રતાપી પુફ્ષતે પણુ યાંના પંડિતો ને શાન 
સ્રીએની સહાય મેળવવાની «રર હતી. દતકથા એવી ચાલે છે કે સૉ” 
લોમને વાંદરાં તથા મોરે બતાર્સથી આણ્યા હતાં, હાલ પણુ બતારસનાં હિદ્‌ 
દહેરાંમાં એ પ્રાણીઓ પવિત્ર ગણાય છે, વળી એમ પણુ કહેછે કે ધુ 
પપ્િસ્તનેો જન્મ યગે તે સમયે પૂર્કમાંથી જે લેક જેરૂસલમ ગયા હતા 
તેમાં કાશીનો ર।”્ન પણુ હતો, ગમે તેમ હોય ધણુ એટલું તો ખરૂછે 
કે પ્રાચીન હકોકતવાળી' અતે હજી સુધી પણ લાખે આદમી જેનાપર્‌ 
શ્રદ્ધા રાખેછે એવું શહૅર દુતીઆમાં બીજું એકે નથી. મૂર્વપૂજક એવે! હિ'દુ 
ધમ, અને તેનો સામાવાળીઓ બૌદ્ધ ધમે, જે મૂર્નિપૂત્ત અને અનેક દેવવા- 
દની વિરૂદ્દ હોઈ એમ માનેછે કૈ માણુસ પોતેજ ને પુણ્ય કયી કરે તો 
તિવોણુ પામે એવા બન્ને ધમેવાળા સરખુ પવિત્ર ગણે છે 

હિદુસ્તાનમાં ધણો વખત થયાં ખોદ્ધર્મ તાશ પામ્યો છે. ખતાશસની 
હદમાં એ ધમતું એક પણુ મદિર્‌ તથી, યાંથી ચાર્‌ માઇલ ઉપર્‌ સાર્‌* 


૪ગત પ્રવાસ, ટ્ર૦૭ 


નાથમાં એક મોડું નકર સ્તૂપ છે. ખુદ્દના પછી આઠસેં વષે અશોક રાતન 
થયો તેણે આખા દેશમાં ખે ધર્મ સ્થાપના પ્રયત્ન કર્વો હતે! તે વખતમાં 
એ બધાએલું છે. સાતમા સૈકામાં હિવોનેન થ્સંગ નામે જાત્રાળુ ચીનથા 
આનો હતો તે, “તુરે એશિયા”તે। કર્યા અતે એવા પ્રખ્યાત બોદ્ધ માર્ગગએ 
તેમના પ્રિય ગુર્ગે જે ઝાડ નીચે ખેસી પોતાના અદ્ભુત સિદ્દાન્નો કદ્પ્યા 
હતા તે જગા જેવા સારૂ આવે છે. એ અદ્ભુત સ્ત્પ જમીનપર્‌ ગેો.- 
ઠંવેલા €૩ ફ્‌ીટના વ્યાસના પથ્થરતો છે. એ પથ્થર સ્ઞોઢાના ચાપડાષી 
સજડ કરી દેવામાં આવ્યા છેઃ એની ઉ'ચાઈ ૪૩ પીટ છે. પથ્થરકામની 
ઉપર ૪ટોનું યણુતર્‌ છે. બધું મળીતે જમીનથી ર્‌ર૮ રીઢ ઉંચું છે. આ 
સ્તભની આસપાસ સુદર કોતરેલું શેભા મંડલ છે. તે પરથી બધું જ્યારે 
આખુ હરે ભારે કેવું હશે તે જાણી શકાય છેઃ એ મ'ડલનેો મધ્યભાગ ૧૫ 
દઢ પહેળે છે. તેપર ભૂમિતિની આકૃતિયો તથા જુન તથા ઝાડનાં કોત- 
રેલાં ચિત્ર છે. આ મતો।રંજક સ્તૃપ આખા બંગાળામાં સોથી સારે ગણાય 
છે. એ જવા જતાં જે તાપ તથા દુખ વેઠયાં તે નિષ્પ્રયાજન ન લાગ્યું. 


હાલનું ખનારસ મૂતિપૂજળનુંજ થાતક થઈ ગયું છે. યાં હિંદુ પુરા- 
ણેઃમાંના જુદા જુદા દેવાનાં મળીને ૧૪૫૪ દેહેરાં છે. મેં એ બધાં ન્નેયાં 
નથી પણુ ઘણાંખરાં જેયાં છે, મ્મને તેપરર્યી એ વાતના ખરાપણુ। વિશે 
સંશય રહેતો નથી. એ શહેર ગંગાનદીને તીરે વાંકપર આવેલું છે. ચે।- 
માસામાં નદી એક માઇલ પહોળી થાયછે, બાકો હમણાંતેો! નદી 
શહેર પાસે ઉ'ઠી ઉતરી જઈ વહે છે અને સામી બાજુએ રેતીના પટછે, 
પહેલાં શહેરમાં જવા સારે હોડીઓને પુલ ણતો. હવે એની જગાએ 
મમેકાદ માધ્સ લાંખો લેોઢાતો પુલ થયે છેઃ તેપર લોઢાની સડક તથા 
ગા,ડાં અતે માણુસોતે ચાલવાના રસ્તા છે. સાડાત્રણ માઇલ લાંબી ને સો 
છીંટ ઉચી રેકરીપર્‌ શહેર આવેલું છે. યાં શોભાયમાન મહેલે, દેહેર્‌ાં મ્મને 
મસ્જીદ છે. તેમના મનોહર કળસ, ઘુંમટ તથા મિનારા ' પ્રભાતે સયના 
તેજથી ઝળકે છે. આ ટરેકરીના તટ આગળ પૈસાદાર હઉિદુઓએ પગથી- 
આંના મોટા આરા બધાવેલાં છે. એ પમથીએથી નદીમાં જવાય છે. 
. લાં હૈડુળ શ્રહ્ાળુ જત્રાળુનાં ટોળે ટોળાં પવિત્ર ગંગાનદીમાં સ્નાન કરતાં 
હાયછે, એ પગથીઆંને ધાટ કહેછે. ભાં એવા બધા મળોતે ત્રીશ ધાટછે. 


ન જગત પ્રવાસ* 


દ * 





છ 
ડ મ. ન 
/ ક જ ક ી મ ॥ 
? 8 1! 1 0 મેધ * 
4170, ન ઝી ડી 
થી 
જ 


/ ી 
1117 
મ, 


ક ક ુ ર હ ર વિ ન 
ફેક ખો ૨. 


ભ 
1 


1011) 


110), 1) 
1 પા 
પ 111 
ળી ! શ 
0 1! . 


0 ક, 

















ડુ 
ર 





0 
। ! 1011 0 ી 
ધ [1 11! ] 













”હાવાતા ધટ. 


જગત પવાસ. ર્બ્ત 


સવારેમાં એ ધાટ આગળનો દેખાવ ઉઘમી હોય છે તેથી એ વખતે 
જેવા માટે અમે પરેોઢમાં વહેલાં ઉઠયાં, સમમારા વિવેકી મિત્ર ડા. લાઝરસે 
મહારાજાની સહેલ કરવાની હોડી તેયાર રખાવી હતી તેમાં ખેસી અમે 
દશાસ્મેધ ધાટ નનેવા ગયાં, રસ્તામાં ચર્ચ મિશન કોલેજ આવે છે. તે પ 
૫૦૦ કે ૬૦૦ દેશી છોકરા શિખે છે. પગથીઆંને મથાળે એક વેધશાળા 
છે. તેનો દેખાવ નદીમાંથી બહુ સારો દેખાય છે તે જેવા અમે ઘાટથી 
થોડે દર ઉભા રેલા. દરવાજાના રસ્તાપર વવાદના દેવનું દેહેરૂં આવે છે. 
ઉનાળે શિયાળે શમે દેવ પોતાનો ધમ ભૂલી ન્નય છે તે સંભારવા તેનાપર 
પાખી રેડયાં કરે છે. અને ચોઃમાસામાં તો એના પર કચરો ચઢવા દેછે, 
જે વાદની તાણુ બહુજ હોય તો એ બિચારા દેવતે ન્યાં સુધા એને 
પોતાના કત્તત્યનું ભાન આવે યાં સુધો પાણીના કુંડમાં બોળી રાખેછે. 
એનું નામ દ૯્ભેશ્વર છે, એ દૈવ મરીબ લોકનો મિત્ર છે. પણુ જ્યાં લગો 
એને પેલા કુંડમાં ખોળવાની જરૂર પડે યાંલગી એની કોઈ ૬રકાર રા- 
ખતું નથી. એની સ્ત્રી શિતળા છે તે બળિયાની દેવીછે; તમને એજ દેવ- 
ળમાં એની મૃતિ છે. એ પછી ચદ્રનું દેહેરૂં છે. ત્યાં ગયાથી બધા રોગ મટો 


“નય છે. પણુ બનારસના સારા લોક તેના કરતાં ડા. લાઝરસપર્‌ અને 
સારાં દવાખાનાંપર વધારે શ્રદ્ધા રાખે છે. 

યાંની વેધશાળામાં ખગોળવિદ્યા સંબંધી શેધ તથા ગણતરીઓ 
કરવાનાં વિચિત્ર આશર છે. છાપરાપર્‌ેથી દેખાતા ધાટનાો દેખાવ મનેર- 
જક હતો, 

પગથીઆં ઉતરી અમે મહારાન્નવાળી હોડીમાં બેઠાં. ચ હોડીમાં અગાડી 
શોતીતા હારવાળે મોર હતો અને અમારે માથે રેસેલું છત્ર હતું. મુખ્ય મુખ્ય 
આર્‌ આગળ થઇને અમારી હોડી ધીમે ધીમે હકારી. હિંદુસ્તાનના જુદા 
જુદા ભાગમાંથી આવેલાં હજરો સ્રીયુરૂષા પાપ ધોઈ નાંખનારી ગંગા 
નદીમાં નહાતાં હતાં. રતે થર્મામીટરમાં પારે ૪૫ ડીગ્રી હતો તૈથો 
તે સવારે ટાઢ ધણી હતી, ધરડી ખખ થઈ ગએલી સ્ત્રીઓ ટાઢા પાણીમાંથી 
ન્હાઈને નીકળી ભીનાં લૂગડાં પહેરીને થર થર ધૂજતી ઉભી રહેલી હોય 
ખે દેખાવ બહુ દયા ઉપન્નવે તેવો હતે, અમે હોડીમાંથી ઉતમ યારે 
અમને સંભાળીને ચાલવાની વિતંતી કરવામાં આવી. કેમકે અમાર્‌ા મ્લે- 


છ પડછાયા તેમના ઉપર પડે તો એ દુભોગ્ય લોકનું ન્હાશું ધેયું ર૬ 


ર્રૃર જગત પ્રવાસ. 


જાય અતે કરી ન્હાવું: પડે. એમાંના ઘણાં ૬& આઔપુરૂષો તો હરો 
ગાઉથી પોતાનાં ધરબાર તજી મે પવિત્ર ધામમાં રહી ધીમે ધીમે ટાઢથી 
ક્ષીણુ થતાં સ્વર્ગમાં જવાને આવેલાં હતાં. 


ધાઢ આગળ ન્હાયા પછી ભકતો મણિકશણિકા નામે કુવો છે યાં યે 
એ કુવે ન્હાયાથી બહુજ દુ ખૂન કર્ડું હોય તેનું પાપ પણુ ધોવાઈ જાય છે,અતે 
એથી પણુ મેડું ખરાહ્માયુતે છેતરી યોગ્ય દાન ન આપવાનું પાપ પણુ ધોવાઈ 
નાય છે. એ કુવો વિષ્ણુએ પડે ખોદેલે કહેવાય છે, એ ખોદતાં એટલે 
શ્રમ પડયો હતો કૈ તેના પરેસેવાષી એ કુવે ભરાઈ ગયો. કુવો જ્યારે 
ખોદાઈ રહ્યો યારે વિખ્સુઃએે શિવને તે નેવા બોલાવ્યા. મહાદેવજી એ 
નનેઈ પ્રસન્ન થઇ ગયા અને નૃય કરવા લાગ્યા. તે વખત એમના કાન- 
માંથી કુંડળ અ'દર્‌ પડી ગયું. આથી એ કુવાના મહિમાં બમણેુ। વધ્યો. 
એ કુવાનું પાણી મે ત્નેયું, તેમાંથી એવી ૬ુ્ગંધ નીકળતી હતી ક્ર 
તે જે વિષ્ણુનો પરસેવે હોાંય તે। વિષ્ણુ એમના સેવકોયી પણુ ગદા હશે 
ત્યેમ લાગે છે. લેકે! નિર્તર એમાં ન્હાય છે અને છુલ નાખેછે તે અંદર 
ક્રાહે છે તેથી પાણી રગડા જેવું જનડું છે. એક જાડો બાહાણુ એ કુવાના 
મ્હોં મામળ ખેસીતે માંહીષી કડછી ભરી ભરી લોકોના આતુરે રાળાને 
આપતો હતે, તેઓ તે ખુશીથી પી જતા. અલબત પેસા પડતાજ જાય છેન 
બનારસમાં કોલેરા હમેશ ચાલે છે. ઉનાળામાં એવું જેર ધણું હોયછે. 
કોલેરાથા બચેતો આ કુવેથા જત્રાળુ લોકો “'્તાતકૂપ” નામે બીને 
મુવા છે યાં જાય છે, ને યાં પણુ કોહેલાં જુલનું પાણી પીએ છે, પછી 
એકે એક દેહેરે ને મેદિરે પૂરીને દરન કરી પવિત્રતાયી ભરાઈ જઈ 
આવે છે. એ કુવે! નીલક'&ં મહાદેવતા સુવણુ મંદિરના વાડામાં છે. 
દહેરૂં ચોખુણુ ત્માકૃતિતું છે. તેના છાપરાપર શેભાયમાત ખુરજ છે, ચારે 
ખુણે ધુમ્મટ છે અતે વચ્ચે એક મોટો ગુંબજ છે. રણુજીતસિંધે આપે- 
લી સુનાની તખ્તીઓથી એ મઢી લીધેલા છે. વાડામાં ભક્તો અને ગાય તથા 
ત્ાખલા પુષ્કળ હોય છે. તાપમાં વાસ મારતા લોકોની ભીંડ બહુ થાય છે. 
“ અરેબિઅન નાપ્રટસ ” માંતાં ચિત્રો જેવા રસ્તામાં યળતે અમે 
એક પછી એક બધાં દેહેરાંમાં ગયાં. રેસ્તે દુકાનો હતી તેમાં કસબી 
કારીગરે। ચિત્રવાળી પીતળની થાળીઓ વાડકા ધડતા હતા, કેટલાક 
લાકડાતી પેટીઓ, રમકડાં તથા કહાયડા બનાવતા હતા, ખનારસનાં ઠકસ* 


કગૃત પ્રવામ# ૨1૧૧ 


આ લૂમડાં બહુ વખશી છે. તે વણુનારા ધણે ઠેકાણે વેપારીએની વાટ 
જેઈ બેઠા હતા. ખુલ્લી જગામાં જત્રાળુ લેકનાં રોળાં હતાં. તેમતા સા 
મતમાં વાંસને બે છેડે બાંધેલાં નાનાં પોટલાં હતાં, એમના થાકપરથી 
જણાતું "કે કેટલું કણ વેડી સેકડો ગાઉયી 'આખરે આ પવિત્ર ધામમાં 
આવી પ્હાંચ્યા હતા. વાંસને લાલ પટીઓ બાંધેત્ષી હતી. સાંકડા રસ્તા 
તથા ગલોએ બાહ્ષણો, મજના કરતા ઉપદેશ, જગલી કુતરા, બદસીકલ 
શીખારીખઓ, આખલા તથા ગાયે, ફેરીઆ, પાલખીએ, પખીતાં ટોળાં 
વગેરેથી ખીચોા!'ખીય ભરાઇ ગયાં હતાં, તેમાંથી જવાતો રસ્તે! કરવે। મુ- 
સ્કેલ પડતે।. પણુ એ બધે ચિત્રવિચિત્ર દેખાવ ઉદ્યમી જણાતો. એવો મે 
કૂકત કેસે શેહેરના બજરમાંજ જ્યો છે. પવિત્ર ગણાતા આખલાનો 
ઉપદ્રવ ધણો છે. યાહુદી લેકે।માં જેવી રીતે સ્વત'ત્ર બકરો ગણાતો તે% 
રીતે આ આખલા ગમણાય છે. પણુ બકરાની પેઠે જંગલમાં છોડી મુકવાને 
બદલે આખલાને ગીચ વસ્તીના મામના સાંકડા રસ્તાપર છોડી મુકે છે. 
લોડા લોઢાના વાસણ્‌માં ખાવાનું ભરી એમને સારૂ પગયોઆપર મુકેછે. 
મમે તે દુકાનમાં જઈ યાંથી કૂળ, શાક, અનાજ વગેરે મનગમતી વસ્તુ 
લેવાની એમને સદર પરવાનમી છે. જે કોઈ નિક એતું પૂછડું આમળે 
તે તેને નાસતાં ભારે પડે, મ્યુનિસિપાલીટી તરક્થી રાતે છાનામાના તે- 
મને ગંગાની પેલી પારે મૂકી આવવામાં આવેછે પણુ તેએ નદી તરીને 
વધારે પવિત્ર થઈ પાછા આવે છે. હવે પોલીમ છાનેમાને પકડીને ગંદકી 
લઈ જવાના કામમાં વાપરે છે, તે છતાં તે ઉછ એવાને એવાજ રલ્રા છે. 

ગમેક'દેહૈરામાં એક જડે। ધોળે જર 
આખલે પૂજરીએઓ પાસેથી સન કૂટ 
રજેરી ઉષરાવતે। હતે।.કોઈ રે” 
ટલી,કોઈ લેટ)કે કોઈ સ્વાદિજ 
ફળ આપતા હતાઃ તેના જેવે। પે।* 
તાને પવિત્ર ગણુનાર પ્રત પાળનાર 
સાધુ મં જેયો। તથી. કહેછે કે રાહેર કા 
બહારતા સાપ ગાયના પાણા ઝડ 
પગપર વીંટાઈવળી દુધ પીવા- સાપને મત ગાય પણું પવિત્રુ નધો. 
માં ખહુ આનંદ માતે છે. સાપને દુધ ધ્રણું ભાવે છે. 





ન કસ. -ઇ--#0/ 


૨1૨ જગત પ્રવાસ. 


હિંદુસ્તાનના વેમળા મુલકમાંથી ગોસાંઈ અઃ અહીં રહેલા છે, ધાટ 
સ્માગળ તેઓ બહુ નજરે પડેછે. એવા ખક વેરાગી પોતાને સાર્‌ માટીનું 
કોટડું બનાવી અદર બેડો હતે।. તેના વાળ તથા દાઢી લાંબાં ગુંથેલાં હતાં,તેણે 
મ્હોા આગળ અગ્તિ સળગાનો હતે. તેની રાખ પોતાના શરીરપરે ચોળી 
હતી. તે સમાંધ ચઢાવી મેઠઠો હતો. એની પાસે ઉભેલા લોકો વખાણું કરી 
કહેતા હતા કે આઠ દિવસથી હાલ્યા ચાલ્યા વમર એમને એમ એ ખેસો 
રહ્યો છે. કોઈ એના પથરાપર્‌ કાંઈ ખાવાવું મુકે તો તે ગગાના પાણાંમાં 
ધોઈ વગર ધ્યાને ખાઇ જતો. બનારસમાં એવા જેગીએ ઘણા છે.કોઈ 
શાસ્રી ઓટલાપર ખેસી કથા વાંચતા હતા, તે સાંભળવા ધણે ભાગે ખુ- 
ર્‌ખાવાળાં બૅરાં એકઠાં થયાં હતાં, કાશીમાં આવા વીશપચીશ હજર 
ખાહ્મણા છે. તેમાંના કોઈ કાંઈ ધધો કરતા નથી. બધા યજમાનેોનું આઃ 
પેલું ખાઇપીને ખેહ્ષા ખેડા શરીર્‌ વધારે જય છે, મેદિરેની પૂત્ન વગેરેપર 
દેખરેખ રાખવાનું તેમનું કામ છે. પણુ એમનું મોટું કામતે! એછે કે જેની 
તેની આગળ પૈસાસારૂ હાથ ધરવો. સૈથી ઉંચી વણના લોક્જ એમ 
કરે એટલે બીન્ન ભીખારીએ પણ તેમને પગલે ચાલે છે. એથી કરીને 
આખી દ૬ુતીઆમાં આ દેશમાં ભીખારીની પીડા ધણી છે. 


શહેરથી ત્રણેક માઈલ ઉપર દુગાદેવીનું દેહેરૂં છે તે જેવા લાયક છે, 
મદિર્ની આગળ એક તળાવ છે અને આસપાસ ઝાડ છે. બાંધણીમાં 
કંઈ વિશેષ ખ્‌ળી નથી. યાં લોહીથી ખરડાએલેો યસ્કુંડ છે, તે પર 
બકરાંના ભોગ આપવામાં આવે છે. દુગો શિવની પત્તીનું ચંડી સ્વરૂપ 
છે, તે બધી જતની ખુનરેજમાં આનદ માને છે. નને કોઈ હિંદુતે માં- 
સનું ભોજન કરવું હોય તો એકાદ ખકરાતું બચ્ચું દુગાદેવી શ્ધામળ 
વધેરે છે. યાંના પૂન્નરી તે પર પોતાનો કર લઈને એ લઇજવા દેછે. 
પછી પેલો આદમી તે ખુશીથી ખાય છે. એની આસપામનાં ઝાડપર 
મોટાં વાંદરાં ધણાં હોય છે, તે વળી જીવતાં દેવ દેવી ગણાય છે એટલે 
એમને સતાવવાં એ પાપ ગણાય છે. તેએ ક્રણાં તોફાની હોય છે તેથી 
આ શ*ચદિરની પડોસમાં રહેવાય એવું નથી, રહે તેના ધરતો સરસામન 
તમામ ધુળધાણી થઈ જાય. થેડાં વષપર એમને. ઉપદ્રવ એટલે તો 
વધો ગયે હતે કે યાંતા મા જસ્રેટતે એ બધાંને પકડાવી જંગલમાં મે! 


જગત પ્રવાસ, ર૧૩ 


કલાવી દૈવાં પડ્યાં હતાં. અમે થોડાક ચો।ખા વેચાતા લીધા હતા તેની મુઠી 
ભરી જમીનપર નાંખીએ કે તરત વાંદરાં આવતાં, 

બનારસમાં સૌથી સારૂં મકાન ઓરંગજેબની મોરી મસ્જીદ છે. નદી 
ના પટમાં નીચે એને પાયો છે. તેપર છાતીપુર ઉચી પથ્થરની ભીંત 
છેઃ તેની ઉપર્‌ મસ્છદની સાર્‌ ભીંતો તથા ધુમ્મટ છે. મસ્જદવી જમીન 
નથી દોઢસો કોઢ ઉંચા ખે સુંદર નાજુક મિનારા છે. તે જણે ઉચે સુ 
દર જુત્રની ડાંખળીએ હોય તેવા જગાય છે. ખાખા શહેરમાં એ સૌથી 
ઉચા છે. એ (મનારાના તળીઆથી દોઢસા ટ નીચે તદી આવેલી છે. 
જેથી આખી બાંધણી ૩૦૦ ૫ીટ ઉચી થઈ, પરથ્વીમાંનો અનુપમ એકેશ્વર્‌ 
પૂજક અને મૂત્તિખ-$ક મહમદ આ રીતે ઉચે ઉભો રહી સેંકડો! દેવળે।પર 
તિર્ર્કારથી નનેઈ રલો હેય એમ લાગે છે, ઓફેગજેબના ધાતકો જુલ- 
મથી કે ૮2 વર્ષના ખ્રિસ્તી ધમાપદેશકેનો પયાસથી આ દેવળેોમાંનું એકે 
એછું થયું નથી. એક મિનારાની રેચ ઉપરે અમે મહા મહેતતે ચઢયાં. 
યાંથી શુહઠેરતો દેખાવ ઘણા ભપકાદાર દેખાતો હતો. નીચે ગંગા નદી પેઃ 
તાના શ્રદ્ધાળુ ભક્તોનાં પાપ ધસઠીને મહાસાગરમાં લઈ જતી વહે છે. 
અમને દીલ્ષગીરી ઉપજ કે દતીઆમાં સહુથી વધારે ધામિક લોકે પે 
તાના મૂખોઈ ભરેલા વહેમા તજી સય 'ખષિરતી ધમે ડયારે સ્વીદારશે. યાં 
ખે ત્રખુ બિસ્તી ધમાપદેશકો છે. તે ભિચારા ધણુએ માથાકુટ તો કરે છે 
પણુ આશ્રયતી જરૂર નહોય એવે એકે આદમી ખ્રિસ્તી થયે હોય એમ 
લાગતું નથીં. બિટ્શિ રાજ્ય ન હોય તો! સતીના અને જગન્નાથમાં ર્‌થ તળે 
ખુંદાઝ મરવાતા નિર્દય રીવાજ પાછા શરૂ થાય. ખાહ્મમુવશ આ મૂતિ 


પૂજ્કોએ બોદ્ધ ધમેના, મુસલમાનોના તથા ખ્રિસ્તી ઉપદેશકોના હુમલા 
બેક સરખી રીતે ખાળ્યા છે. 


પહેલાં હિંદુસ્તાનમાં તિપજતો માલ બનારસમાં રહેતો. યાંથી ગંમા 
નદી વારે કલકત્તે મોકલાતો તે પછી દુનીઆના સધળા દેશમાં જતો, 
એને સારૂ આગખોરો તથા હોડીએ રાખવામાં આવતાં. પરંતુ આગ 
ગાડીને લીધે એ સધળુ બંધ થયું છે. રૅલવેને લીધે પાણીમાંનો વેપાર 
ભાગી પડ્યાના દાખલા મારા જગત પ્રવાસમાં મતે ધણા મળ્યા છે, વેન 
પાર્‌ મારે નહેરો કરવાથી ખોટ ગયા વિના રહે નહીં ત્મે શંકા ખરી પડે 
છે. ખુલા સમુદ્રપરતો વેપારજ માત્ર રેલવેની બરોબરી કરી શકે છે. 


ર્‌૧૪ જગત મવાસ. 


ખનારસમાં, યાંના રસ્તા, મંદિરો તષ ધાટ એ બધાં હિ'દુ ધમનાં 
મૂળ કેવાં ઊંડાં પેઠેલાં છે તેનાં ખેદજનક મગિહ્તે। ધણાં છે. એતા જેવાં 
સ્યળની શૈભાવાળાં તથા વિચિત્ર શહેરે! થોડાં હશે. લાં થોડાંક અડંવાન 
ડીઆં રહેવાની મારી ખુશી હતી પણુ અમારે વખત બહુ થોડા હતે. 
વળી પાર્લામેન્ટ જગત પ્રવાસમાં અમારા મત અગાડીયી ખસતીજ નર્થી. 
તેયી બનાર્સતે નાખુશીયી સલામ કરી, ફ્રી મળવાની આશા રાખી, 
આપશ્રા જવા ટ્રેતમાં ઉપશ્યાં. યાં મુગલાઇ રાજ્યના અસ્ત પામેલા ગોરવ 
નાં નવાઇ પમાડે તેવાં ચિહન નેવાતાં હતાં? એ વળી ભૂતકાળના હિદિન્‍ 
સ્તાનનું જીદુંજ ચિત્ર છે, 

પ્રવાસતો સાધારણુ રસ્તો લખનોર તથા કાનપુર થઈને છે. પણુ 
યાંની જેવાની જગાઓ તે! બળવાનાં નિશાનીનાં સ્થાન છે. પ્રતિહાસતું 
પે મલિન ગને ભર્યકર્‌ ઉપાખ્યાન વાંચ્યું છે તે બસ છે. તે ત્રાસદાયક 
બિતાઓનું સ્મર્ણુ કયો વગર અમે આગળ ચાલ્યા. 

“૨૬૯૦૮૦ -- 
પ્રકરણુ ૨1૧ મું. 
મુગલાઈ શહેર. 

ર૬ મી ડીસેંબરતી આખી રાત લાંબી મુસાફરી કરી યારે સવાર* 
માં આગ્રા આવ્યાં. ૧૬મા સૈકાની વયમાં મહાન્‌ મુગલ બાદશાહ અક" 
ખરે એ શહેરતે પોતાની ર%ધાની બનાવ્યું હતું, હિંદુસ્તાનપર વિજય 
શ ળવનારે તાતરી દેશના તૈમુરની સત્તરમી પેઢીએ અકબર થયે! હતે. બળવા 
વખતે હડસને છેલા બાદશાહના ખે શાહાન્નદાને મારી નાંખ્યા યાંલગી એના 
વ'શજ દિલ્લીની ગાદીએ હતા. અકબર્‌તા વખતમાં મુગલાઇ રાજ્ય પૂણુ 
કલાએ પ્હાચ્યું હતું અને દિહ્રો તથા આગ્રાતાં મકાતો તથા મહેલે 
ન્તેવા દુનીઆના બધા મુલકથા મુસાફરો આવેછે. એ બધાં ધણે ભાગે 
એના તથા એમના પછી તરત થએલા જઘાંગીરું શાહજહાં અને ત્મોર* 
ગજેમના વખતના ઠાઠં તથા ઉડાઉપણાની નિશાનીઓછે. - 

ભથ્માગ્ના જમતા નદીની તીરે મોટા વાંકપર સ્‍્માવેલું છે. એ નદી એ 
ળ'ગવાને હોડીખનો કલંગો પુલછે. વળી રેલવેનો સુ'દર પુક્ન પણ્‌ છે. નદીન 
ના વાંકને લીધે દિ્‌પકહૃપ જેવું યએલુંછે. તેતે એક છેડે કાંઠાતી નજદીકજ 


જગત પ્રવાસ- ૨1૫ 


કિલ્લો આવેલો છે. આગ્રાના: જુંના કોટની અદર ૧૧ ચોરસ મૈલ જમીન 
આવેલી છે. તેમાંની અડધીમાં ધરછે. શાંતી વરતી ૧૫૦,૦૦૦ માણુસની 
છે. ધણાંખરાં,શહેરાકરવાં મા શહેરતી બાંધણી સારી છે અને તેમાં 
પૈસે ટડૅ સુખી લોકની વસ્તી સારી છે. 

નદીને પેલેપારથી મેટા 'પથ્યરતોા। ગઢ તજરે પડે છે. તે ઉપર્‌ બંદુક મ।- 
શેવાનાં બારાં છે. તેની ભીંતો લાલ રગની છે. બાજુએ બયાવનાં બાંધ 
કામ છે, ઉપર્‌ બાદશાહી મહેલના આરસના ધુમ્મટ આવેલા છે. આ ભવ્ય 
ગઢ જેવારે બ'ધામો! ત્યારે કોઇવી છેવાઇ શકાય તેવો નહોતો. એને ઘેરાવો 
દોઢેક માઇલ છે અને દિવાલે ૭૦ કોટ ઉચી છે. ૧૮૫૭ ના બળવા વખતે 
ભાંની બરાખ તથા મહેલમાં ૫૦૦૦ યુરોપીઅના, રક્ષણ સારૂ આવી રલ્યા 
હતા. એ ગઢ શહેર તથા નદીથી આવવાના બધા માગે કબજે રખાય એવે 
“કાણુ એ ગઢ આવેલો છે. 


કિલ્લામાં જવાતો રસ્તે દિલ્લી દરવાજેથીજ છે. તે લાલ પથ્થરને બાં- 
ઘેકષે છે, તેની આસપાસ ખાઇછે તે એળ'ગવાને ખસેડી શકાય તેવે! પુલ 
છે. એ દરવાજે પટેરાપર હંચા સીખ સિપાઇએ હતા, દરેવા'નમાં પેઠા 
પછી વાંકોચુકા રસ્તો આવે છે યાંથી મોતી મરજીદ જવાનાં પગયી- 
આંની હાર આવે છે. એ મર્દ મામલ ખાદશાહનું ખાતમી દેવળ હતું. 
દરવાજે ઉધાડયો . યારે સૂર્યના પ્રકાશમાં ઝળકતી મસ્જદની સુ'દરતાથી 
મારી આંખે અ'ધાર્‌ આવ્યાં, સ્વચ્છ આસમાની આકાશ સામે મુસલમાની 
ધાટતી સુ'દરકમાતોતી હારવાળી ત્રણુ પડાળી છે,તેપરે નાના ધુમ્મટની હાર 
છે. વળી તેપર ત્રણુ મોઢા ગુંબઝ છે. એ ત્રણુ પડાળીએ એક મોટા ચોકમાં 
પડેછે, તેવી આસપાસ મંડપ છે.-એતી વચ્ચે મોટો હોજ છે. ચેક, પડા- 
ળીઓ ગુંબઝ-અને ધુમ્મટ એ બધાં સફ્ેત આરસનાં હતાં, તેમાં થોડું 
ક જાતરકામ હતું, . પડાળીઓની બનેલી મસ્છ૬ છે તે ૧૪૨ ફીટ લાંબી 
ને ૫૬: ફીટ ઉડી છે, મસજીદયી તે દરવા” લગી ચોકતી પહોળાઈ ૧૦૦ 
શીટ છે. મસ્જદળે ખધે. છેડે. આરસની કોતરેલી વેલવાળી જાળી છે. 
ચાંભલા, કમાનો). અને! મહેરામો બહુ સારી કોતરણીવાળા છે. બહારના 
ખુગ્ામાંથી નેએ છીએ તારે તે એક બીજને છેદેછે તે દેખાવ અસત 
સુદર જણાય છે. 









"1૬19 ૮--૪ર ઉ (120002) 1 


ઝે ઝટ: 





મ ન ગુ "તમ પં 
શિ ન્જન ન 5 મ મ પા ક 
કોજ...ટજીદ---.?.- તા 
2 સ્સઝ્ક,.--: 
દુ પું 








તં 
ઝે 


જગત પ્રવાસ, 








ને - દરે. પ 
ન છુ 
પ **૧.:%₹ ક 


હ નિ ક 









ર્‌ ૧૧ 


જગત પ્રવાસ. ન્‌ ૧૫૦ 


ઈ. સ, ૧૬૫૪ માં શાઇજહાંએ કા મસ્છદ બ'ધાવી હતી. તેમાં 
કાળા પથ્થર્‌પર્‌ એક લેખ છે. તેજ માત્ર કારીગરીના નમુના દાખલ નથી. 
તેપર લખેલું છે કે “આ મરજદનતે એક ખેનમુન મોતી ગણી શકાય કેમકે 
એના જેવી બધી આરસની% એવી આખી દુનીઆમાં એકે નથી.” ૬ર- 
વાનને છે તે ધ્યાન ૬ધ્નતે જેવા જેવે! છે. ચોકની મધ્યે સફેત આરસનેો 
ન્હાવા ધોવાનો મોટો ચોરસ હોજ છે. એની આસપાસ મડપ છે. તેમાં 
નીચેથી ચોરસ ને ઉપરથી બાર ખુણાવાળા પ૮ થાંભલા છે. બળવા વખતે 


ગય કિલ્રામાં અગ્રેજ્ને ગ્માવી રલા હતા લારે એ મોતોમસ્છદ દવાખાના 
તરીકે વપરાતી હતી. 


થોડી વાર્‌ ચાલ્ય પછી દિવાનમાં જવાય છે, એ એરડા ૧૯૨ 
છીટ લાંખો તથા ૬૪ 'ીટ પહોળો છે. તેની છત લાલ પથ્થરના થાંભલા- 
પર્‌ ?ેકવેલી છે, થાંભલા છેોએલા તથા ધોળા મ્મનતે સુતેરી રંગેલા 
છે. ખેતી વચોવય બાદશાહને ખેસવાની રતના જડાવકામતી આરસની 
ખેઠંક છે. તેપર બેંસી બાદશાહ નીચે આવેલી કચેરીને "તસાફ સાંભળતા 
મુગલથી વધારે વિશાળ હિંદુસ્તાનના થનાર શહેનશાહ પ્રિન્સ ઓફ્‌ વેલ્સ 
' ૧૮૭૬ માં જ્યારે હિંદુસ્તાનમાં મ્માવ્યા હતા યારે એ દિવાતમાં દેશી 
રા” રજવાડાનો દર્‌ભાર ભર્યો હતે. 

ગમે આસનની બાજુપર નાનું બારણું છે. તેમાંથી નીકળીએ 
છીભે એટલે પગથીઆંની હાર આવે છે. ત્યાંથી જતાં મુસલમાનોના હુ- 
ન્રતી ખેતમુત કારીગરી નજરે પડે છે. યાં એક પછી એક ચે।ક આવે 
છે, તેતી અજુબાજુએ મહેરાબદાર પડાળીએ છે. તેને મથાળે આર્‌- 
સતા ડેરા છે. તે પર કોતરેલું ને જડાવકામ કરેલું છે. 

જનાતખાનાની વચ્ચે બાગ આવેલ! છે. તેમાં જુવારો તથા ૪ુલકાડ 
છે. એની ત્રણુ તરફ ખેગમોના ખોરડા છે. યોથી ખા”%ું ગઢ તરક્‌ પડે 
છે, એ નદીથી સે! ફીટ ઉ'ચે છે. તેમાં સફેત આરસના ત્રણુ ડેરા છે. તે મની 
દિવાલે, ઘાંભલ! તથા છતપર જુદી જીદી જતનાં પથ્થરનાં જુલ જડેલાં 
છે. તેપર્‌તા ગુંબજ સુતેરી છેઃ છ સાત પગથીઆં ઉતરીએ છીચયે એટલે 
ચમેલી બુર્જ આવે છે. એ મુખ્ય સુલતાતતે શણુગાર સજવાનેો ઓરડે 
હતે. લાંનું આરસનું નકસીકામ ત્મતે જડાવ કામ અદ્ભુત છે. લોર્ડ નાથ 
ણક જ્યારે ગવતેર જનરલ હતો ભરે એણે પોતાને ખચે તે દુરસ્ત કરા 


૨1૮ “ગત પ્રવાસ. 


વ્યો હતે. પછી ખહાર પડતીકઅગાસી છે, નીચેતા મેદાનમાં જ્યારે હાથી 
'% બીશ્ન જનવરની સાઠમારી થતી હોય લારે બાદશાહ એ જગાએ 
મેસીને જેતા. જનાનખાનાની સ્રીઓને નહાવાનું હમામ છે તેનું નામ 
શિશમહેલ કૈ કાચનો મહેલ છે. તેમાં અબરખના કડકા એવી તરેહથી 
જડ્યાછે કે અસંપ્ય આરસીઓ જેવું જણાયછે. 

મુગલ બાદશાહાના આ ભપકાદાર મહેલનું વણુન કરવાતે। પ્રયત્ન ભ્થા 
છે. એના જેવો! શોભાયમાન મહેલ દ્તીઆમાં બીજે એકે તહીં હોય. અમે 
ચ્માગ્રામાં રલાાં તેમાંના ધણા કલાક એના એરડાએ જેવામાં કાઢયા 
પ્રતિહ્મણે કાંઈ ને કાંઈ નવું ન્નેવા જેવું આવતું. 

મહેલની દરેક બારી તથા અગાસીઝેથી તાજમહેલતો ઝળકતે ઘુ- 
મ્મટ તથા મિનારા દેખાય છે, શાહજહાંએ પોતાની વ્હાલી ખેગમ મુમ- 
તાજની કબરપર એ બંધાવ્યો છે. આઠમી સુવાવડમાં એ ખેગમ મરી 
ગઈ. એ તાજમહેલ આખી દૃનીઆમાં સહુથી વધારે વખખાાએલે છે. 
"ઝેરોમાંતી કેઓષ્સનતી પિરામિડોની પેઠે આ કબર પણુ વઠે બધાવી છે 
અતે તે બાંધનાર સેકડો આદમીના જીવ ગયા છે. એનો વિચાર કરતાં 
એની સુંદરતા અતુભવતાં ખેદ થાય છે, આ તાજમહુલ ભાંધવા સાર્‌ 
સત્તર વષે લગી વીશ હજર્‌ માણુસ કામે લાગ્યાં હતાં. એમને અડધાં 
ભૂખ્યાં રહેવું પડતું. અને તેઓના કુડૅબકખીલાને તો પૂરો ભૂખમ વે- 


ઠેવો પડતો તેથી બહુ દુષ્ઠ પડતું તથા ધણાં મોત થતાં, એ બધાવતાં 
કુલ ખર્ચ ચારે કરોડ રૂપીઆ ઉપર્‌ થયું હતું. 


આશ્વેધી તાજમહેલ જતાં રસ્તામાં જુના મહેલનાં ખડેર ધણાં 
આવે છે લાંના મોટો ૬રવાને પથ્થરને] છેન તેપર આરસવતી ઝુલઝાડની 
નકસાં જડા છે. સ્મને કુરાતમાંતા ફકરા આરસપર લખેલા છે. કાંઇપણુ 
જોવાતું હોય તે તડકામાં બહુ સારૂં લાગે છે તેથી તાજમહેલ પહેલી 
વાર નનેવા અમે બપોરે ગયાં. દરવાનમાંથી નીકળી પગથી ખાં આગળ 
ત્મવાય છે. એની નીચે અગાડી ધેરાં સરવનાં ઝાડની ખે તરફ હાર્‌ છે. 
જમીન આરસની છે. ત્રણુ્સે યાર્સૈ વાર લગી તેપર એકાદ જુટ ઊંડું પાણી 
છે. એ હારતે છેડે સફ્રેત આરસના વિશાળ ધુમ્મટ છે. જેપર્‌ ધુમ્મટછે તે 
મકાનની રચતા સંપૂણુ કલામાં અને અતિ કૌશલ્ય કરેલી છે, તે હિદુસ્ત- 
નતા આસામાની આકાશના તેજમાં જણે ખેમુલું જવાહીર હોય તેમ ઝળ- 


જગત પ્રવાસ. ૨૧૨ 


કેછે. એનું શૈદયે નનેઈ અમે સ્તબ્ધ થઈ ગયાં. એનું વર્ણન શખ્દમાં 
કરવું મિથ્યા છે. લેડ તેતે હમેશ વખાણે છે તેથી તેમાંથી કાંઈ ખામી 
કાટવાની ૬ૃત્તિ સહિત હું યાં ગયે! હતે।. પણુ યાંતો અ'દરને બહારે ચારે" 
બાજુએ રજે રે એતું હતું કે જેમાં કાંઈ પણ ખામી નહોતી. મારી દી- 
કરી તે! કહે કે “આ કાંઈ બનાવેલું ત હેય એતે! કોઈ સુંદર છુલ ઉમે 
તેમ ઉગેલું છે.” 

નાર્રંગી, લોંખુ, દાડમ વગેરેની મોટી વાડીમાં તાજમહેલ આવેલે 
છે. એમાં છુલઝાડ પણુ ધણાં છે. બાગમાં ઠેકાણે ડૅકાણું આરસનાં તળાવ 
ને હોજ છે. શક્ષનું એકે એક પત્ર અને જળની એકે એક લહરી પૂવનું 
ભાન કરાવે છે. એ બાગ તૃતીયાંશ માધ્લ લાંખે! તથા તેટલેજ પહેળે છે* 
રસ્તો હૈંઠ લગી આરસનેો છે. એની આસપાસ સરવનાં ઝાડની હાર છે. 
રસ્તાને એક છેડે પ્રકાશમાન તાજ મહેલ અને બીજે છેડે રાતા પશચ્થરને 
દરવાજે છે. તાજમહેલ ૧૮૬ ચેરરસ ફીટ છે. ધુમ્મટ્ની ટોચ લગીની 
એની ઉંચાઈ ૨૨૦ ફીટછે. જમીનથી ૧૮ ફીટ ઉચા ધોળા આરસના 
એટલાપર એ બાંધેલો છે. આ એટલાતે મારે ખુણે ૧2૭ શીટ છંચા 
યાર મિનારા છે. તે પણુ ધોળા આરસના છે. તાજવની બન્તે બાજુએ ૪૦૦ 
દ્રીટ પછવાડી એકની પેલી બાજાગએે લાલ પથ્થરની મસ્જીદ છે, તેના 
શુમ્મટ આરસપ્હાણુના છે. તે શોભામાં માત્ર તાજ મહેલથીજ ઉતરતા છે. 
અમે જેવા મયાં તેમાં એક વખત તો યાં ત્રીશ ચાળીશ ઉ'દિએ ઉન 
જાણીએ આવ્યા હતા. તેમના પચરંગી પોશાકથી મકાનનો સફેત યળક!ઢ 
ખહુ શોભી રલ્રો હતો, 

સુભાગ્યે ખે લાગલ્લાગટ ચાંદની રાતે અસે તાજ મહેલ ન્નેઇ શડયાં 
હતાં. સૂર્યના સુનેરી તેજ કરતાં ય'દ્રતા રૂપેરી પ્રકાશમાં એ વધારે સુંદર્‌ 
જણાય છે. દહાડે તથા રાતે એ જેયાથી જે છાપ મારી સ્મરણુશક્તિ 
પર્‌ પડી છે તે કદી ભૂસાય એવી નથી. 


તાજ સહેલતી અ'દર શાહજહાં તથા તેતી ખેગમ મુમતાજની રત્ત 
જડિત આરસતી કબરો છે. એમનું મુગલાઈ રાન્ન્ય નાશ પામ્યું છે. તેના 
ઉજ્જવલ રૌરવતું રહેલું આ ચિહ્ત હવે એથી વિશાળ બિટિશ રાજ્યના 
હાથમાં છે. તેવી આગળ મુગલ રાજ્ય કંઈ વિસાતમાં તાહે, 


ટ્રેરૂ? જગત પ્રવાસર 


પહેલાં એને બે ફૂપાતા બારણાં હતાં, પણુ જાટ લેકે તે લઈ ગયા. 
શકાવતી યોજના ઘડતાર આસ્ઢિત ડી બોડી નામે કોઈ ફય હતે. 
તાજની અ'દરતી ખાજીએ અજવાળું આવવા સાર્‌, એક બાર્‌ 
તથા એક અર એમ ખે આરસની ઉત્ૃટટ જાળીગ્મે। છે. ₹ગ્લાંડમાં એન 
ટલી નળીખએાએ ના ચાલે તે અધારૂં પડે. પષ્યુ આ દેશમાં તો સૂ્વેતું 
તેજ એવું છે ક એટલેથી એ નળીની કારીગરી પણ જણાય , એટલું 
અજવાળુ' પડે છે. અતે તેજ ખમાય એવું થાય છે. 

આ શૈેભાયમાન મહેલમાં જવાનો લાલ પથ્થરને દરવાન્ને તેને 
લાયકનોજ છે. તે ૧૪૦ [ીટ ઉ'ચે। સ્મને ૧૧૦ ફીટ પહોળો છે. તે લાલ 
પથ્થરને છે. અને તેમાં કુરાનના લેખ છે. તેને વીશ આરસપહાણુના 
ધુમ્મટ છે. 

દર્વાજના ધેરા રંગ જેયા પછી લીલાં સર્‌વનાં તથા નારંગીનાં 
ઝાડમાં આવેલો ધોળા મોતી જેવો તાજમહેલ ખને પાછળતો તેથી 
ઉલરા આકાશને ધેરો આસમાની રંગ મળી “તુદોજ દેખાવ જષ્યાય છે. 

થ્માગ્રાથી પાંચ માછલપર સિકંહ્રામાં મુગલ બાદશાહે।માં સાથી 
શ્રેઇ એવા મહાન્‌ અકખરની કબર છે. મેસોડોનીઆના અજેક્ઝાન્ડાપરથી 
એ નામ પડેલું કહેવાય છે. લાલ દરવાન્નમાં થઇને મોટા બામ છે 
યાં જવાય છે. પહેલાં એ બાગની તાજ સંહેલના જેટલીજ સંભાળ લેવાતી 
પણુ હવે તો એ જંગલ જેવા છે. તે! પણુ શેભાયમાત લાગે છે. એની 
વચ્ચે કોતરેલા પથ્થરનું પાંચ માળનું વિલક્ષણુ મકાન છે, છેક નીચલે। 
ભાળ ૩૦૦ ચોરસ ફીઢ છે. ઉપે માળે ફરતા રવેશવાળેા આરસનો ચે।ક 
છે, એને આરસતી નકસીદાર જાળીવાળી ભીંતો છે. એનો ધોળે રંગ, આન 
ઠાશતાો આસમાની રગ તથા બાગના ઝાડનો લોલ રંગ મળી ખહુ 
સુદર જણાય છે. 

મહેરાબદાર અમાસીખએાના આ માછાના અ દરતાભામમાં અ ધકારવાળા 
ઘુમ્ષટવાળા ઓરડામાં અકબરની કબર્‌ છે. ભીંતમાં બાકાં છે તેમાંથી 
ઝાંખો પ્રકાશ અ'દર નાય છે. આ સોટી મસ્જીદ ખાંધવામાં ત્રણ પો 
આદમી વીશ વષે લગી કામે લાગ્યાં હતાં. 


કમત પ્રવાસ 





"હેક્‌પ્રે સેદિષ્કે ૧તાપ્છે 31. પલ 1285૨૫ 1037૫2 
ર નય 


હિન ઝ#- 3. 
શા ###-42થ3૧૪ 


પ 








૨૨૨ ૪૪ મત પ્રવાસ. 


 સિકદ્રાતો દરવાજે બહુ શેભિતો છે, તે લાલ પથ્થરતો છે. તૈમાં 
સફેત આરસપ્હાણુમાં કુરાનમાંથી લેખ કોતરેલા છે. એની ઉ'ચાઈ ૭૨ 
પ્રીટ છે. અગાસીને બન્ને ખુશે આરસના મિનારા છે. એની ટોચેથી બહુ 
દૂરે સુધીનો દેખાવ જણાય છે. કૂળદ્રપ મેદાતમાં થઈને જમના નદી 
વહેછે તે ન્નણે ભુરી પટી હોય તેવી લાગે છે. આગ્રાના મહેલ તથા મ- 
સ્છદોના ધુમ્મઢ અને મિનારા, ચળકતો તાજમહેલ અને દક્ષણુ તરક્‌ 
કૃત્તપુર સીકર્‌ી જણુય છે. 
આગ્રાથી ૨૪ માઇલ ઉપર અકબરનું ક્ત્તેપુર સીકરી નામે વિચિત્ર 
ઉજડ શહેર આવેલું છે. શહેરનો કેટ કૂરતા સાત માઇલ છે. તેની મન 
પ્યમાં દોઢસો પીઢ ઉચો ટેકરીપર્‌ ઇમારતોની હાર આવેલી છે. કોટ તો 
ઉજ મોજુદ છે, પણુ રાહેર નાશ પામ્યું છે. તેની જગાએ ખાગ તથા 
ખેતરે આવી રહ્યાં છે. ઉનર્‌ તરક્તા દરવાન આગળ એક માઇલ લાંખું 
બજાર હતું તેનાં ખડેરપરથી શહેરના વિસ્તારને સહજ ખ્યાલ આવે છે. 
માખી રેકરી બાદશાહી મકાતોથી શેકાઈ ગઈછે, એ મકાનો શહેર તથા 
મેદાનોના ઉપર્‌ આવેલાં છે, તેમાં અડધી મસ્જદ તથા કબરશે ને અડધા 
મહેલ છે. મુગલે!, જીવતા છતે રહેવાનાં મકાન કરતાં પણુ 'મુઆ પછી 
વધારે શોભાયમાન કબરેમાં રહેવું પસદ કરતા, અદર જવાતો મુપ્ય 
દરવાજે મસ્જદનતો છે. એ આખી દુતીઆમાં સોથી ઉ'ચો કહેવાય છે. 
ગને સે। [રીટ પહોળાં પગથીઆં છે. રસ્તાથી ૧૫૦ શીટ ઉ'ચે। છે તથા 
આસપાસ વીસ માઇલ ઉપરથી પણુ એ નજરે પડે છે. એતી એક ત- 
રક ત્રીશ ૪ીટ ઉડું તળાવ છે. જેવાં અમે યાં ગયાં કે તરતજ કેટલા- 
ક માણુસો તથા છોકરા ૭૦ ફીટ ઉચેથી ભુસકા મારી એમાં પડ્યા. અને 
તરતજ ભીતા તે ભીતા દોડતા પમથીઆં યહીતે અમારી પાસે પૈસા માગ* 
વા આવ્યા. આવાં તળાવ મુગલાઈ મહેલે માં ઠેર હેર જોવામાં આવે છે. 
ઉતાળાના ૬હાડામાં એ ઠંડક સાર્‌ વપરાતાં હશે, દરવાળનમાં પેઠા પછી 
મોટા ચોખુણુ મેડપમાં અવાય છે. એમાં એક લાલ પથ્થરની, તથા એક 
આરસની, એમ ખે કબરો છે. તે વેમળેથી ગુંથેલી કાર જેવી જણાય છે. 
આરસની કબર છે તે એક ફ્કીરતી છે. એ ફકીર અકબરને। ધણે। માતી- 
તો હતો, એને વિશે જે દતકથાએ ચાલે છે તે “ને ખરી હોય તો તે 


જ૪ગત પ્રવાસ. ૨2૩ 


બહુ હોશી ખાર તથા રાજનીતિમાં કુશળ માણુસ હોવે જઇએ. ગામના 
અડધા લેક કહે છે કે અમે એ કફૂકીરના વશજ છીએ, અમારા હિ'દુભો- 
મીઆએે પણુ એમજ દાવે કર્યે. કભરતી ઉપર વિચિત્ર ચ'દરવે। છે તેમાં 
કાલુ માછલીની સીપે। જડેલી છે. યાંથી મહેલ, ચે।ક, જીના બાગ, આર- 
સતાં ઉનાળામાં રહેવાનાં ધર, કૈતર્કામવાળા તખેલા વગેરે નનેતાં ન્નેતાં 
ઘોડાક કલાક ફર્યો, એ બધું જે જળવાઈ રહ્યું છે તે હિંદુસ્તાન જેવી 
ઉવાને લીધેજ-ન સ્મામાંથી બાદશાહના માનીતા હિ'દુ પ્રધાન બીરબલના 
મકાનનું વર્ણુન યધાશડિત હું આપું છું, તેને બે માળ છે. તેમાં બધા 
મળી આઠે ઓરડા છે. દરેક નવ ચોરસ રીટ છે. આખા મકાનમાં એક ક- 
રચ પણુ લાકડું વાપરેલું નથી. બધું મોટા મોટા રાતા પથ્થરનું કામ છે. 
ધરની બહાર તથા અદર્‌ તસુએ તસુયર કારીગરી છે. કામ એવું ઝીણું છે 
કે સલાઢનું નહોં પણુ હાથી દાંતપર્‌ કેોતરેલું ચીનાઇ કામ હોય તેવું 
લાગે છે. ભૉંયતળીએ એ ઓરડામાં છત છે તે ૧૫ ફોટ લાંબા અને નન 
વ ફીટ પ્હોળા લાલ પથ્થરની કોતરેલી છાટતી છે. તે અગાડી પડતી નન 
કશીદાર્‌ ગૌલતાનપર્‌ આવેલાં છે. ઉપલે માળે મોટા ધુમ્મટ છે તે બધા 
ઓરડાની ભીંતાપર્‌ આવેલી આઠ બાજાએપર સોળ ઢળતી શિલાઓ 
ટેકવી તે ૫૨ એક પથ્થર મુકી કરેલા છે. તેને બહુજ નાને! સરખે! મહેલ 
કહેવો કે મોટું જવાહીર કહેવું તે ગુગવણુ પડે છે. એ જેઇ મતે એમ 
થયું કે એને તો સાઉથ કેન્સીંગટન લઈ જઈ કાચના ઢાંકણુ તળે મુક" 
તો જેધઇએ. એના ખે થાંભલાના નમુના લાંના સંત્રહસ્થાનમાં છે તેપરથી 
આખા મહેલની શેભા કેવી હશે તેનો વિચાર્‌ આવે છે. 

મકાત બ'ધાવનાર તરીકફેતી અકબરની તુલતા કૃત્તપુર સીકરીમાં 
થાય છેઃ એણે પચાસ વષે રાજ કયું તે દરમીઆત આ એનું માનીતું ર- 
હેઠાણુ ઉતું. 


«ગત ગત્રતાસ* 


૨૨૪ 


ઝક 47૧ 


4૬.૯. 


'દેરો્‌0સ સ્દિણ્કે 


વિવિ નઝર 


હતન * 


દે 


12 


દ 


પટે 


[90 





6/૪ગૃત ગવાસ# રરપ 


ગમેતે “ પથ્થરથી રચેક્ષી કલ્પિત કથા તમ્રા તે બ'ધાવનાર 
મહાપુર્ષના ચિત્તનું પ્રતિબિમ્બ!' એવું નામ આપ્યું છે તે યોગ્યજછે. 





શાહાળાદા ઇત્મદ દોલતની કબર, 

જમના નદીમાં જે હોડીએઓને। પુલ છે તે આળ'ગીતે જવાતી બહુ મઝા 
પડૅ છે, યાંને દેખાવ ધણુ। ઉદ્યમી તથા ખુશતુમા હતે. ગામડેથી આવતાં 
ગાડાંની &ઠં હતી. નદીતા બંને કાંકરાવાળા તીરે ધોબી તથા પાણી ભરનારા 
ઘણા હતા. નદીપર એક માઈલપર્‌ અગાડી જતાં શાહાજળદા છતમદ સેલ- 
ની કબર સાવેછે. એ ધણી સુંદર છે. આરસપરતી કોતરણી ઉત્કૃષ્ટ છે. 
ખી$ઝ બધી મગજીદોની પેઠે આ પણ નદીતા તઢ ઉપર બાગમાં આવેલી 
છે. બાગના ચોરાપરથી દેખાવ સારો નજરે પડે છે: નીચે નદીમાં જગી 
કાયબા તરતા હતા તે જેવાની બહુ ગમત પડી. તેમાંના કોઈ “પાઈ 


ચારપાંચ ષીટ લાંબા હતા. કહેકે કૈ તેએ નદીમાં તરતાં માણુસ પર 
હુમલો કરી પાણીની નીચે લઈ જઇ ડુબાડી દેછે.. 


ર ૧ હ ૦ ૯% અપ 
મુગલ બાદશાહાના વખતમાં સોથી એકાં વર્ષમાં જે મહેલ તથા 
મસ્જીદો બધાઈ છે તે ધણેભાગે મફત તથા વેઠે કરાવેલી છે છતાં તેની 
પાછળ ખેક કરોડ વીશ લાખ પૌંડનું ખર્ચ થયું હશે. શાહજહાંવું રતજ- 


૨૨૬ જગત પવાસ, 


ડિત મયુરાસન સિતેર લાખ પંડનું હતું, લોકોનું લોહી નિચોવી કહાડી 
એકઠી કરેલી ઉપજમાંથી આ બધા ઠૉઠંમાઠનું ખચી થતું. આખા બ્રિટિશ- 
ઇંડિયાની ઉપજ એટલી છે. એવા ઉડાઉ જુલમગારોાની જગાગ્મે હાલ મ- 
હારાણી કેસરેહિદનું રાજ્ય થયું છે તેથી ધણા ધણુ ફાયદા થયા છે. ત્રણુ 
મહેલ ખે કબરો અને એક તપ્ત માટે થયલા નકામાં ખચેથી થોડા પમા 
માં અગ્રેજ સરકારે પાણીની ૪,૫૦૦ માઇલ લાંબી નહેરો કરાવી છે 
જેથી ત્રીશ લાખ એકર જમીનને ખેડાણુ મારૂ પાણી “મળે છે, અને લ- 
ગભમ દોઢ કે ખે કરોડ માણુસને રોજ જગી છે, 


આગ્રાતા ધણાખરા ધમાપદેશકેતે મળવા હું ગયો હતે. ચચૈમિશન 
વાળાની કેટલીક સારી નિશાળો તથા એક દેવળ છે. બાપ્ટિસ્ટવાળામાં છ 
સ્રીઓ ઝનતાનાઓમાં ધમીપદેશકનું કામ કરે છે, વળી હિં'દુલેકનાં બેરાં 
છોકરાંતે શિખવવા સાર્‌ દશ દેશી સ્રીઓ છે. તેમની નિશાળોમાં પણુ 
શરૂઆતની કેળવણી સારી અપાય છે. વૈવ ધમાપદેશકનું કામ શિખવવા 
સારૂ એક પ્રેસ્બીરેરીઅન ડાકટરની 'દ્રાલેજ છે. તેમાં દશ ખ્િસ્તી થયેલા 
હિંદુગે। અભ્યાસ કરે છે, અમેરિકાના બાષ્ટિસ્ટ ડા. વિલસન તથા તેની 
સ્રી આગ્રાના જુદા જીદા ભાગમાં ત્રણુ દવાખાતાં ચલાવે છે. તેઓ 
દહાડામાં કેટલું બધું કામ કરે છે તે જેઈ હૈં આશ્ચર્ય પામ્યો. તેમતે વન 
વૈમાં ૧૧૦૦૦ ધરાક થાય છે અતે સાખ ગવી સારી છે કે દૂરતા ગા- 
મડામાંથી પણુ લેક સલાહ લેવા આવે છે. વાયવ્ય પ્રાંતોનતા સરકારી 
રીપોર્ટમાં એમનું દવાખાનું શ્રેણ ગણાયું છે. ઇગ્લાંડમાં ધણાં જણુ એમ 
ધારે છે કૈ હિંદુસ્તાનમાં મિશનરી થઈતે જવામાં ધણી મઝાછે. કેટલેક 
રૅકાણે તેમ પણુ છે પણુ અહોં એમ નથી. બળદનાં ગાડાંમાં ખેસીતે ગા- 
મડામાં અથડાવું પડે છે સુવાનું તથા ખાવાપીવાનું પૂરૂં મળે નહીં ને એવી 
ગમેવી ધણી મુસીબતો વેઠવી પડે છે. તેએ દહાડામાં છ સાતવાર ભાષણુ 
કરે છે. સિવિલ સર્વીસના તથા લશ્કરી અધિકારીએ કરતાં મિશતરીઓ। 
હિંદુ ણેકત્‌ી રીતભાત વગેરેયો વધારે જણીતા હોય છે. એ અમ- 
લદારો તો દેશી લોકથી ત્મલમને અલગ રહે છે, પણ ધયાપદેશકો અને 
ઝનાનાની સ્ત્રી ધમાપદેશકો બધી વણુંતા લોક જેડેૅ મળેછેહળેછે તથા 
તેમને વિશે ઘણું જાણું છે. આખા હિંદુસ્તાનમાં લોકોની રીતભાત વ" 


જગત પવાસ. ર્‌ેર્‌૭ 


ગેરે નણવાના મારા પ્રયતમાં બીજ યુરોપીઅને। કરતાં ધમાપદેશકે। તરફથી 
મને વધારે ખબર મળી છે, કેટલાક અપવાદ સિવાય, હિંદુસ્તાનના 
સિવિલ તથા લસ્કરી અમલદારે! હિંદુ લોકપર ધણે ધિકાર તથા અર્નિ 
શ્રાસ દેખાડે છે, તથા તે ગરીબ લોકને એેવા ગણેછે કે ધણીખરી હેન 
રેલો (વીશી)માં “નોકરોને હેરાત કરવા નહીં.” ભેવી નહેર ખખરેો 
સ્હાડેલા મે ન્નેઇ છે. 

હિંદુસ્તાનમાં ગામડામાં લોક કૈમ રહે છે તે જવા મે બતતું કર્યુછે. 
આગ્રેથી ફત્તેપુર સીકરીની બધી મળી ૫૦ માઇલની સુસાફ્રીમાં ત્મમે 
ધણાં ગામડાંમાં યઇને ગયાં હતાં. અમારી “ડે મી. પોટર તામે મિશ- 
નરી હતો તેને ગામડામાં ધણાં જણુ જેડે એળખાણુ પીંછાણુ હું. ૨- 
સ્તાપરના દેખાવ ન્નત જતતા તથા મનોહર હતાઃ હિંદુસ્તાનમાં જન- 
વરે પુષ્કળ છે. લોકે! જંગલી જનતવરને મારતા કે ઇશા કરતા નથી તેથી 
તે ઝટ હળે એવાં હોય છે. મીનાર્‌ નામે પક્ષીઓ રસ્તે ધોડા આવતા 
હોય તો ખસી જવાનીએ તસદી લેતાં નથ, ગીધ તે કામડા રસ્તામાં 
બેસી રહે છે. #ગલાં, બતકે, મોર, સારસ, લ5કડખેદ, કબતર, ખિસ* 
કોલી વગેરે નનત જાતનાં નનવર તથા પ'ખી તળાવપર રમતાં છાપરે 
છાપરે કુદતાં કે ઝાડપર ચઢતાં જણાય છે. ગામડાંમાં કુવાને કોસ જેડેલા 
હોય છે. તે યાલ્યાજ કરે છે. બધે ભોખારીઓ ઘણા હાય છે, ગ્એેક જ- 
ગાં તો એટલા બધા હતા કૈ મૅ ગામના મુખીને રૂપાંએ આપ્યો તેની 
તેણે પાદ્ધઓ કરાવીને વ્હૅચી. તેતી પછાડી બધું ટોળુ ખુમો પાડતું ગયું. 
ભીખારીએઓ ઘણે ભામશે અપ'ગ કે રગતપીંતીઆ હોય છે. આ રેગ ઘણું 
કરીને હમેશતા ભૂખમરાથી થાય છે, એક મામમાં કેટલીક છોકરીઓ 
અમારી પાછળ પૈસા મામવાતે બમો પાડતી હતી. તે હરામખોરા પુટ 
હતી તેથી તેમને અમે કાંઈ આપ્યું તડીં, તેમાંની એકા૬ પામે એક સરસ 
મુરકુરીઉં હું તે બૈરાંએએ જ્યું, તે જેઈ તે છોકરી બોલી કે મેમસાબ 
કુરકુરીઉ બહુ ભૂખ્યું થયું છે. 

હિંદુસ્તાનના ગામડાના લોકના ખે વર્ચ કરી શકાય. એક ખેતી કરન 
નાર્‌ અતે બીન્ને ખેડુતોતે સારૂ પરચરણુ કામ કરનાર, ગામતો મુખી હોયછે 
તે આ બોજા વગૈમાં આવે છે, તેને લોકોએ પસંદ ક રેલે! હોયછે, તે તથા 


૨૨૮ જગત પ્રવાસ. 


છ સાત આદમીની મ'ડળી મળી બધો વહીવટ કરે છે. તેથી ઉતરતે ત બરે 
ગામતો તલાટી છે, પછી ગોર ને તે પછા હજમ. હન્તમનો ધધો બહુ 
શઅગયતેો છે. તે હળમત કરે, ચંપી કરે, નખ ઉતારે અને'વદું પણુ 
કરે. તે ઉપરાંત બીજા વગમાં કુભાર, લુહાર, સુથાર, ધોબી, ભીસ્તી, 
દરજી, મોચી, ચોકીઆત (જે અમારી પછાડી કરતો) તથા ઢેડ આવે છે, 
લોક ગમે એવા ગરીબ હોય પણુ લૂગડાં ધેર ધોતા નથી, ધોબીનેજ આપેછે. 
ધોબીની જુદી નાત હોય છે, મોટા ગામડામાં વળી નિશાળતોા મહેતાજી 
હાય છે. તે સિવાય વેદ, ન્નેશી, ગાંધી, ત્મતે ભૂત કહાડનાર ભૂવા હોયછે. 
મતે લાગે છે કે આ ખધા ધ'ધાદારીઓને જમીનની ઉપજમાંથી મહેનતાણા 
ખદલ અનાજ વગેરે આપવામાં આવેછે, ખેડુતને એણછું વર્ત્ત મળે તે મા* 
કૂક તેમને મળે, ખેતીનું કામ અસલી જમાનાની રીતે ચાલે છે. જમીન 
બહુ રસાળ છે તેથી ખાતરની જર્‌ર્‌ હોય તેમ લાગતું નથી, જરૂર હોય 
કે ન હોય પણુ ખાતર પૂરાતું નથી. છાણનાં છાણાં કરીને લેક બળતન 
ણુતા કામમાં લે છે. ભીંતાપર એવાં છાણાં સુકવેલાં જેઇ અમને બહુ 
નવા્ઠ લાગી, 
ગામડામાં દુકાનદાર પણુ અગથયનો માખુસ છે. પણુ તે ખીન્ન 
બધાથી જાદો પડે છે, તે પૈસાની ધીરધાર કરે છે; અતે મૂખે ખેડુતો 
તેના હાથમાં સપડાઈ તેના ગુલામ બને છે. શહેરના મજુર કરતાં ગામ- 
હાના લેક ત દુરસ્ત હોય છે. પણુ એકદર જેતાં દેશમાં દરિદ્રતા ધણી છે. 
વસ્તીનો રે ભાગ ધણું કરીને આખા. જન્મારામાં એકે વખત પેટ ભરીને 
ખાવા પામતો નથી. 
રહેરતા મજુર અડવાડીઆનો સરૅરાસ એક રૂપીએ કમાય છે, વ- 
ખતે તેતી ખાઇડી થારેક આના કમાતી હોય છે. મજુર તથા તેનાં બૈરાં 
છોકરાં રોટલો અને તેતી સાથે દાળ તથા થોડું શાક અને મરીમીંહું ખાઇ 
જીવે છે. જે ચાર છેકર્‌ાં હાય તો બધાં દિવસમાં એક વાર્‌ ખાઈ નિ- 
ભાવે છે, *્મનૈ તે પણુ વળી થોડું, ધર, બળતણુ, લૂગડાં ને ખાવાનું એન 
એમની જર્રીઆતની ચીને છે. છ ભાણુસના કુડુંબતે લૂમડાં સિવાયની 
જર્‌રીઆતની ચીન્નેનું અઠવાડીઆમાં એક ફપીઓ છ આના ખર્ચ યાયછે* 
મનેતો હોસાબ મે સંભાળથી કાઢયો છે. એક રૂપીઓ છ આતા એટલે 


જ૪ગત પ્રવાસ. ર્રેહ 


કમાણી કરતાં ખે આના વધારે ખતે લૂગડાં તે બાકી રહે છે. તેના 
ખાર મહીનાના છસાત રૂપીઆ પડે છે. તે વળી જેમ તેમ કરકસરથી કરવાં 
પડે છે. આશ્ચાતી ઓ ધમાપદેશકોએ મનેકલ્યું કે આગ્રા તથા દિલ્ીમાં 
કેટલીક વિધવાએ મહીને એક રૂપીઆમાં પોતાનો તિભાવ કરે છે | દુ* 
કાળ પડે કે મરકી ચાલે યારે એે લેક સપાટામાં માખીઓ પેઠે મરી ળ્તય 


તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. અગ્રેજ સરકારનું રાજ્ય થયું તે પહેલાં વષમાં 
લાખો માણુસો એ રીતે મરતાં. 


અંગ્રેજ લોક રોજ કામ કરે છે તેતો પાંગમો ભાગ હિદુઃા કરી 
શકે છે. વધારે કામ કરવાનું બળ તેમનામાં નથી હોતું. મૅન્ચસ્ટરતા કારખા- 
નામાં પુરૂષ, સ્રી અને છેકર્‌ાં કામ કરે તેટલાજ કામ સાર્‌ આગ્રા તથા 
ફાનપુરનાં કારખાનાંમાં યાં કરતાં ત્રણુ ધણાં માણુમ રાખવાં પડે છે, 
હિંદુસ્તાનમાં લેકહિતાર્થ ઉપાયોતા ધણા ગુચવણુ ભરેલા સવાલ છે. ન- 
હેરો ખોદીને મ્મતે ખી” બાંધકામથી વધારે જમીન ખેડાણુમાં લેવામ 
નહોં અને ખોરાકની કોમત ધટે નહીં યાં લગી ૬ુકાળ નિયમિત વગતે 
આવ્યા જવાના. ઇંગ્લાંડમાં દરેક માણુસની વર્ષ દહાડાની સરેરાસ ડમાઈ 
૩૩ પીંડ છે; ફ્રાન્સમાં ૨૩ પંડ છે. વુકસ્તાન યુરોપમાં શૈથી ૬૨% 
દેશછે તેમાં પણુ ૪ પૌંડ છે, પરતુ હિંદુસ્તાનમાં તો ૧ પૉડ ૧૫ શિલિ”- 
ગજ છે. અને એમાં વધારે ભાગ પાડવાને વસ્તી તો વધતીજ નય છે. 





પ્રકરણુ ૨૨ મુ" 
દિલ્લી. 
દિલ્લી દુતીઆના પ્રાચીન શહેરોની પંડ્તિનું છે. બહુજ પ્રાચીન કાળથી 
હિ'દુસ્તાનના રાજ્યવિષયમાં દિલ્લીના ભાગ અને દિહ્લોની સત્તા ચાલી 
આવી છે. ઈ. પૂ૦ દોઢ હજર વર્ષ ઉપરતો એને! સપણ ઇતિહાસ છે. 
રિલ્લીથી ચાર માધલપર ધંદ્રપ્રસ્થ નગરતું ખ'ડેર છે. તેની હયાતી જોશ્યુ- 
આના વખતમાં હતી એમ કહેવાય છે, જમના નદી તથા રિજતી વચ્ચે 
આવેલા મોઢા મેદાનમાં સાત પાયમાલ થગેલાં શહેર્‌ છે. તેના ભવ્ય 
ગઢ, આરસના મહેલ, મોઢા કુવા અતે શૈભાયમાન દેહેરાં ૧૨ કે ૧૫ 


માઇલ લગી આવેલાં છે, જે એ યુરોપમાં હોય તો કેટલા કેટલા મુસા- 
કૂર્‌ જેવા જાય, 


ર૩૦ જગત પ્રવાસ. 


જુલમી રાજાએ મનમાં તુર'ગ આવ્ાથી કી(ત થવાને પોતપે।- 
તાની જુદી રાજધાની કરવાને પોતાના નામનાં પેટલાંક શહેરો વસાવેલાં 
છે. તેઓ જુનાં નગરોની સાથે નવાં બધાવીને માખી વસ્તી લાં જેર 
જાલમથી વસવા લઇ જતા. તધલખાખાદમાં એક ગઢ, તેર દરવાજવાળોા 
મેટા કિલ્લો તથા એક મોડું ષટ્કોણુ મકાન છે. એનું નામ લડાઈઓમાં 
કૂતેહ પામેલા માઝીખાન તધલખ નામે એક સાહાસિક નરના નામ 
પરથી પાડયું હતું. એના જેવી ઉથલપાથલ જ'૬ગીવાળાં માણુસ પૂર્વનાં 
રાજ્યમાંજ સંભવે, શરૂઆતમાં તે તુર્કી ગુલામ હતે. તેને ખબાદશાહે 
પજાખતે સુખે બતાનો. તેના બદલામાં એણે બાદશાહને મારી નાંખ્યો 
અતે માદી પચાવી પડ્યો, તેતા વશજેએ આશરે સો વર્ષ રાજ્ય કર્યું. એ 
સધળા જંગલી તથા જુલમી હતા. તેમના વખતમાં બહુ બખેડા થતા તથા 
પ્રજન ધણીજ રુર્દશામાં હતી, એમાંનો એક તો કૂતરા પાસે માણુસનો શિ- 
કાર્‌ કરાવતો અતે માણુસોની કતલ કરતો. તે જગા હજી દેખાડવામાં 
આવે છે. જ્યારે વિજયી તેમુરે ચડાઈ કરી અતે તેની સેના ફરી વળી, 
યારે મુસલમાતોનાં બડ તથા હિદુઓતા બળવાથી નબળા થઈ રહેલા 
તધલખ વ'શનો અ'ત ખાનો. તેમુરે તે વખતતી રીત પ્રમાણે પાંચ 
દિવસ સુધી કતલ ચલાવી હતી. તે વેળા રસ્તામાં તો મુડદાંના ઢગલે ઢ- 
ગલા હતા. એ વખતનાં ગીધ તથા શિયાળવાંનાં વ'શજ હજુ પણુ તધુ* 
લખાખાદમાં છે. 


દિજ્ઞોના ઇતિહાસમાં આ બધું ધણીવાર ફરી ફરી બત્યું છે, અમે 
એક પછી એ શહેરનાં ખ'ડેરોની શોભા જેતાં, બાદશાહોના વેભવથી ચકિત 
યતાં તથા પજા દુઃખનો દુ$ખી અ'તઃકરણે વિચાર કરતાં ચાલ્યાં, 
છેલ્લો નવા દિલ્લીના ગઢ આત્વો. જેનરલ નિફલસનના હાથ તીચેના અ” 
ગ્ર લશ્કરની ટુકડીએ ૧૮૫૭માં એમાંથી છેલ્લા મુગલ ખાદશાહતે હાંકી 
કાઢયો હતે!. તે પાંચ વષે ₹ગુતમાં રાજ્યતો બંદીવાન રહી મરણુ પામ્યે।. 

દિલ્લીના હાલને। રાજ્યકર્વા કાશ્મીર દ૬રવાજ પાસે એક સાધારણુ 
બંગલામાં રહેછે. તેણે એ પદવી કતલ કરીને ક જીત મેળવીને મેળવી 
નથી, પરતુ સિવિલ સર્વીસતી પરીક્ષા આપી મેળવી છે. એ રીત આ- 
ગલી રીત કરતાં બહુ શાંત અતે નમ્ર છે, એ બધાં પાયમાલ થઈ ગયેલાં 


જગત પ્રવાસ. 2૩૧ 


શહેરોની વિસ્તારથી વિગત આપી વાંચનારને કંટાળા આપતો! નથી. 
એ સર્વ સુશેભિત મરજીદો, નાજાક જડાવ કામની કબરે, કોતરેલા 
આરસના મહેલ, હમામખાતાં, અબરખનો ચળકાટ તથા હવાખાતાંવાળા 
સુંદર બાગ એ સહુ આ લખતીવેળા મારા મનમાં તરી આવે છે, અને 
તેમાંના કયા કયા શાના શાના છે તે વિશે ગુંચવાડો થયે છે. એ, હિ- 
દુસ્તાનમાં મુસલમાની કારીંગરીનો ઉદય, ચઢતી તથા ક્ષીણાવસ્માતે પૂરે 
ચિતાર આપે છે. દિક્લો જનારેનું તરત ધ્યાન ખેંચે એવાં મકાનોનું જ 
ડુંક વણુન આપીશ, 

તેરમા સેકામાં પહેલ વેહેલું 
સ્થાયી મુસલમાની રાન્‍ન્ય થયું 
તેના પહેલા સુલતાન કુતખુ- 
દીનતા વખતમાં બધાએલે 
કુતમ મિતાર એમાં મુપ્ય 
છે. હજી લગી તે એવોને એન 
વાજ છે. આખી ૬ુનીઆમાં 
એ મિનારો સોથી ઉંચે છે. 
તે જીના લાલકોઢ ગઢના 
ખડેરમાં આવેલે છે, એ 
ગઢની ગ'જવર ' દિવાલે 
મિતારાની મરજીદતી *આમ- 
પાસ આવેલી છે. સ્મગીઆ- 
રમા સેકામાં એ હિદ્ઓને 
કિલ્લો હતો. કુતુમ સિતારાની 
ઉ'ચાઈ ર૩૮ જ્ીટછે. તળીએ 
એને વ્યાસ ૫૦ ફીટ છે. તૈ 
પાતળા થતો થતો રોચે ૯ 
પ્ીટના વાસના થાય છે. 
કુવુબ સિતાર. એને પાંચ માળ છે, ની-* 


ચલે મળે ર૪ બાલ્નોળ ખાંચા છે, એ બહાર તીકળેલી આકતિયો 





૨૩૨ જગત પ્રવાસ. 


અધગાોળ અને કાટખુણાકૃતિની છે. ખીજે માળે એ સ્માકૃતિમે 
અધંગોળ છે; ત્રીજેમાળે ખુણાવાળી છે. ષોથો માળ લાંબા સૌધા નળા 
જેવા છે અને પાંચમે માળે થોડો ભાગ સાદો તથા થોડો ભાગ ખાંચા- 
વાળા છે, દરેક માળને ફરતે શભિતો ઝરૂખા છે. બધે કુરાનના લેખ 
પ્રાતરેલા છે. અદર ચઢવાના ગોળ દાદરતે ૩૭૫ પગથીઆં છે. ઉપર 
અમે ઘણીવાર સુધી રહ્યાં. યાંથી મેદાન, તથા નાશ પામેલા ગઢની €િ- 
વાલે જણાતી હતી. શમા ખુરજના જેવો સંપૂણુ તથા ઉચે* આખી 
પૃથ્વીપર બીજ્ને એકે નથી. યાંતું કોતરેકામ જણે કાલે કર્યું હોય તેવું તાજું 
જણાય છે, આખા મિનારામાં ફોઈ હૈકાણે કારીગરીમાં ભૂલ કે ખામી નથી* 
તેજ અરસામાં બંધાએલા ફૂલારેન્સમાંતા ગિઓઢોનતા ધ'ટતા ખુરજ 
સિવાય આ ખુરજતી સુંદરતા ખીશ્ન કશા જેડે સરખાવાય તેમ નથી, 

હાલના દિલ્લીયી ૧૧ માધ્લતે છેટે કુવુભ મિતાર આવેલો છે. યાં 
ગયાં તથા આવ્યાં તે બતે રસ્તાપર સુશેભિત જુની ઈમારતો હતી. તેમાં 
હુમાયુની શૈભાયમાન કબર સૌથી નતેવા લાયક છે. તેની આસપાસ બાર 
એકરનો મોટો બાગછે. બાગમાં જવાના લાલ પથ્થરતા ખે મોટા દરેવાજ છે. 
યાંથી મમ્જદમાં જવાના પહોળા રેસ્તો છે, એનો આગળનો ભાગ છે તે 
અધંચદ્રાકાર પોલાણૂના જેવો વિચિત્ર છે. અંદરના ભાગમાં ત્રણુ આરસની 
કબરો છે. મકાન લાલ પથ્થરમાં આરસ જડીતે ખાંધેલું છે. 

ખળવાની વખતે દિલ્લીપર તોપો! ચલાવી તે તાખે કયું યારે બહાદ્‌ર- 
શાઉતા ખે કુવરેો આજ મસ્3૭દમાં ભરાયા હતા. યાં શેજર હુડસને તે- 
મને પકડી ગોળીથી મારી નાંપ્યા હતા. 

કુતુબ શિતારતી પાસે કુતુબ-ઉલ-ઈસ્લામતી કબર છે. ભાંની સુ" 
૬ર કમાનોનતી નકશીદાર્‌ હાર સાર્‌ એ મરહુર છે. એ હાર ૩૮૫ ષ્રીટ 
લાંબી છે. હવે તો એ નાશ પામી છે, એ મર૪ઝદતી અદરે લેહાતે પ્ર- 
પ્યાત સ્તંભ છે તે આખો અને નકર છે, તેનો નાસ ૧૫૬ ઇંચ 
છે. તે ર૪ ફીટ ઉચે। છે અને વજનમાં ૧૭ ટન છે. એ સ્તંભપર્‌ લેખ 
છે તેમાં વાહ્લિફ લોકેોપર ઉપર રાજા ધવે મેળવેલી છતું વણુન છેએ 


ન્્-મ્------------------------------------ ધે મ 





# હવે પારિસમાં બધાએલેો લાહાનો “ એફ્લિટાવર” એવા પણુ 
ઉચે। છે, ભાષાન્તર કરવી, 


જ૪ગૃત પવાસ, ૨૩૩ 


માંભત્રે ધણું કરીને ૧૭૦૦ વષતો છે. આવે! મોટા ને ભારે લોઢાનો થાં" 
ભલો હિંદુએએ તે વખત ધડયો હતો એ ધણી નવાઈની વાત છે. 
યુશેષમાં તે પછી ધણાં વર્ષે એવા થાંભલા ધડાવા માંડ્યા 

યાંથી પાછા ફરતાં અમે ઇૃદ્રપ્રસ્થતું પ્રાચીન નમર જેવા ગયા* સો!” 
ળમા સૈકામાં હુમાયુએ તથા શિરશાહે એ થોડું ફરીય બંધાવ્યું હતું. એ 
ની ખરીજતી દિવાલે ધણી જોવા લાયક છે. હવે યાં એક સિવાય બધા 
દરવાજા બંધ રાખવામાં આવે છે. 

યાં એેક જીની ખ'ડીએર્‌ મસ્જીદ છે, તેમાં નાનું સરખુ બાપ્ટિટ્ટ દદેવ- 
ળ છે. તેમાં નિશાળ ખેસે છે અતે પ્રાથેના થાય છે. એની પાસે હુમાયુ 
ના પુસ્તકાલયનું અષ્ટકોણુ મકાન છે. ર 

યાંયા ખમે માર્ધલ દિહ્રી તરક ક્રિજાખાદતો મોટો ગઢ છે. હવે તો 
ગે પાયમાલ થયે! છે પણુ અમલ બહુ બીઠામણા હોવો જઇએ. એની 
નીચે જમતા નદી વહે છે તે પર તે આવી રહેલેછે. તેમાંના એક યાં- 
ભલાપર અશોકની આત્તાઓ કોતરેલીછે, એ યાંમલે સળગ ગુલાંળી પષ્થર- 
ને છે. તે ૨૨૦ ૦ વર્વતોછે અને તે પરના ક્ષર હિંદુસ્તાનમાં સોથી જુનાછે. 





જીમા મસ્ટ, દિલી. 
નવા દિલ્લીમાં શાહજહાંની બંધાવેલી જીમા મસ્જીદ છે. તે દિક્ીનું 
નાક છે. કિલ્લાની સામેના બેઠા ખડકપર એ બાંધેલી છે. એમાં દાખલ થન 
વાના ત્રષ્યુ રોતકદાર દરવાજળ છે. તે પર્‌ જવાનાં વિશાળ પમધીચાં છે, 


૨૩૪ જગત પ્રવામ* 


યાંથી મ'ડપવાળા મોટા ચોકમાં જવાય છે. તે ચોક ૬૦૦ '%ીટ લાંખો અને 
ર૦૦ શીટ પોહેળે છે. એને છેડે ત્રણુ સંગે મરમરના ઘુમ્મટવાળી મસ્છદ છે, 
એ ઘુમ્મઢને સુનેરી શિખર છે. બાજાપર ૧૩૦ શીટ ઊંચા ખે સુંદર્‌ મિન 
નારા છે. મસ્જ૬માં જવાનાં પગથીઆંથી મકાનનો ભભકે ધણે। વધેછે. 
સાથી નીચલું પગથી ૧૫૦ [ટ લાંખુ છે, ઉપલાં પષગથીગ્માં ડુંકાં થતાં 
ન્નય છે. એવાં ચાળીસ છે. મસ્જઝદની અદર વિચિત્ર લેખ તથા નિશા* 
નીએ છે. એક રેપીએ આપીએ છીએ તો એ બયું બતાવે છે. ૭ મા 
સકામાં ક્યુકફિક્માં લખેલું કુરાન, મહમદનેો એક *્નેડો, તેની દાઢીના એક 
વાળ “અતે બીજાં ધુળરાખ ચાં ધાચું છે, 

શુક્રવારે બપારે અમે એ જેવા ગયાં હતાં, મુસલમાન લેક એ દિન 
વસને પવિત્ર ગણે છે તેથી તે દહાડે યાં હજરો સુસલમાતો રંગખેરંગી 
પોશાક પહેરી ચોકમાં એકટ થઈ પ્રાયેતા કરતા હતા તથા પુરાન સાં- 
ભળતા છતા. 

દિલ્લીનો મોટે કિલો લાલ પથ્થરનો છે. એ ભવ્ય ગઢમાં જવાનું 
લાહોર દરવાન્ને નામે મુખ્ય દાર છે. બળવા વખતે એ દરવાન્નને લીધે 
ગંગ્રેન્નેને બહુ નુકસાત વેઠવું પડચું હતું. ગઢની અદર ધણા મહેલ છે, 
તેમાં દિવાન-ઈ-ખાસ સૌથી જેવા લાયક છે, તે આરસને છે ને 


માંઢી સોનું જડેલું છે. હિંદુસ્તાનના સરેસ આરસના કોતરકામના નમુના 
દિલ્લીના આ ગઢમાંથી મળો સમાવે છે. 


દિવાન-ઈ-ખાસતી સામી બાજુએ મોતી મસ્જીદ આવેલી છે. એ- 
તો ઝેક રતજ છે. એનું બારણું બાઝતું છે. આગલા ભાગમાં ત્રણુ કમાને। 
છે. મકાન બધું શુટ સફેત આરસનું છે. ૧૬૩૫માં ઔરગજેબે એ બ* 
ધાવી હતી. તેનું ખચે એક લાખ ષૌંડ થયું હતું. 

દિલ્લી વાયવ્ય પ્રાંતોના વેષારનું મુખ્ય મથકછે, શરેરમાં ચંદની ચોક 
નામે મુખ્ય રસ્તો! છે* તેની વચ્ચે ઝાડની ધટાવાળી પાણીની નહેર છે. 
રસ્તાની ખે બાજુખે દુકાને! તથા વેપારીઓનાં ધર આવેલાં છે. તેમના 
દલાલ બહુ હેરાન કરે છે. પોતાનો માલ નેવાનું કહે છે અને માલની 
નહેર ખબરેનાં કામળીઆં આપણુ હાથમાં આષે છે, તેમાં અશુદ્ધ અ- 
ગ્રેજમાં હિંદુસ્તાનની વખ'માતી ચીજે કાસ્મીરી શાલો, ચાદરો, કસબી 

ર્તકામ, વખાટનું ફામ, ઝવેરાત, ધાતુતું કામ, શેતર છીએ, માટોવાં વા- 


૪મત પ્રવાસ# ૨૩૫ 


સણુ, હષીઆર, ખખતર્‌ વગેરેતી નહેરખબળર હોય છે. તેએ આપણી પા- 
છળ તેમતા પ્રસિદ્ધ ધરકના નામ દઈ ખુમો પાડતા દોડેછે, બે વષપર 
સોખેક વેપારીઓ કહેતા કે અમે લોર્ડ રંન્ડોલ્કૃ ચર્ચિલને ધણો સામત 
વેચ્યો છે. તે પરથી જણાય છે કે ખે વષેપર દિલ્લી આવ્યા તે વખત તેમણે 
૬ર રૂપીઆ ખરચી નાંખ્યા હશે, યાર પછી ડયુક ઓફ્‌ કલીવલેડનું ને 
પછી લોડે તથા લેડી બ્રાસિનાં નામ લેવાતાં. 







કયન 





હ કે ક # કુ 
ન 5 1 5 2 હીટ, 3.“ કેશવ” .. માઈ ક "#.. 
નન ઝે. ફુ | 5: * ન ન ટ ર દ #*. જ ા 
સ જં '* ર મિ 1 જ ક ઇ? ક ક રે 
કડ હ “ત... ન રજ કજ  ., ત ચાસ "કુ: ! "બમ |, “કે 
€- નકક ભ? કન. . ક દ દ 1,” | ન, ન ન ી જ્‌ 
ર કા કિન ધ અં હા. અ ક 
ક્ટ 5 ન નેએ મ 1/0 '/ 8 ક પ ક ર રુ ક ર રા પિ કઃ જરે “હી દુ 
ન્ક્ક્નદ ટક્ક રૂ છી 58 પ ચ 1 દ જિ 
ર ફિ) # ન ક સઇ દ... જ દ ઇ, હ જૂ #/ 3 
ન 11501811 
સ / ય 
/ [| || ક જો. 
ળી ક ! | ? 
1.1 
પ ડિ 


મોતી મસ્છ૬. દિલ્લી. 
મુસલમાની કારીગરીની તવાઇઓ દિહ્લીંમાં તથા તેની સ્માસપાસ છે 
તે જવામાં, નિશાળા તથા બીશ્ન' સ્થળ જેવામાં અમે થોડાક દિવસ ગાન 
બા, એબધાનું સવિમ્તર વર્ણુન આ પુસ્તકમાં અપાય તેમ નથી. જેપુર 
જવા દાંલગીરીંથી દિલ્લી છોડવું પડયું. બાંધણીની શોભા, ઇતિહાસની 
ખીનાઓ, અથવા હાલની લૌકિક સ્થિતિની બાગતમાં શેમ, કેરો, આધેન્સ કે 
કાન્સ્ઢાન્ટીનોપલતી બરોબરી કરી શકે એવા આ શહેરમાં એકાદ મહીનો 
૧૯ હોઇએ તે! તે નર્થ ન જય. 





નડ ૦૮ ગત પ્રવાસ# 


પ્રકરગ ૨૩ મ્‌. 
જષુરથી મુંખાઈ. 

રજપુતાનાતાં દેશી રાજ્યોનું જપુર મુખ્ય રાહેરે છે તેયી એ સારૂં” 
હરો એમ અમે પહેલેથી ધાવું હતું. હિંદુસ્તાનના દેશી શહેરોમાં એ સોથી 
સુંદર ગ'ગાય છે. તે શહેર નવું તસાવેલું છે. એતા જેટલા પહોળા રસ્તા 
બીજે કોઈ હેકાણે મેં દીઠા નથી. મુખ્ય ધોરી રસ્તો ૧૧૧ ટ પહેળેછે. 
વચ્ચેની શેરીએ પપ પીટ પહીળી છે. પાછલી ગલીએ છે તે પગ્‌ ર્‌/ 
(2 પહોળી છે. સમા ખંધા રરતા ગેક બીન્નને કાટખણે છે. શહેરના 
મધ્ય ભામમાં મણારાજનેો મહેલ છે. એ મહેલને આઠ માળ છે. પ1મા- 
રતની બાંધણી ઢાલના હિ'દુ શ્રીમતેોની ફ/ચિ પ્રમાણે શગ્‌મારેલી છે. દિલ્લો 
તથા આગ્રાવી મુસલમાની શુદ્ધ અને સ્વચ્છ કારીગરી જેયા પછી તર્‌ત 
તો અહોંની બાંધણી છે તેના કરતાં વધારે ટમવગરની શૈભાવાળી લાગે 
છે. યાંના તખેલા જેવા લાયક છે. તેમાં ૩૦૦ ધોડા અને ૫૦ લાથી છે. 
નોઇએ તે કરતાં દશ ધણા છે. એ રીત તો] બધા રાજએ ની છે, મહા- 
રાજગએ રાખેલા બાર મે।ટા વાધ છે. તેમને પાંજરામાં પૂરેલા છે. તે “નેવાની 
બહુ ગમત પડી, ઇંગ્લાંડમાં રીજન્ઢ પાકમાં છે તે તો આ ત્રાસદાયક રાક્ષ- 
સોના મ્હાં આગળ કાબરચીતરી ખીલાડી જેવા લાગતા. આ વાધ તો 
પાંજરાના સળીઆ ક્રોધથી અને વિકરાળ આંખોથી હલાવતા તથા જે કોઈ 
પાસે જાય તેની સામે દંતીમ્માં કરી ધુરકતા. એ ઘણાજ ડરામણા હતા. 

હાલનો મહારાજ છે તેને તો પોતાના જનાના તથા તળેલા સિવાય 
બીશ્ન કશાની દરકાર નથી, એના પહેલાંનો મહારાજ ઘણોજ સારે અને 
લોકહિત માટે ઉત્સાહી પુરૂષ હતે. પોતાની વીશ લાખ પૌડતી ડુંક પું ૭માંથી 
એ શહેરને પૃથ્વીપરના બીજા સુધરેલાં શહેરે જેવું બનાવી દીધું છે. શહે- 
રમાં બધે ગૅસના દીવા થાય છે. દિલ્લી તથા આગ્રામાં તો તેલના થોડા ઝાંખા 
દીવા બાળે છે. તેણે ૭૦ એકરનતે એક મોટા બાગ કરાયો છે. એ આખા 
હિંદુસ્તાનમાં સોથી સારો છે. બાગમાં મહેલ કરતાં પણુ સુંદર્‌ મકાન છે, 
તેમાં હિંદુસ્તાન તથા યુરોપની કારીગરીની વસ્તુઃખોનું સંમહસ્થાન છે. 
યાં લડે મેયોના નામનું દવાખાનું છે. તેમાં અગ્રેજ દાકતર છે. લોર્ડ 
સયો એ મછારાજાનો મિત્ર હતો. સખા શહેરમાં પુષ્કળ સ્વચ્છ પાણી 
પુરૂં પાડવામાં આવે છે. શહેરની આરેગ્યતા તથા ષેો।ખ્ખાઈ પર દેખરેખ 


જ ગમત પ્રવાસ. 2૩3૭ 


રાખતારે મ્યુનસિપલ કમિટી છે. કેળવી સારૂ મહારાજની કોલેજ છે, 
તેમાં કુશકત્તા યુનીવસિટિને ધોરણે કેળવણી અપાય છે. લગભગ ઉન્નર 
છોકરા અભ્યાસ કરે છે. તેમને શિખવતાર દેશી ધ્ેડ્ેસરો છે. શરૂઆતની 
કેળવણી આપવાની ૩૩3 નિશાળો છે. વળી આ સુધરેલા રા'એ કન્યાશા- 
ળાઓ પણુ સ્થાર્પી છે. તેમાં ૭૦૦ કે ૮૦૦ છોકરી ભણે છે. હિ'દુ- 
એમાં એ નવું પગલું છે. શ્રોમંત રજપુતોના છોકરાને ભણાવવાની હાઇ- 
સ્કુલ છે. બીશ્ન' જેવા લાયક મકાનોમાં હુન્નર શિખવવાતી “સ્કુલ એક્‌ 
આટઢે” છે. તેમાં છેકરાએને ચિત્રવિઘા, સુથારનું કામ, આ કામ, 
શિલ્પ, ધડીઆળ બનાવવાનું વગેરે સઘળો નનતની હિદુસ્તાનવી પ્રખ્યાત 
કળાએ શખવાય છે, લાંવી જેલ હિદ્સ્તાનમાં સોથી સાદી છે. જે સ્વ- 
દેશાભિમાની રાજાએ પેોતાતા પૂર્વન્નેનાં ઉ૭ઉ ખચ કાઢી નાંખી તેને 
બદલે આવાં છોકોપમેોમી કામ કરવામાં પૈમાં ખર્ચી પોતાના ત્રીશવર્ષના 
અમલમાં એ બધાં પૂરાં હરી પેસા સકવી દીધા તેને લોકો સંભારે તથા 
માત આપે તેમાં આશ્ચર્ય તથી, 

જેષુરના રસ્તામાં જે લોકો નત2૪રે પડે છે તે બધા વાવ્યયપ્રૉતો 
તથા બંગાળાના દુબળા તથા અડધા ઢકાએગેલા ભૂખે મરતા લેક કરતાં 
વધારે જબરા તથા બધીવાતે ચઢિયાતા «ણાય છે. તેએ પાસે યેસે &1ક 
હોય તેમ લાગે છે. જેષુર્નતા ચાર ધોરી રસ્તા ન્યાં મળે છે પાં એક 
મારો જુઆરે છે. યાંના દેખાવ જેવો અમારા પ્રવાસમાં મે કોઈ ઠેકાણે જનેમે। 
નથી. ખુલ્લા મોઢા ચે।કમાં કૂળ, શાક, અનાજ વગેરે વેચવાની દુકાને! છે. 
%ટલેક હેકાણે સૈન્ચેસ્ટર, કાનપુર તથા કાશ્સોરનો માલ વેચાય છે. રસ્તે 


ખહુ કબૂતર ફરતાં હેય છે. મોટા રસ્તાપર હાથી, ઉઠ, ગધેડાં, બળદનાં 
ગાડાં તથા પગે ચાલનાર ખાદમીની ઠઠ પર્મી શહેરમાં ધધો ધીકતે। છે 


એમ માલમ પડે છે. કોઈ રજપુત સરદાર જતે હોય તેનો નેકર્‌ આન 
ગળ દોડી તેને સારૂ રસ્તો! કરાવે છે. તે ધોળા ધોડાપર ખેહેલે। હોય છે. 
ધોડાનું જીત લીલું કસબી હોય છે. તેણે બંદુક, તત્ષવાર, બર્‌છી વગેરે 
નત નનતનાં હથાઆર્‌ે સજેલાં હોય છે. વખતે મહારાકનેો ધોડાવાળો 
ગેકાદ ચિત્તો દોરીતે ચાલતો! હોય છે. સવળા ધર્‌ મુલાબી રંગનાં હોય છે. 


તે રંગ આકાશના ₹ગ જેડે તડકામાં ચળકે છે, ધર્‌નાં છાંપરાંપર્‌ વિવિધ 
ર્‌ગનાં વસ્ત્ર પહુરીને સ્રીએ તથા છોકરાં બેઠેત્નાં હાય છે. પાસે કે છાપ- 


રાની પાંખપર્‌ કબૂતર, પોપટ, કાગડા વગેરે પંખીએ હોય છે, તીગે 


૨3૮ 6૪મત પ્રવાશ. 


દુકાનોમાં બધી જાતનું હાથનું કામ ચાલે છે, કેમકે હિંદુસ્તાનમાં યંત્ર 
વપરાતાં નથી. સ્રીખ સારાં કપડાં પહેરીને દળતી હાય છે. તેએ દળતાં 
જાય છે ને માતાં જાય છે. પાંચ સાત રગતાં લુમડાં પહેરી રગરેન્ને 


દુકાનની બહાર લાંબાં લૂગડાં સામસામાં ઝાલી તડકામાં સુકવતા હતા. 
કપ્ેટલાક આદમી ગટરમાંથી વાસષખુવડે પાણી કાઢી નહાતા હતા. કેટલાક 


પગથ્‌ીપર ખેસી હશ્નતમત કરાવતા હતા. બીત્ન બધા ધ'ધાદારીઓ પે 
તાના કામમાં મશગુલ જણાય છે. પીં'નરા, કુભાર, સોની, મે।ચી, વગેરે 
અવાજ અને ગરબડ સાથે કામ કરતા હતા. એવા ઉઘમી દેખાવ મારા 
પ્રવાસમાં મેં અહોંજ જ્ેયે।* 

જેષુરતી જુની રાજધાની આંબેર જે યાંથી આઠં માઇલપર છે તે 
નતેવા અમે ગયાં હતાં. રસ્તે સારા સારા બાગ તથા રજપુત ઉમર્‌વોનાં 
રહેઠાણુ હતાં, થોડેક ગયાં એટણે એક મોટું તળાવ આવ્યું તેની વચ્ચે 
એક જુના મહેલ છે. યાં જવાને હોડીમાં ખેઠા સિવાય બાંજે રસ્તો નથી, 
એ મરોવરને કાંઠે તથા અદર મગર હતા. તેમને મુએલા ધોડા ખવડાન 
વવામાં આવે છે. જ્યારે તેમનું ખાવાનું અણાય છે સારે તેએનતે પાણીનો 
ખહાર આવતા નવા લાયક છે. 

ખે માદલ આગળ ગયાં એટલે જે ટેકરીપર આંબેર આવેલું છે 
તેને તળીએ પ્હાચ્યાં, અમને ઉપર્‌ લઈ જવા એક મોટો હાથી ઉભેત્ો 
હતે. મહારાજાની પરવાનગી વગર આંગેર્‌ નેત્રા જવાતું નથી. પણુ એ 
પરવાનગમાો હમેરા મળે છે અને યાં જવાને હાથી તેયાર હોય છે. પ્રવા- 
સતી બધી ચોપડીઓખએમાં આંબેર વિશે તેતો કત્તા લખે છે કે “મહારા* 
જાગે મહેરબાની કરી પોતાનો હાથી મારે હવાલે કયો. હાથી આમ શ- 
ણુમારેલો હતે ને તેમ હતે।.” વગેરે. તે પર્‌ષાં વાંચનારને લાગે કૅ રાજાએ 
તે લખતઃરેને ખાસ કરીને માન આપ્યું હશે, કેટલાકને માન મળે છે; * 


ટલાક પોતાને હાથે કરોને માન લે છે. નાના મોટા ગમે તેવા હોય પણુ 
હાથી તો બધાને મળે છે. અમારા હાથી ૧૦ કીટ ઉચો હતે. તે કલાકે 


ખે માઇત ચાલતો! હતે. હાથીએ પહેલું પગલું ભર્યું કે મારૂં પેટ મારા 
ગળા આગળ આવી ગયું, બીજે પમલે ગળું પેટમાં જતું રહ્યું. નીચે ઉત- 


રેતી વખત ખને એકઠાં થઇ ગયાં. અમે મહારાજનો ઉપકાર માન્યો, મા- 
વતને ખૂશ કવા. અતે ચાલતાંજ પાછાં ગયાં, 


આંભેર નવાઈ જેવી જગા છે. લાં થોડા રોગી સિવાય બીજાં 


જગત પ્રવાસ. ૨3૪ 


કોઈ રહેતું નથી. એ જગા ધણી ભયાનક છે. એક રસ્તેથી બીજે રસ્તે, 
ખીજેથી ત્રીજે એમ ફાંફાં માયા કરો પણુ કોઈ કોઈ મગજના ફાટેલા બાવા 
સિવાય કે।ઈ મતુષ્ય નજરે પડતાં નથી. કોઈ રા'્નએ આવું સારૂં શહેર, મહેલ 
વગેરે પોતાની પ્રજનને સાથે લઈ શા મારે તજી દીધું હશૈ તે સમજાતું નથી. 

આંબેરને! મહેલ કાંઈ વિશેષ વણુન કરવા જેવો નથીઃ એની બાં- 
ધણી મુસલમાની છે. પણુ જે સ્થળે એ સ્માવેલો છે તે ધણું રમષ્ીય છે. 
સરોવરની ઉપર આવેલી રેકરીના ઢોળાવપર્‌ છે. એ ટેકરીતે શિખરે મ- 
જખુત ગઢ છે. આસપાસની રેકરીઓપર પણુ કિક્લા છે. બધી ?કરીએ 
વચ્ચે મજખુત કે છે. મહેલના બાગ છે તે છેક તળાવલગી નનય છે. 
યાંતાં ધેરાં લીક્સાં ઝાડપાનથી ઇમારતો બહુ દીપી રહે છે. એ બધાનું 
'પ્રતિબિભ સરોવરના પાણીમાં પડતું હતું તેનું ચિત્ર મતમાંથી ઝટ ભૂસાય 
તેવું નથી, માનસિંહ ઈ. સ. ૧૫૯૪૨ માં આંબેર બાંધ્યું હગું. બધા રજપુત 
મહેલેમાં એ સેથી સારે છે, 

જેપુર્થી અમે અજમેર ગયાં. થાંતા નવાઈ જેવા રસ્તા તથા બ?તન 
રોમાં કુર્વામાં એેક દિવસ માળ્યો. એ એક બભિટિશ જીલ્લાની રાજધાની છે, 
તે રજષુતાનાની મધ્યમાં આવેલું છે. એનું ક્ષેત્રમાપ સ્ક૦૦ ચોરસ માઇલ તથા 
વસ્તી ૩,૨૦,૦૦૦ માષખુસની છે, તેની આસપાસ દેશી રાન્ન્યો આવેલાં છે. 

અજમેર રૂનું બક્નર છે. રજપુતાનાના વેપારેતું એ મુખ્ય મથક છે. 
શહેઃને ફરતે ૬ર્વાજવાળા પથ્થરનો કોઢ છે. રાહેર્‌'ી દક્ષિણૅ દરગાહ 
છે. હિંદુસ્તાનના બધા ધમેના લેક એને માને છે. પ્રખ્યાત પીર ખ્વાજા 


ને યાં દાટેલો છે. એ ૧૩મા સૈકામાં થઈ ગયે. એતો વંશજ ૦૭૭ પણ 
તે મંદિરનો ઉપરી છે. દરવા” આમળ અમે જેડા ઉતારીને સાથે આણેલાં 


જાડાં ગરમ મેક પહેવી.આરસની જમીન બહુ ટાઢી લાગે છે. અ'દરના ભા- 
ગમાં ખે કે ત્રણુ મસ્જીદ ને પીરની કબરેછે* યાં દાખલ થવાની રૂપાની કમાન 
છે. એક ઊંડો કુંડ ખડકમાંથી ખોદી કાઢેન્ને છે. તેમાં જાત્રાળુ લેક ન્કાય છે. 

શહેરતી બહાર ટેકરીના ઢોળાવપર એક જેન દેહેરૂં છે. અલ્તમરે 
અદી દઢાડામાં ખે દેહેરાની મસ્જીદ બનાવી દીધી હતી, યાંની મુસલમાની 
કારીગરી વખાણુવા જેમ છે. દ 

શહેર બહાર મોઢા બાગવાળા મેદાનમાં સેયો કોલેજછે. અર્લ ઓફ 
સેયોખે તે ઈન સ. ૧૮૭૦માં સ્થાપી હતી. ૨જપુતાતાના રા'ના તથા 
સરકાર બનેને ખચૈ એ ચાલે છે. એનો ઉદેશ રજપૂત અમીરેને યુરેન 
પીઅન વિચાર પ્રમાણે કેળવણી સ્માપવાને। છે. 






















દગા ૧ ુદુ"-૪ " 

ભત દ” પ 

વ જ જ... જુ ક જ ---- જપ ગ_.*₹ ૧ નાઇન. -- ઘ પ: ૪ અનસ૪ . પળ શ ક 
ક ક. 


ક. નૂ 


પ. ૪૦3 
ફક ક જ 
ક વ. દ:. પ 


જ... “જ દમા હે ન દ ન. દ “#સત્ટ- ફિ" "હ કને ૬" તી. 7 #. 

“ઝફર “ડક ..ક“* ૬” 

.. રું... ર૦ .-, ૬-5: જૂ“ -" 
““ઝઝક- “ડર “ન . ક્ટ કડ ; 





વ મ ન “તા.૦ મશ” ર 
છળ 








જગત પ્રવાસ, 
આંખેર 


જગત પ્રવાસ. ર ર૪1 


અજમેર શહેરમાં જે તળાવમાંથી પાણી પૂરૂં પાડવામાં આવે છે તે 
શહેરથી એકમે માઈલ ઉપર છે. એ આખા હિંદિસ્તાતમાં સોથી સુદર 
ગષ્માય છે. એને વિસ્તાર છસાત માઈલ હશે. તેની સ્માસપાસ ઉચી 
ટેકરીઓ આવી રહી છે. એવે કાંડે રેસિડટની આળીસો તથા ધર આવેલાં 
છેન વળી એક જુનો ઉનાળામાં હવા ખાવાતો સફ્ેત આરસનેો મહેલ 
પણુ છે, તેતી આસપાસ બાગ આવેલા છે. યાંથી આખુ તળાવ તથાતેની 
આસપાસના પર્વતો! દેખાય છે- અજમેરમાં જુનાં ધર તથા ઉઘમી ચોઢાં 
ધણાં છે. હિદુસ્તાનતાં જે જે શહેર અમે નેયાં તેમાં બનારસ બાદ કર્‌ 
તાં અજમેરમાં ચિતારાને ચિત્રના વિષય સૈથી વધારે મળે તેમ છે. શ* 
હેર તથા તેની પડોસની ઈતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ થયલી જગાએ વિશે વધારે 
માહીતી મેળવવાનો અમને વખત ન મળ્યો તેથી ઘણાં દીલમીર થયાં. 

ખીજે દહાડે અમે અમદાવાદ ગયાં, એ ૨ૃદ્ધિ પામતા શહેરતી વ- 
સ્તી ૧,૨૦,૦૦૦ માણુસવી છે. હિંદુસ્તાનના ઈતિહાસમાં એ શહેર પણુ 
ધણું તામીચું છે, યાં જનત જાતની મુસલમાની કારીગરીતાં સુંદર મકાત 
ઘણાં છે. ધરેમાં પણુ કોતરકામ સારૂં છે, લાકડાતી કોતરણી મારૂ અમ* 
દાવાદ પ્રસિદ્ધ છે. %જરાતવાં ધણાં ધરતાં બારીબારણાં ડ્ોતરણીનાં હોય 
છે. અગાઉ એ રાહેર્‌ પશ્ચિમ હિંદુસ્તાનમાં ઘણું મોડું હતું. તે વખત તેમાં 
«૦૦,૦૦૦ માણુસ વસતાં, સાબરમતી નદીતે ડાબે કાંડે એ આવેલું છે. 
નદી ૫૦૦ યાડે પહોળી છે. એતા જીના કોટવી અદર આશરે ખે ચોરસ 
માઈલ જગા આવેલી છે. કોટને ચાદ દરવાક છે, પચાસ પયાસ વારતે 
અંતરે ખુરજ તથા વાંક છે. ગુજરાતના બીજાન મુસલમાન બાદશાહ અ- 
હમદશાહે એ કોટ પંદરમાં સેકાતી શરૂઆતમાં બંધાતો હતે।. તેશે શ- 
હેરતે પોતાનું નામ આપ્યું, 

એક જાની કહેવત છે કે અમદાવાદ ત્રણ તાંતણાપર છે,-કસગ, 
રેશમ અતે સુતર. હાલ પણ એ ત્રખુ વેપારની મુખ્ય વસ્તુએ છે. વન 
સતીનો મોટે ભામ રેશમ તથા જરીકસમવું કામ કરે છેન આખા હિંદુ- 
સ્તાનમાં સુતેરી તથા રૂપેરી કિતખાળ વગેરે થાય છે તે બધાતો કસબ 
અમદાવાદમાં વણાય છે, ર્‌?તાપરવી દકાનોમાં વચુકરે સુતરાઉ કાપડ 
વગુતા ત%જરે પડેછે. 


૧૪રે જગત પવાસ, 









આ ઝી પથી. પ્ર 
ન 


જ ન ક 
ક ૬ ડે. ર ફુટ 


ર ક 5 ટક 


મનર મ ક અ 










જા પ 
જ? ન 
દ ઈ 


રાણો સિપરીતો ભરજીદવી ખારી તથા કેઠેરો. -મમદાવા૬. 


શહેરમાં સુંદર્‌ મકાતો ધણાં છે* તેમાં વિશેષતા એ છે કે એમાં 
હિંદુ તથા મુસલમાની ખાંધણીનો સંયોમ થયલે છે, દિલી, આગ્રા 
તથા ગંભેરમાં તો ફકત મુસલમાની કારીગરી છે, પણુ અહીં તેમાં 
હિંદ તથા જેન કારીગરી દાખલ થએલી છેઃ મરજદોમાં પણ અ'દરતા 
ભામ હિંદ કારીમરીના છે, 


ઉ૪ગમત પ્રવાસ. ૨૪૩ 


પહેલ વહેલાં અમે કિલ્લામાં સિદી સૈયદની બારી જેવા ગયાં. હાલતો 
કો સરકારી આદીસ તરીડે વપરાય છે. એવી પાંચ બારીઓ છે. આન 
રસની જળીવાળી કતરણીના એ આખી દૃતીઆમાં અદ્ભુત નમુતે છે, 


(4121745૫૬77 #&૭.મ૬8૬737 8700940041 0% 47271 5-51 81-877-70. 
ે ર દ્રદે ક | ? દ ર્સ્‍્દ ઈ 5 ર _ ી ? 
| ક 

«11 ૧. 











જ 


ઝુ -્ક-- દ્વ. મનન, ન રરા “ગ ઝમ ગળામા સબકા બહ નનન” લણુતતનાભતાઇનઇન...-... ...._.. _ _. _.૦ નરા કન આળતાઉ નતા... ર. કાનન * ૦. તા---૦૦.. ડિ હ - ૨-4 -- -૧------ _.ન્‍ણતનજ--. 
સ મત્ય મમગ્ા્રઝહામટીત્મમભરીટ/ગેર ઝટ મુ ભ ઈ તાવ. હા ૪.હી હ ક ઉ 
૬% શમ ૪૪ ૬૯૯૯૯ કૂર, ૧, ક,૬,૬/૦૪ જાઝ શ? સ કા * કકક ૦2૦, થ ૨૨429૫4 કપ ૦૨૦૫ ૭8%8 ર0, ર૬ કચ. મજ કો 
હ 
કિ ક 





સિદી સૈયદનો બારી. અમદાવાદ. 


એમાંની સાથી સદર છે તેતું આ ચિત્ર મી. શેપડ ડેશે છબીપરથ 
કહાડેલું છે. તે પરથી એની બારીકે બારીક કારીગરી વી મનોહર છે તેનો 
સણજ વિચાર આવશે, આગ્રા તથા દિલ્લીમાં ધગાંએ આરસની વેલનાં 
કપ્રોતરકામ ન્નેયાં. પણુ આ મનોહર બારીને એકે પ્હાંગે નડી. અમદરાવા- 
૬માં જે મસ્જરોછે તે ધરી સારી છે પશુ વિશાળતા માટે વખખાતી નથી, 
તેમાં, જીમા મર્જદ, રાણીની, અહમદશાહની, શાક આલમની તથા રાણી 
સિપરીની મસ્ઈ2દ એ જેવા લાયક છે. 

રાણી સાપરી અહમદશાહના છોકરાની સ્રી થતી હતી. તેણે પંડેજ 
પોતાની મસ્જીદ તથા કબર બંધાવી હતી. ઈ, સ, ૧૪૩૧માં એ પૂરી 
યધ હતી. આ નાનું સુંદર મકાન વિલક્ષણુ છે. તેની આગલી બાજીએ ખેન 
વડા.તથા પાછલી ભાજીખએે એકવડા થાંભલા છે, બધા મળી ૧૦ છે, લ- 


જમત પવામ. 


પતે. 


ને 


આ પાતાપરવું ચિત્ર જેયાથી એતી ખાંધણી તથા 


વશે, 


72 


ખેલા વણુન કરતાં 


રોભાનો ખ્યાલ આ 


“31023300 “ર૦5 ]10-ટ01ર) તે હે 


ક 
1 યં ય હ ન પે 
ન હા ક પ૪ 








-- ફૂ ફને 
ડયમ. #ટકફઃ--::“કૂેભુકટ 


જીચઈન્ઝ અ "#પઇજજુ”વઇ” પ... 





ર 


ન 


કઇ 
ન 1 ર 
ક | ન 
ના ર કે સુખા પ 
દ'૫ હું ક્ર શુટરના. ન 
ક્ક્ન્ળ 
0 છ રુ" પજ 
ર? ૬ 8 
ક | [છિ 
ત 1૪ નીન 
# મી નિ 
ક 
ફુ 29 
ધં ન 


ત તહ. ના કાશાતબિન્તાતતરાઈઉ તાક ત્માસણામા# ૪ 
ત""કીઇ₹ દાઇ ગા પાત (સિજ "#"ઇ ૩-૧૪ 


ક જ 1,71૦ જ્જ ક રફ ":....” 
ક ફિ ટ સ 2 9525 ન -દણુમ “૧4૩ [| જુ સ 75 વિ કૃ ય ર નદા ન મ દ ॥ 
! નકન પડ ન ન, 
1 ક # 





ક, 
ઈ: 
શૈ 
ડી 
ી 
1 
પ 


દ 
નાહ વેન 
ન, 
જ (ટે 
પર કકે 
(* 
દ 
દ પ૪ ૨ 
કૂક ૫ જ 2, 


ટ 


ક 


હ 
હ 
કડ 
? 
ત 
ટ 
ક 


ની * / મા 
4 ' મા 


5 75૪ 
ક, ર ષ્દ 
સડ" 


ક 
જને 
નમન 
77 
ક 
દિ! 


જાક,ડે 


12: મે 





અમદાવાદમાં બીજ જેવા લાયક જમા તે હડીસીંગનાં જેન દેહેરાં 
છે. હઠીસીંગ નામે શ્રીમ'ત જૈન વેપારીએ ૪૦ વષપર એક લાખ ઉપર 
રૂપીઆ ખરચી એ બંધાવ્યાં હતાં, એતાયી અસલી દેહેરાં કરતાં ગની 
કોતરણી તો ઉતરતી છે પણુ તે સિવાયની શૈભા ધણી સારી છે. મેટી 
ઈમારતની પછવાડાં શાળ ભાગમાં દેહેરાં આવેલાં છે. એ હવેલીમાં હ* 
દીસીંગતું ફુડુંબ રહે છે. ઈમારત નીચેથા જવાનો કમાનવાળેો દરવાજ્ેછે. 
દેહેરાની આસપાસ ૫% કમાનોવાળી કરતી પડાળી છે. તેતા થાંભલા ખહુ 
સાર્‌ પોતરેલા છે, વચ્ચેનો ચોક ૧૫૦ કીટ લાંખો અને ૧૦૬ [ટ પ્હોળે છે. 

અમારે એકજ દહાડો રહેવાનું હતું તેથી જે જે જવા લાયક હતું 
તે ઉપર ઉપરથી ન્નેયું, બધું બરોબર નેતાં તો એકાદ અઠંવાડીઉં થાય. 

અમદાવાદથી સાત માઈલ ઉપર સરખેજનો રોજે છે, પૂવે તરફ્‌- 
ના રક એના એવા એવા તુરંગ થાય છે કૈ “અરેબીઅન નાપ્ટસ” માંની 
અસંભવિત વાતોએ પણુ બતે એમ માનવાની *ત્તિ થાય એમ લાગેછે, ૧૫ 
મા સૈકામાં મદુમદ ખેગડાને શહેરથી આધે હવા ખાવાનું મકાત બનાવવાની 
ઈચ્છા થઇ. તેણે ૧૮ એકરનું ૩૦ રીટ ઊંડા પાણીવાળ]' એક મોડું તળા- 
વ ખોદાબ્યું, તેમાં ચારે તરક સરસ પગથીઆં કરાવ્યાં, ઉપર કાંડે મહેલે 
ની હાર્‌ કરાવી, યાં પોતાના માનીતા વજરને દટાવી તેની કળર્‌ કરાવી, 
ગે કબર હાલ બનાવતાં ૫૦,૦૩૦ પૉંડ થાય. પોતાની રાણીને દટાવી તૈની 
પણુ શોભાયમાન કબર્‌ કરાવી અને પોતાને સારૂ પણુ એક કબર્‌ કરાવી 
મુકી, તેની પાછળ એણે એક ખીજ સુંદર્‌ મરદ ખબધાવી છે. તે ફકત 
ગઆગ્રાની મોતી મસ્જદથીજ ઉતરે એવી છે. એ બધું હાલતો! વેરાન થઈ 
પડયું છે. કોઈ કોઇ મુસાફરે સિવાય યાં ખીજું કોઈ જતું નથી, 

અમદાવાદથી ઉપડી અમે હિદુસ્તાતની છેલ્લી જેવા લાયક જગા 
મુંબાઈ આવ્યાં. શ્રુંબાઈવું બારૂં ધણું સારૂં છે. લંગર કરવાની જગા જે 
ઇએે તેટલી છે તથા મોઢા મોટા ડકા તે ગોદીઓ છેન કલકત્તા કરતાં મું 
બાઈ શહેર ધણું વધારે સુદર છે. ભાંનાં સારાં સારાં મકાનો એક રમ 
ણીય મેદાતમાં આવેલાં છે. તેની તથા સમુદ્રની વચ્ચે ફ્કત ધાસને। વિ- 
સતાર છે. મકાનોની પાછળ શહેર આવેલું છે. શહેરની પછવાડી બાર છેતે 
૧૦ માઈલ પ્ડ્ાળુ છે, તેમાં નાના મેટા છે અતે તે પાછળ પવતની હાર્‌ 
આવેલી છે. 


૨૧ #7#ગત પ્રવાસ. 


હિદુસ્તાનનાં બીજા' શહેરોથી અહોંની વરતી જાદાજ પ્રકારની તઃ 
જરે પડેછે કેમકે પારસીએ ધણાછે. તેએ પોતાના ઉત્સાહ, સાહસ તથા 
કેળવણીને લીધે મુખાઈ ૪લ્ઞાકામાં બહું આગળ પઠ્યાછે, ૧૧૦૦ કૈ ૧૨૦૦ 
વવેપર ઝુસલમાનોઝે જ્યારે દરાત ૪વત્યું સારે તેએ યાંથી નાસી સુરત 
માં આવી વસ્યા હતા. હાલમાં તેમની વસ્તી ૭૦૦૦૦ માણસની છે, તેઃ 
માંનો ધણ્‌। ભાગ મુંબાધમાં% છે. તેમા અ'ગ્રેછ સારૂં ખોલી શકે છે. 
તેમની બધાં નિશાળોમાં એ શિષખ્મવાય છે. તેઓ એકેશ્વરતે માને છે તથા 
પાંચ તત્લો અને તેમાં અગ્નિને મુખ્ય કરીને દેવનું દસ્ય સ્વરૂપ માનેછે, 
તેમતા ધમનો સ્થાપનાર ઝાશેસ્ઠર હતો, એને વિશે એવી દતકથા 
ગાલે છે કે હીબુ પેગેબર્‌ દાનોએલનેો તે શિષ્ય હતો. એમના ધમ 
માં નીતિનો ઘણા બોધ છે. મનરની, કુનસ્ની, ગવસ્તી, (સુવિચાર, સુ" 
વાકય, સુજુચ.) એ મુખ્યની નીત વચનો છે. તે માટે તેએ ત્રણુ પાટીની 
કરતી પ્હેરી રાખે છે? 

પારસી ધમમાં તેમનાં સુડદાંતે દાટવાની રીત વિચિત્ર છે. મુંબાઈ- 
નું પારેસી દોખમુંછે તે જેયા વિના કોધએ મુંબાઈવ જવું જનેઇએ નહીં. 
મલખાર હિલપર્‌ એક સુંદર બાગમાં એ છે. તેતી આસસાસ ધનવાન 
વેપારીઓના બંગલા આવેલા છે. દૂર સમુ દેખાય છે. એ દોખમું 
બહુ અજમયખબ જેવું છે. બામમાં જવાનો રમતો નહેર નથી. અ'દર પારમાં 
શિવાય બીન્ન કોઈને દાખલ થવા દેતા નથી, પારસી પંચાયતના સેકટેરી- 
ની અમારી પેઠે રન્ન લીધી હોય તો અ'દર્‌ જવાય છે, પગથીઆ|ં ચઢી 
એ છીએ એટલે બદગી કરવાની જગા આવે છે. યાં તિર્‌'તર સુખડ અને 
ધૂપ બાળવામાં આવે છે. અગ્નિ કદી હેલવાતો નથી, અમને છેક ત્ય'૬- 
રતો ન જવા દીધાં પણુ બહારનાજ રવેશપરથી મુંબાઈ શહેર, બારૂં તથા 
દૂરના ઘાટનો શૈખાવ દીઠો, બીઝુ બાજુએ, રેકરીના હોળાવપર સમુદ્ર 
લગી જતે બાગ છે, તેમાં “નત જાતનાં ઝાડ છે. વચ્ચે પથ્થરની પાંચ 
ગાળ બાંધણી છે. તેની આસપાસ ગીધનાં ટોળે ટોળાં ખેઠાં હતાં. તેમ 
ને જેઈ કટાળા આવે છે. આસપાસનો સુંદર દેખાવ તેમણે ઢાંકી નાંખ્યો 
હતો. તેએ શાંત થઇ ખેદ હતાં, શળ વહત સમયે જેવો! દરવાજો ઉ- 
ધડતાનો અવાજ શંભળાય કે તેમનામાં હાલમાલ થવા માંડે છે, જેમ 


૪ ગત પવાસ. ર્‌ ૪૫9 


ક. (0171070 
ળ 1 પં 9 


હહ 


જે જ. 
ન મ. ફ-'રઝઝુ, 
*7 સઝ ગા 





ક 


અએલોકટઢાની ગુફાનું સંદિર. 

જેમ શખ લાવનાર પાસે આવે તેમ તેમ ધોંધાટ વધતો! જય. મુડદાની 
પાછળ ડાધુ પ્રાર્થના કરતા કરતા ત્રાવે છે. તેમની પાછળ એક આદમી 
એક ધોળા કુતરાને દોરીને ચાલે છે, એ શ્રદ્ધાનું ચિહ્ત છે. પછી ધોળા 
ઝભ્ભાવાળા અધ્યારૂનું રાળુ તથા મરી ગએલા સદમીતાં સગાંવહાલાં 
આવે છે. તેમણૅ ખે વચ્ચે અકેકો રૂમાલ હાથમાં પકડેલો! હોય છે. એ 
લાગણીનું ચિહ્ન છે. બૈદગી કરવાની જગા સ્માગળ પ્હોચ્યા પછી પેલા ડાન 
ધુએ ળંદ્રગી કરે છે અતે જુડદુ ઉચકનારા ર્વાન લઈને પેલા “શાંતિસ્થાન * 
ન!?' આગળ જય છે. પછી તેઓ મુડદાને અંદરની ખાજીએ એટલા 
જેવું છે તેમાં બહારથી કોઈથી ન જણાય તેમ વસ્રહીન મુકે છે. જેવા 
તે પાછા ફરે છે કે ગીધ બધાં તૂટી પડે છે. પેલા પ્રાથના કરનારા પૂરી 
કરી રેહે તે પહેલાં તો દસ મીનીટમાં શબતું લેહીમાંસ પીજઈ છાડપીંજર્‌ 
બનાવી દેછે. ત્રણુ ચાર અઠવાડીમ્માં એ હાડપીંજર સૂયતા તડકામાં ખુલ્લું 
રહેવા દેછે, તે હાડકાં એકઠાં કરી એક કુવામાં માન સાથે મુકેછે, યાં ના 
ના મોટા બધા પારસી સાથે ધૂળમાં મળી જય છે, 


ને૪૮ જગત પ્રવાસ. 


નને વખત મળ્યો હોત તે! બંગાળા જલાકામાંતી ચુફાએ જેવાની 
અમારી મરજી હતી. મુંબાઈથી સાત માઇલે ઉપર એલોક્ટા(ધારાપુરી)ના 
ટાપુપર જે ગુફાનાં મંદિરો છે તેજ અમે જેઈ શકયાં, એ ગુફા એક ખડક- 
માંથી કોરી કાઢેલી છે. છાપરૂં રેકવી રહેલા થાંભલા સદાઇથી કોતરી કાઢેલા 
છે, ભીંતોમાં ભય મૂતિયે। છે. તેમાં જે સોથી મોટી છે તે ૧૯ શીટ 
ઉરી છે. શ્ુંબાઈ જ્યારે પો્‌ટુગીઝ લોકોના ર હતું તેવારે તેમણે યાં 
તોપો ફેઠી મૂતિયો તથા થાંભલા તોડી પઃડ્યા છે તેથી કોતરકામ ખરું 
ખરાબ થઈ ગયું છે. 

અમે શુંબાઈમાં આશરે અઠવાડીઉ' રહ્યાં, તે બધે વખત યાંના શરન 
ળવાએલા તથા ઉચી પદવીવાળા લેકે જેડે સા દેશને લમતા કેટલાક 
સવાલ બાબત શ્રશા કરવામાં ગાળ્યો, એ સવાલ દેશની રાજનીતિ તથા 
સાંસારિક સુધારા સંબધી હતા, તે વાતચીતનો સાર્‌ આ પછીના પ્રકર* 
ણુમાં આપુછું, 

--“&મવ૭્- 
પ્રકરણુ ૨૪ પ 
હિદુસ્તાનમાં લોકહિત સંબંધી સવાલ, 

હિંદુસ્તાન દેશમાં ખેતીનો ધંધો સોથી વધારે ચાલેછે. યાંનાં ઘણાં 
ખરાં વરતીવાળાં શહેર નાનાં નાનાં ગામડાં મળીનેજ થગલાં છે. જમીન 
સારી છે અને વસ્તીનો મોટો ભાગ ખેતીવાડીતું કામ કરે છે, દેશના કે 
ટલાક ભાગમાં થોડા વિસ્તારમાં વર્તી બહુ ધાડીછે. લાં કમાઈખાવાની 
મહા મુસ્કેલી પડે છે. વરસાદ થોડા વધારે કે એછે પડે કે એવું કઈ 
અણધાર્યું થાય તો હજરો માણુસ સહજ મરણુ પામે છે, હવામાં 
મોઢા ફેરફાર થાય તેને લીધે ધણા ભયંકર દુકાળ પડે છે. ખરેખરો દુ- 
કાળ પડે યારે તો સરકાર લોકતે ખોરાક આપે પરંતુ લોકો જન્મથી તે 
મરણ સુધી પુરતું ખાધા વિના રહે તેથી તેમની શારીરિક તથા માનસિ- 
ક શડિત અવશ્ય અધમ થાય. તે માટે સરેકાર ક'ઈ કરી શકે એ બતે નહીં, 

આવા પ્રાંતોમાં વસ્તી વધવાને બદલે ઘટતી જય છે, રેલ્વેને લીધે 
સગવડ વધી છે તેથી કરીને ન્નેરાવર લેકે! આછી વસ્તીવાળા ભામમાં 
જય છે. સિજ્ષોન તથા આસામમાં ચ્હાની ખેતી થાય છે યાં કામ કર- 


જગત પ્રવાસ. ૨૪૯ 


નાર દક્ષિ'યુ હિંદુસ્તાન તથા બંગાળાના નમાઈ શકેલા લે।કજ છે. ઉ- 
પલે ભ્રદ્દાદેશ જીસાથી હિંદુસ્તાનતી તીજેરીને તો મોજે વધ્યો છે, પણુ 
તેથી અડીં ઉભરાઈ જતા લોકને યાં જઈ રહેવાનું ઠેકાણું થશે. અને નને 
ચીતા લોકને આ દેશમાં આવતા અટકાવાય તો એ જીતવાનું ખચે તથા 
નેખમ માથે લીધાનો બદલે! વળી જય, રેલવેને લીધે આછી વસ્તીવાળા 
ફ્‌ળદ૫ ભાગમાં વસ્તી ઘણી વધવા લાગી છે. થાં જવું પહેલાં ધણું મુઃ 
શકેલ હતું. આયલોડતના લે।કતી પેઠે આ લોકે! પણુ સમાટલું આટલું દુઃખ 
તથા ભૂખમરો છતાં પોતાનાં ગામડાંને વળગી રહે છે. આવી લામણીને 
લીધે હિ'દુસ્તાનમાં લેોકહિત બાબતનો એક તમસતો સવાલ ઘણે ગુચવ- 
ણુ ભરેલો થઇ- પક્ષો છે. આખા દેશમાં બધા લોકને જેઈએ તેટલી 
જમીન છે, વસ્તી એછી થાય એવી ઈચ્છા કરવાતી જરૂર નથી. જરર 
તો! એજ છે કે વસ્તી અમુક ભાગમાં ઉભરાઇ ગએલો તે બધે બરોબર વહચાઈ 
જાય, અગ્રેજના તાબાના મુલક કરતાં દેશી રાજ્યોમાં વસ્તી જ્ુલકતા પ- : 
માણુમાં ત્રગુમગણી છી છે. 

આખા યુરોપખંડમાં છે તેટલી પ્ર્નએા તથા જતો હિ'દુસ્તાતમાં 
છેઃ યુશેપના જાદા જુદા દેશતા લોકોના સ્વભાવ તયા રીતભાતમાં જે- 
ટલા ભેદછે તેટલોજ આ એક દેશના ભિન્ન બિન્ન લોકમાં ભેદ છે, યુરોપમાં 
તુર્કસ્તાન 'સિવાય બધે ખ્િિસ્તી ધમ એના જુદા જુદા સ્વરૂષમાં પળાય છે. 
હિંદુસ્તાનમાં મુસલમાની, સીખ, લિદુ, બાહ, જેન, પારસી, બ્રાહ્મણુ તથા 
ખિરતી ધમ ચાલે છે. આપરથી સ્પટ્ટ જણાય છે કૈ જ્યાં ૧૮૦૦ માન 
ઇલ ધરતી પર જુદી જુદી નતતા, સામસામાં ધમેતા, વિરૃદ્ધ સ્વાર્થના 
પચીસ કરોડ માણુસ વસે છે, અને તેમનાથી ખન્ણ્યા, દૂર દેશના અને 
જુદાજ ધમ તથા આચારવિચારતા લેક તેમતે છતી, તેમતે ૧,૦૦૦૦૦ 
થી ખોછા આદમીથી વશ રાખે છે, યાં રાનજ્યતીતિ તથા મતુષ્ય 
સ્વભાવ શાસ્રતા મમનેક વિષયો વિચારવાતા છેઃ રાજ્યાધિકારી વર્ગ (સીન 
વીલ સર્વીસ ) દુનિયામાં સહુથી ઉત્તમ છે તેમને બહુ વિચક્ષણતા તથા 
કોશલથી કામ ચલાવતાં ધણુ શ્રમ પક્યો છે અતે હછ પડશે, મને એએ 
વિષષોનું સહજ સહજ સાન છે, જે છ અઠવાડીયાં હું દેશમાં રલ્લો તેમાં 
મતે એ વિશે જે માલમ પડયું તે કહીશ, 


પુર #ગૃત પવાસ. 


સૈષી અગસનેો શવાકષ એગ્રજ કે હિદુ--બધાતે માટે એ છે કે પે! 
તાનું પૂરૂં કેમ કરવું, રશેજ પેટ ભરવાનું મેળવવાનો દરેક મતુષ્યતે 
હક છે, દુગ્લાંડુમાં પણુ મે ઉપર્‌ બહુ ધ્યાન આપવાનું છે. આ દેશપરતે 
એ વિષય મોટા વાદળા પેઠે ઝઝુમી ૨લ્રો છે. ત્મગાડી પડેલા ભર્યકર દુકા* 
ળથી ખહુ ખરાળી થઈ છે અને હવે પછી પણુ એવા ૬કાળથી બહુ ત્રાસ 
વર્તાશે, એ વાત રાજ્ય વહીવટની ત્રણુ ચતુથોશ બાબતોમાં સરકારને 
ધ્યાનમાં લેવી પડે છે, 

હિંદુસ્તાનમાં જ્યાં જ્યાં હું ગયો યાં લોકાવી દરિદ્રતા જેઈ મને 
ઘણું લાગ્યું. એમ્રેન્ને સાધારણુ રીતે એમ ધારે છે કે હિંદુસ્તાનમાં ધ- 
નના ઢગલ્ષા ને પુષ્કળ કુદરતી સાધનો છે. ખરૂં *ેઇયે તો એ દેશ દુતીન 
આમાં સૌથી નિધનછે. એ વાત ખરી છે ક રાજએ, ઠોકારે, મોટા મોટા 
જમીનદારો તથા કલકત્તા અને મુંબાધ્નતા વેપારીએ। પાસે પુષ્કળ પૈસે 
છે અને તે જણાઈ પ'ગુ ધણ્‌। આવે છે. માધારણુ રીતે નેતાં અ'ગેજેન 
ના ધ્યાનમાં આવા લે।કકતો ધણુ! બાગ આવે છે. તેઓ તે! રજપુત ર%નન 
એને પગથી માથાસુધી રત્ન અને અકલ્ષકારથી ખંચત મોટા ઠાઠ સાથે 
દંગ્ાંડુ આવેલા જીએ કે ગવતેર્‌ જનરલતા ભપકાદાર ૬રખળારોની અને 
જ્યુબિલિ જેવા પ્રસંગે રા'એ એ રાણીપર મોકલેલી ભેટોનાં ચિત્ર પત્રોમાં 
નુએ છે. વુરોપીઅન પ્રશ્નની પેઠે હિંદુસ્તાનમાં ધત વહેંચાએલું નથી. 
લાખો માણુસની સ્ષિતી એમી કેવળ ઉલટાજ છે. જેટલા થોડા પાસે ધન 
છે તેના કરતાં નિધન ધણા વધારે છે. શહેરમાં કારીગરો અઠવાડીએ એક 
શિક્તિમ નવ પેન્સથી સવાખે શિલિ'ગ કમાય છે; સાધારણુ મજુરો દોઢ શિ 
લિગ કમાય છે. ગામડામાં તો તેથી પણુ એણું, ખેતીવાડીતું કામ કરનાર 
ધણુ લોકને પોતાની જમીનપરતા ભારે કર્‌ ભરતાં ગુજરાન જેટલી ઉપજ 


પણુ રેહતી નથી, તેમની સરેરાસ આવક કેટલી છે તેની ગણુતરી કરવી 
કર્ડણુ છે. 


ઇજીષ્ટતા હાલતા એલચી સર ધવેશિત બૅરિંગ જેવા હિદુસ્તાતતા 
ઝાગળના વમુલાતખાતાના પ્રવીણુ પ્રધાને થોડાં વષે પર એતો અડસટ્ટો 
કાઢયો હતે. તૈણે ખેવી ગણુતરી કરી હતી કે હિદુસ્તાનમાં ૬ર વષે 
માથા દીઠ ખે પૉંડની નછવી રકમની ત્મા।ક છે. દાદાભાઈ નવરો ૭» 
આ મણુતરીમાં ભૂલ કહાડે છે. હકીકતના માંકડા તપાસવામાં તે હોરી- 
આર છે. એના કહેવામાં એમ છે કે ૨૮ શિલિ'ગતી માથા દીઠ આવકછે. 


«ગત પ્રવાસ* ૨૫૧ 


ઇંગ્લાંડમાં ગરીખાઈ ધણી છે અને યાંના વેપાર સારે ચાલતો નથી 
એવા આપણુ ખખડાટ છે, પણ અંગ્લ્ાંડ તથા આયજ્ઞાડના વતતીઓની 
૬ર્‌ વવતી માથાદીઠ આવક ૩૦ પોૉંડની છે, એ હિંદુસ્તાન કરેતાં વીરામ- . 
ણી છે, ઈન્કમટંકસ બાબતની ઉ6કીકત જેતાં જણાય છે કે ઇુંગ્લાંડમાં વન * 
ચલા વડના સાધારણુ રીતે સારી રિયિતિના લોકનો વગ છે તેવે હિંદુ- 
સ્તાનમાં તથી. હિ'દુસ્તાનમાં આ કર (ઇન્કમર્ટકસ) ૫૦ પૌંડતી કમાણી 
વાળાથી શર થાય છે* તે માત્ર ૩,૦૦,૦૦૦ માણુસો આપેછે અતે તેમાંથા 
ફૂકત ૨,૦૦,૦૦૦ પૉંડની ઉપજ થાય છે, આ પરથી દેશ કેવો! નિધન છે 
તે સપણ જણાય છે. ઇંગ્જ્ાંડમાં એ કર્‌ ૧૫૦ ધૈંડતી કમાઈપરથી શરૂ 
થાય છે; તેમાંથી ૧,ર્‌૦,૦૦,૦૦૦ પૉંડુની આવક થાય છે. આ ગણુતરી 
મારા અતુભવથી ખરી પડેછે, હિ'દુસ્તાતનાં નાનાં તથા મોટાં ગામોમાં 
હું ફવ છું. મે જેયું છે કે લોકે ધણેભાગે ચોખા, બાજરી, દાળ, ને એવાં 
એવાં હલકાં ધાન્ય ઉપર પોતાને! નિવીહ ચલાવે છે. ધઊં વગેરે હયા પ- 
કારનાં ધાન્ય સાં આપવા સાર્‌ વેચેછે. દરેક જુ વર્ષ દહાડે ખે કે અ- 
હો શિલિ'ગ લૂગડાં સારૂ ખર્યી શકે છે. ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં તો શિયા- 
ળામાં ટાઢ ધણી પડે છે તેથી લેક બહુ હેરાન થાય છે. રહેવાને માટીનાં 
ઝુપડાં હોય છે. તેમાં કાંઈ સરસામન હોતો નથી. રજ ખે વાર ખાવાનું 
ચોડાંતાજ ભાગ્યમાં સરજેલું હોય છે. સાચું કફીએ તે! હિંદુસ્તાનની 
વસતીનો ધણ્‌। ભાગ ભૂખે મરતે! છે. વળી રેલ, દુકાળ, કૈ તીડ પડે તારે 
આમાંતાં લાખો આદમી મરી નય છે, વષાદ ભેઇએ તેટલો પડતે 
નથી તેથી આટલા બધા કાળ પડેછે. ખેડુતો એકાદ વષે ચાલે તેટલું 
અનાજ તો ભરી મુકે છે, તે છતાં પણુ અઠવાડી માનતી કમાઈપર નિવૉહ 
કરનાર લોકને બહુ દઃખ વેઠવું પડે છે. “ને ખે વષે વ્ષીદ ના આવે સ્મન્‍ 
ને સરકાર્‌ વચ્ચે ન પડે તે લાખો આદમી ભૂખે મરી જય. ૧૮૭૩-૪તા વર્ષમાં 
બિહારમાં કાળ પડક્યો હતો તે વખત સરકારે સિત્તેર લાખ પીંડ ન્નહેર 
ખાંધકામમાં ને દશ લાખ ઢત ચોખા મગાવામાં ખચ્વી હતા. તેધીજ લે[ક 
મરતા બચ્યા. ૧૮૭૬-૭-૮ના વર્ષમાં મોટો દુકાળ પક્ઞો હતો. ૧૮૭૫માં 
પાક બહું એછે થયો હતો. ૧૮૭૧માં દેશના ધણુ! ભાગમાં સુપ્ય પાક 
નાશ પામ્યો અતે અનાજના ભાવ ખહુજ ચઢો ગયા, વષે આખરે હજા- 
સ માણુસ મરણુ પામવા લાગ્યાં, સરફારને ખે વવ લગી એ ૬કાળતો અ- 


કૈપૃર્‌ જમત પ્રવાસ. . 


ટેકાવ કરવા મહેનત કરવી પડી હતી. એ વખતની લોકની રિથિતિનું અતઃ 
કરણુ ભેદી તાંખે તેવું વર્ણુન મને ઘણા મિત્રોએ કર્યું હતું. તેમણે શમે 
ખધા ત્રાસદાયક દેખાવ નજરે જેયા હતા. ભૂખે મરેતા લોકને ખવડાવવા 
સરકારને એક કરોડ વીશલાખ પૉંડ ખચ થયું હતું. એક વખત એકલા 
સદ્દાસમાંજ પચીસ લાખ માણુસને સરકારને ખવડાવવું પડયું હતું. વીશ 
લાખ આદમીને મફત ખવડાવવામાં આવ્યું હતું, દુકાળ ખાતાના કમીસ્ન- 
રોએ અડસદ્ટો કાઢયો હતે કે એ દુકાળથી સાડીબાવત લાખ માણસ 
મુમ્માં હતાં. જન્મ ધટયા તે ગણતાં વસ્તીમાં સિત્તેર લાખતો ધટારે થયો 
હતે. પાંચ લાખ આદમી તો કૉલેરાથીજ મરણુ પામ્યાં હતાં. છેલ્રાં ત્રીરા 
વર્ષના દુકાળામાં થધ્તે બધાં મળી એક કરોડ વીશ લાખ માણુસ મરી 
ગયાંછે. લાંબા વખતની દરિદ્રતાએ કરીને ધણા દેશી લે[કે।નું શરીર બળ 
તયા કામ કરવાની શક્તિ ઓછાં થઈ ગયાંછે. તેથી નાના કે મોઢા કાળ 
સામે તેમતાથી ટકી શકાતું નથી, તેથી આ મોટો સવાલ સરકારને હમેશ 
લક્ષમાં રાખવો પડેછે. એવા ખીત્ન ઘણાછે, છેલ્લાં દશુ વષમાં દુકાળનું જેર 
નરમ પાડવા સાર્‌ રસ્તા સુધાયેછે, ખેતી સારૂ સારી પાણીની તેહેરો વધારી 
છે અતે લોકને દેશના બીજા ભાગમાં મોકલ્યા છે. 

હિદુસ્તાનના શ્મા ગરીબ લેોકપર છે તેટલે ગજા ઉપરાંત કર દુની- 
આમાં બીના કોઈ દેશમાં નહીં હોય. તીન્નેરીમાંતા ધણે। ભાગ કરવેરાની 
ઉપજમાંથી નથી થતે,, પણુ સરકારી રેલ્વે, નહેરો, અરીણુના ઈશર, 
વગેરેમાંથી આવેછે. એ છેલ્લી ઉપજ હિ'દુસ્તાનમાંથી નહીં પણુ ચીનથી 
મળેછે. કેરી વસ્તુએપર્‌ મળતી ઉપજતો કરછે તે ખુશીમાં આવે તે આપે 
એવેોછે, ણેકોની દરિદ્રતા તથા દુ:ખ મટાડવા સરકાર ભારે પ્રયત્ન કરતી 
“યછે અને તે સાથે દાર્તી ખપતતે ઉત્તેજન આપી ઉપજ વધારવાના 
ઉપાય લઈ લેકોતે અધમ બનાવતી જાયછે. હિંદુસ્તાનમાં કરવેરામાંથી 
આવતી ઉપજ ૪,૦૦,૦૦,૦૦ ૦ પેડતીછે, ઇગ્લાંડ, સ્કૉંઢલાંડુ્‌ અને આયલોડ 
ની વસ્તીના % ભાગમાં એનાથી ખમણી ઉપજ આવેછે, તેથી એ દેશેમાં 
છે તેના દશમા ભાગતો કર્‌ હિંદુસ્તાનમાં માથાદીઠ અપાયછે. પણુ એ 
ધ્યાનમાં રાખવું જેણએ કે કર્‌ દશમાં ભામનેછે તેમ માથાદીડ સરેરાસ 
ઉપજ વીશમા ભાગતી છે, તેથી કર્લાંડ કરતાં કરતો ખોળે ખમણેછે, 


જગત પ્રવાસ. ૨૫૩ 


હિદુર્તાનવી કર્થી મળતી ઉપજમાંથી અડધો અડધતો જમીતમાંથી મ- 
ળેછે, હિંદુસ્તાનમાં સરકારજ ખરૂં જેતાં જમીનદાર છે. અંગ્રેજ સરકારે 
ન્યારે દેશી રાદ્ન્યો જીતીને ખાલસા કર્યો સારે જમીતતી માલ#ી સંબધી 
હક તથા ભોગવટાની જે રીત ચાલતી હતી તે કાયમ રાખીછે* સાંથનાં 
નાણાંને બદલે પાકમાંથી અમુક ભાગ આપવે। એવી રીત કેટલાંક દેશી 
રાજ્યોમાં હજી ચાલેછે તે અગ્રેજ સરકારે બંધ કરીછે. એ રીતથી કરીને 
સારા નઠારા પાક પ્રમાણે સાંથ આપવી પડેછે. જે પ્રમાણુમાં પાક થાય 
તેના પ્રમાણુમાં ગણાત ભરવી પડેછે એટલો એ રીતમાં ફાયદોછે. તેને 
ખદલે પેસા આપવાની રીતછે તેથી તો ગમેતેવો પક થાય તોપણુ અમુક 
રકમ તો સરકારમાં ભરવીજ પડેછે, હિંદુસ્તાનના રાજવહીવટમાં એ ગણોત 
ઉધરાવવાનું કામ મુપ્યછે* જેક એકર જમીને સરેરાસ સાંય ર્‌ શિલિ'- 
ગથી ૩॥ શિલિગછે. એ રકમ ધણી એછીછે એમ લાગેછે, પરતુ, ધગ્લાંડ 
તથા હિંદુસ્તાનના ભાવની સરખામણી કરીએતે। પ્રમાણુમાં દૃગ્લાંડ કરતાં 
વધારેછે. ઇંગ્લાંડમાં એવી જમીનપર્‌ એ લેખે ર૫ શિલ્િ'ગ પડે. હિંદુસ્તાન 
ના નાના ખેડુતોની સ્થિતિ સરેકારેના ખેડુતના કરતાં ઘણી ખરાબ હોયછે. 
ઈસ્ટ ઈડીઓઆ કંપનીતા વખતમાં સરકાર છત ને લડાઈઓમાં તક્લોન થઈ 
ગઈ હતી તેથી જમીનની ઉપજ સૈંબંધી ઝીણી બાબતોમાં ધ્યાન નહેતું 
આપ્યું. જે માણુસ પૈસાની ઉહ્દડ રકમ આપે તેને ઉપજતેો ઇજ રે આ- 
પતા. પછાં તે ખેડુત પાસેથાં કહડાય તેટલો નટ્દો લે. આ માણુસો ધીમે 
ધીમે જમીનતા ધણી થઈ પડ્યા. બંગાળામાં તેમતે જમીનદાર કહે છે. 
તૈમતે ૧૭૪૩માં જમીનના માલીક બનાના, જમીન તેમની અને તે બદલ 
તેઓ ચરકારમાં અમુક રકમ આપે એમ ઠરાવ્યું. જમીનદાર્ની હાય 
નીચે ખેડનાર ખેડુતને દુઃખ ન પડે તે માટે વખતે વખતે એડવાનેો હક 
અથવા ખેડુતને કહડાય નહીં એવે તેતો હક કાયદાથી ઠૅરાનો છે. પણુ 
હિંદુસ્તાનના ધણા પ્રાન્તેમાં સરકારી હકને બદક્ે જમીતના અમુક મા- 
લીક થયા છે સ્મને માર્‌ નણવામાં જે આવ્યું તેમાંથી જણાય છે ઝે 
બારોબાર સરકારના ખેડુત કરતાં જમીનદારેના ખેડુતને બધે બહુ દુઃખ પડે છે. 

અન્તાન તથા અવિચારી ખેડુતો પાસેથી સુકરર રકમ હર્વર્ષે ઉધ* 
રાવવાના રીવાજને લીધે, હિદુસ્તાનમાં કાળરૂપ ખેડુતને પૈસા ધીરનાર ય- 
યા છે, નદર્‌ વષૅમાં ન્યારે સાંય પૂરીતા સમાપી શકે એમ હોય બારે 


૨૫૪ જગત પવાસ, 


એ શાહુકાર તેમતે નાણાં ધીરેછે, એકવારે એ વ્યાજખોરના હાથમાં સ- 
પડાયા કે ફરીથી છુટવું મુશ્કેલ, ખેડુતોનાં એવાં દેવાં ન મતાય એટલાં 
વધી ગયાંછે તે વિશે મ ધણી વાતે! સાંભળી છે. હિંદુસ્તાનમાં બધે મને 
માલમ પડયું છે કે દેશી લોકોતો દઢ તભિપ્રાય એવો છે કે એ ખેડુતો 
ને છુટા કરવાનો એકજ રસ્તો છે. તે એ કૅ સાંથ બદલ પૅસાની મુકરર 
રકમ ન લેતાં જમીનમાંથી પાકતો મ્મમુક ભાગ લેવો. પણ તેમાંનું કાઈ 
મને સમજવી શડયું નહીં કે એ જુતી અગવડ ભરૈલી રીતથી આટલી બધી 
વસુલાત આટલા મોટા દેશમાંથી શી રીતે ઉધરાવવી, દર ત્રીશ વર્ષતી 
મુદતે જમીનતો વેરે કૂરીયી ઠરાવવામાં આવે છેઃ મને તે! લાગે છે કૈ 
જમીનતો વેરો ધટાડ્યા સિવાય અને જમીનદારોના હાથ હેઠળના એ- 
ડુતો સારૂ કાયમ ખેડહક તથા વાજખબી સાંથ ઠરાવી, તેમને ફરી ઠરાવ- 
વાતી મુદત ટુકી કર્યા સિવાય ૬રિદ્રતામાં કચરાતા ખેડુતોનું દુઃ ખ ઓછું 
કરવાનો ખીજો એકે રસ્તો નથી, ૧૮૭૦તા “લેન્ડ ેકટ” પહેલાં આયલોંડતા 
ખેડુતોની સ્થિતિ હતી તેજ ૬શામાં જમીનદારોતા ખેડુતો છે. બંગાળામાં 
ગ્રે રાજ્યમાં વસ્તીમાં ધણ્‌ા। વધારો થાયછે અને બંગાળી ખેડુતે! પર- 
દશ કદી જવાના નહીં તેથી જમીનદારોને ભરવાની રકમ અસલ ઠરાવેલી તેથી 
દસર્પંદરગણીથી એ વધારે ગણોત લઈ તેઓ ખેડુતોને ભાગે નહીં જેટલું 
રહેવા દેછે. હિ'દુસ્તાનતી સરકારે આ બધી વાતથી જાણીતી છે, ખેએક * 
વર્ષપર્‌ પસાર થબેલા “બંમાળા રૈયત એડટ” નામે કાયદાથી લાખે આન 
દમી જેઓ જગમીનદારોતા નાના ખેડુતો છે તેમતો જમીન ખેડવાતેો કા 
યમ હક તથા ભો।ગવટો મુકરર યશે. આવા જમીનદારી જહ્ઠાએ બહુ 
વધી ગયા છે. જમીનના નાના ટુકડા પડી ગયા છે. એક કરોડમાંથી સાઠ 
લાખ ખેડુતે! દર વષૅ સાડા સાત શિલિગથી એ એળણછું ભરે છે. કેટલેક 
રેકાણે એક ચોરસ માઈલે વસ્તી ૫૦૦તી છે. જમીન બધી રોકાઇ ગઈછે 
અને વસ્તી તે। વધતીજ જય છે. તેથી લોકને ખેડવાતી જમીન ડયાંષી 
આપવી એ ઝુયવણ ભરેક્ષે સવાલ છે. એના મ્હો મ્માગળ તા આય- 
લીડ ખાથતને। સવાલ પણુ ઢ'કાઈ જય તેમ છે. હિંદુસ્તાનના આ એ 
ડુતોતે આયલોડતા ખેડુત જેવાજ ગણુવા જનેપ્એ, કેમે તેએ પણુ 
આપણા દેશતી રૈયત છે, તથા આયરીશ લોકેોતી ધાંધળથી ઉઠાવેલી કૂ* 


જગત પવાસ. ૨૫૫ 


રિયાદ પાલામેન્ટમાં સંભળાય છે તે હિંદુસ્તાનના, આ ખેડુતોની ધીરજ અને 
સહનશીલતા જેઈ સરકા રે તેમની દશાપર પણુ તેટલુંજ ધ્યાન આપનું જોઇએ. 

લોડાની ૬રિદ્રતાની બાબત મૂકી હવે કેળવણી તર૬્‌ ભજેઈએ,. બધા 
દેશમાં જીવવા સાર્‌ જર્‌રીઆતની ચીન્નેથી ઉતરતો અગસને લે।કહિત- 
નો સવાલ એ છે. હિદ્સ્તાનમાં પ્રશ્નને કેળવણીની યોજતા સરકાર જઃ 
તેજ ચલાવે છે. નિશાળા ખરેબર્‌ તપાસી તેમને સરકારી તીજેર્‌ીમાંથી 
નાણાંની મદદ અપાય છે. દરેક પ્રાંતમાં કેળવણી ખાતું હેય છે. તેને 
ઉપરી (ડીરેકટર) હોય છે અને એના હાથ નીચે વાૅફગારે પરીક્ષા "(ઈ 
ન્સ્પેકટરે) હોય છે. દેશમાં સવ રથળે ચઢતી ઉતરતી નિશાળો છે. ગામડાની 
ગામઠાં નિશાળથી તે છેક મોટી કોલેજને લગી છે. વળી કલકતા, મદ્રાસ 
તથા સુખાઈની ત્રણુ મોટી યુનિવર્સીટીએ# છે, તે બધાને રાન્ય તરફથી 
નાણાંની મદદ મળે છે. તેમની હકીકતને રીપોટે તિયમસર્‌ યોજના પ્ર" 
માણે કરવામાં આવે છે. સારા વિદ્યાર્થીએ ને ઉત્તેજન સાર્‌ ધણી સ્કોલર 
શિપે। છે, તેથી ગરીબતા છેકરાનતે કેક્ષેજ નો અભ્યાસ કરવે। સરળ પડેછે, 
એવી રીતે અભ્યાસ કરનાર ધણાછે. ખ્રિટિશ હિ'દુસ્તાનમાં બધી મળીને 
૧,૪૧,૦૦૦ નિશાળે છે, તેમાંની ૭૮,૦૦૦ ને સરકાર તરફથી મદદ 
મળે છે, બધીમાં થઇને પાંત્રીશ લાખ છોકરાં અભ્યાસ કરે છે. દશ વષે 
ઉપર્‌ માત્ર ૬૦,૦૦૦ નિશાળે હતી અને ૧૮,૦૦,૦૦૦ છો[કરાં અભ્યાસ 
કરતાં હતાં, એટલે દશ વર્ષની મુદતમાં સંખ્યા બમણુી। થઈ છે, ખીજ 
વીસ કે ત્રીશ વષમાં તિશાળે જતાં છેકરાંતી સંખ્યા વગ્તીતા પ્રમાણમાં 
ઇગ્લાંડ્‌ જેટલી થવાતો સૈભવ છે. દેશીએની જેડે વાતથોત પરથી મને 
માલ્ષમ પડ્યું કે તેમની અવ્યુમર ઇચ્છાછે કે કેળવણીને ઉત્તેજન આન 
પવું તથા એકેએક જણુને કેળવણી આપવી. શિક્ષકો તૈયાર કરવાની દ્રેતિ'ગ 
સ્કુશામાં ૫૦૦૦ સીપુરૂષ ભભ્યાસ કરે છે, હંચા વગના હિ'દુ તથા મુન 
સલમાતેને શિક્ષકની પદવી ધણી પસંદ પડતી છે. 

કલકળા, મદ્રાસ તથા મ્ુંભાઇની યુનિવર્સીટીએ ત્રીશ વર્ષપર્‌ લંડુ- 
નતી યુનિવર્સીટીને ધારણ #*વાપવામાં આવી હતી. તેએ પરીક્ષ! લેનાર 


* તે સિવાય અલાહુભાદમાં હવે યુનિવર્સીટી સ્થપાઈ છે. ભા- 


૨પ જગત પ્રવાસ, 


મંડળ છે, ડેળવણી આપવા ખાખતનું કામ તેમતી તરફયી નથી થતું. પ'ગુ 
તેઓ પ્રવીણ્ય, (આર્ટ) કાયદા, વૈદક, શિલ્પકલા વગેરેની પદવી આપે છે. 
પંજાબમાં એક ચોથી લાહોરતી યુનિવર્સીટી છે, તેમાં આ ત્રણુ યુતિવ* 
સીંટીનાં ધોરેણુ ઉપરાંત કેળવણી આપવાનું પણુ ચાલે છે. આ બધી યુ* 
નિવર્સીટીએથી શું પરિણામ તથા અસર થાય છેતે દરવર્ષે છપાતી બ્રિટિશ 
હિ'દુસ્તાતતી હકોકતપર્‌થી માલમ પડી આવે છે. ગયા વષમાં ૭૦,૦૦૦ 
અભ્યાસીએ। દ્વાખલ થયા અને ૨૬,૦૦૦ પાસ થયા. આ યુનિવર્સીટી- 
એથે લગતી આખા હિંદુસ્તાનમાં એકદર સા કોલેજે છે. કોલેજેમાં ખે 
પ્રકાર છે. એક તો યુતિવર્સીટોમાં પ્રાવીણ્ય (શાટ)તાં ધોરણુ શિખવે છે 
અનેબીન્ને વૈદક કે એવાજ ળી? ખાસ વિષય શિખવે છેઃ એ ડોોલેજ્ને- 
માંની કેટલીક સરકાર તરેક્થીજ ચાલે છે. કેટલીક્તે સરકાર નાણાંની મદદ 
આપે છે. આવી ન્તતની કોલેજે ધણે ભાગે મિશનરી છે. એે બધીમાં 
મળી દશ હજાર અભ્યાસીએ છે. 

ક્લેજેમાં વિદ્યાર્ટીએ હાઈસ્કુલોમાંથી આવે છે. એવી હાઇટેકુલે 
ખધા જહ્યાના મુખ્ય શહેરમાં અકેકી છે. તે સિવાય બીજ મિશનરી સ્કુલો 
ધષ્યાં છે, તેમને શરકાર તરફથી મદદ મળે છે. એ નિશાળોમાં અંગ્રેજ 
રાખવે છે અતે કૈળવણી ગંગ્રે$2માંજ આપે છે, યુનિવર્સીટીતી પવેશક પ- 
રીક્ષાના ધોરણુ સુધી યાં શિખવાય છે. સરકારી નોકરીના ઉમેદવારે એમાં * 
શિખે છે. એવી ૬૦૦ નિશાળે છે. તેમાં ૯૦,૦૦૦ છોકરા ભણે છે. તે 
પછી વચલા વગની નિશાળો છે. તે નાનાં શહેરમાં તથા મોટાં ગામોમાં 
હોય છે. તેમાં સાધારણુ હલકા વર્ગતા લોકોને ખપ પડે તેટલું શિખવે છે. 
એમાંની કેટલીકમાં એકલી દેશી ભાષા અને કટલીકમાં અમરે) પણ શિ- 
ખવાય છે, તેમની સૈખ્યા.૪૦૦૦તી છે તથા તેમાં ભણુતારની સંષ્યા 
ર,૦૦,૦૦૦તી છે, સૌથી છૈલ્લી નીચલી શરૂઆતની નિશાળો છે. એવી 
તિશાળા બધે છે. તેમાં 9લ્લાતી દેશી ભાષામાં આરંભની કળવણી ત્મ 
પાય છે. આ પ્રકારની નિશાળો તો છેક હમણાં પંદર્‌ વીશ વર્ષષી થઈ 
છે. હિદુસ્તાનમાંની 'કૈળવણીતી, પદ્ધતિની સફળતાની એ નિશાનીછે, એનું 
માન સશ જયોજ કૅમ્મેલ તથા સર રિચર્ડ ટેમ્પલતે છે, કેળવાએલા દેશી 
ઓને એ બંતેને સારૂ ધણું માન તથા ઉપકાર ભૃત્તિ છે, સર્‌ જ્યોજે જુંઃ 


જગત પ્રલાસ* જે પંપ 


મ્યેલતા કારભાર પહેલાં બગાળામાં એવી શરૂઆતની નિશાળો તથા તેમાં 
ભણુનારતી સંપ્યા બહુ થોડી હતી. ૧૮૮૫માં એ વીસગણી થઇ છે? 
મોટા પ્રાંતમાં આટલે બધો વધારો કરવામાં કતેઠ મેળવવી એ મેટા 
રેજનીતિત્તને મગરૂર થવા જેવું છે. 

કેળવણીનો વિષય પૂરો કરતા પહેલાં, મિશનરીઓએ કેળવણીતા સં- 
ખ'ધમાં જે સેવા બનવી છે તે કલ્રા વમર ચાલે તેમ નથી, મૂતિપૂજકોને 
ખ્રિરતી કરવામાં તેએ સફળ થયા છે કે નહીં તે વિશે મતભેદ છે. પર'તુ 
કુળવણીના કામમાં તેઓએ ધણું ક્યું છે એ બાબત સહુ એકમત છે. 
પ્રોટેસ્ટ મિશતની નિશાળે તથા કોલેજમાં ર,૦૦,૦૦૦ ઉપર્‌ તિવાર્થી 
અભ્યાસ કરે છે, તેમની સંંપ્યા વધતી કય છે. મહા પ્યાસ કરનાર 
ખિસ્તી મિશનરી સ્્રીએના પ્રયતથીજ હિદુસ્તાનમાં સ્રા કેળવણુ થઇછે, 
હવે તો તેમની ૧ર ૦? કન્યાશાળાએઓ છે. ૧૮૫૧માં પ્રોટેમ્ટટ મિશન 
તરફથી શિખતી છોકરીઓ ૧૧,૦૦૦ હતી. ૧૮૮૮માં ૮૦,૦૦૦ થઈ છે. 


હિંદુસ્તાનના ભવિષ્યનો મોટો આધાર્‌ કેળવણીપરછે. યાંની નિશા- 
ળે તથા 'પોલેજેમાં કેળવાએલા દેશીએ એ સૈમાર સુધારામાં આગળ ૫- 
ડવા માંડયું છે. પપ્યાત ધમંગુર કેશવચંદ્રસેતતી સ્થાપેલી ષ્રાહ્મ સમાજ- 
નો હેતુ ખિર્તીનતીતિ તથા ઉપદેશ સાથે જુના હિદ્ધમના શુદ એકેશ્વરમ- 
, તતો પ્રસાર્‌ કરવાનોછે. દેશીએની સાંસારિક રીતભાતોમાં ધણા અગસના 
ફેરફાર કરવાની દૃત્તિ તેએ જાગૃત કરે છે. તેના અનુસંમીએને કેળવાએલા 
હિ'દુ તથા મુમલમાને! તરફ્થી સહાયતા મળે છે. તેએ બાળ લમ અટ- 
કાવવાના તથા પુતર્લગ્તતા હિમાયતી છે. બાપડી વિધવાએના પતિ તેમના 
ખાળપણુમાંજ મરી જય છે અને તેથી તેમને જીવતે મુએલાં જેવું ૭૭- 
વન ગાળવું પડે છે, તેવી લાખે વિધવાએતે દુઃ ખથી છેડવવાતે સારૂ 
આ પ્રયલ છે. તેઓ નાતજાતના હાનિકારક ચાલ કાઢી નાંખી સારા 
ફેરફાર કરેછે; સ્રી કેળવણીને ઉસજન આપે છે, મઘને। વેપાર વધારવાની 
સામા થાય છે; અને એક'દર રીતે સાંસારિક સુધારામાં ધણું ધ્યાત આપે 
છે, એવું ત્રીશ વર્ષપરના દૈશીઓમાં નહોતું. હિંદુસ્તાનની સરકાર લે! 
કને જતે બોધ કરવાતું માથે લેતી તથી. હિદુની, મુસલમાનની, ગ્હસ્થો- 
તી ખાતમી, મ્યુનિસિપાલીટીની કે મિશવરીની તિશાનેોને, કે ઝે મારી 


૨૫૮ જગત પ્રવાસ? 


રીતે ચાલતી હૈય તેને સરકાર મદદ આપે છે. હાલ કેટલાંક વષથી કેળન 
વણીનતો વધારે થયે છે તે આ નિશાળાની સરસાઇને લીધે થયો છે, મતે 
આશા છે કે મિશતરીઓવતી નિશાળોમાં જે વધારે ઉત્તમ ખોધ થાય છે 
કે થવે। જઇયે તેનો પ્રસાર થઈ આખરે આખા હિદુસ્તાનને કેળવણી 
સાથે એ ખોધ ભવિષ્યમાં મળર્‌ે. 

દેશીઓનું કહેવું છે કે મે!ટાં કેળવાએલાં શહેરોમાં હુન્નર તથા કળા 
રિખવવાતી નિશાળો સ્થાપવાની ધી જરૂર છે, જેપુર્માં એવી એક નિ- 
શાળ નવા હું ગયો હતો. લાં હિદી કારીગરી બહુ સારી રીતે શિખવાય 
છે. એ કારીગરીનો નાશ થતો એથી અટકશે. ધણાક હુત્તર ઈંગ્લાંડ તથા 
યુર્‌પતા કામતી બરેબરી કરી શકે તેવા થાય છે. સુંબાઈમાં સાડ કે 
સિત્તેર સુતર્‌નાં કારખાનાં છે, તેમના માલીકોએ મતને કહ્યું કે પંદરવીશ 
વર્ષમાં હાલ જે માલ નૈન્ચેસ્ટરધી આવે છે તે બધે હિ'દ્સ્તાનમાંજ બની 
શકશે, આ કારખાનાંને લીધે ચિત તથા જાપાનમાં લૈકેશાયરથી આવવું 
સુતર બધ થયું છે. તે લવે મુંખાઈયી હોગકીગ ચઢેછે. કલકત્તામાં પણુ 
સણુતા વગુટટનાં કારખાનાં ઘગા|ં છે. સન્ચેછરે જે હાથના હુન્નરનો 

ન્ટ દ્વ સિ ક ક ક હ 
નાશ કયા છે તે કામ યંત્રવડે પાછું નરી કરવાનું હિ દૃસ્તાનમાં શરૂ થયું 
છે એમાં કાંઈ સંશય નથી. હિ'દુસ્તાન ઇંગ્લાંડવી બરોબરી કરે તેની 
ઈષા થવી ન ન્નેધ્યે. સરકારે દૅશીએને હુલર્‌ તથા કળાની કળવણી 
આપવી જેધએ કે જેથી તેઓ તેમના દેશની કારીગરીનું કામ હાલની 
રીતો શિખા પાછું પોતાના હાથમાં લઈ શાકે. 

કેળવણીની આ બધી ઉત્તે જત પદ્દતિથી એક નવે! લેકહિત સંબધી 
સવાલ ઉત્પન્ન થયો છે. તેની અગય દહાડે દહાડે વધતી જય છે. વહેલાં કે 
જ્રાડાં તે પર લક્ષ ૬૫ યોગ્ય ઉપાય લીધા વિના ચાલવાનું નથી, જ્યારે 
ખિટિશ પ્ર'નએ કપની પાસેથાં હિદુસ્તાનનું રાજ્ય પોતાના હાથમાં લીધું 
યારે તો અસલ પ્રાચીનકાળમાં થએલા ઉહર્ષે આવી દેશ અઢકેલો હતે 
અતે તે ઉહધતો પણુ વળી ક્ષય થતો જતો હતે, તેના સજીવન અ'શમાં 
ધમે માત્ર રણો હતે; તેમાં કેળવણી હતી તે નહાં જેવી હતી. બાહ્મણે સિ 
વાય કોઈને કેળવણી અપાતી નહીં. બ્રિટિશ રાજ્યમા છેલ્યાં ત્રીશ વર્ષથી જે 
હંચી કેળવણી અપાય છે તેતી પ્રશસ્ય પહ્દતિનું ડુંકે વણુન મે ઉપરે આ* 
પ્યું છે, હવે તો હર વર્ષે દશકે પદર હર્‌ પુરૂષો કેળવાધ્તે ઇંડલાંડની 
યુનિવર્સોટીના ગ્રેડયુએટોનતી બરેબરી કરી શકે તેવા થાય છે, તેમાંના 


જ૪ગ્‌ત પ્રવાસ. ૨૫ 


ઘણાક ઇંગ્લાંડ તથા સ્ક્ીઢલાંડ જાય છે અને એમ્રેજેના વિચાર તથા વિન 
નેકની પહ્તિ શિખે છે. તેઆ હિંદુસ્તાનની સિવિલ સવિસમાં દાખલ 
થાય છે, વિદ્દત્તાથી ચાલતા રે।જગાર કરે છે; તિશાળતા શિક્ષક, વકાલ, 
દાકતર, ઈકનેર્‌, વેપારી, સ્ટેશનમાસ્તર, બેકતા કલાક વગેરેતા અનેક 
ધધા કરેછે. હિ'દુસ્તાનતા બધા ભાગમાં આ વગની સ્થાપના થવાથી કેળ- 
વાયલે। વિચક્ષણુ લેકમત ઝૃપાટાળંધ બંધાય છે ત્મને .તેતી અસરથી 
યાનાં બોહેળે ફેલાવ પામેલ વતમાતપત્રોમાં સરકારની હાલયાલ તયા 
લોકના હિત સૂર્બધી સવાલ ચચાય છે. તેએ ગંગ્રેશ્નેના જેવુંજ અગ્રેજી 
ખોલી તથા સમજ શકેછે, હિ'દ્સ્તાનમાંની મારી મુસાફરીમાં એવા ધણા 
તરૂણુ હિ'દુઓ સાથે મારો મેળાપ થન હતો. તેએ પોતાના ૧૫ ક 
ર૦ રૂપીઆના પગાર્પર સંતોષથી રહેછે, હુરબઠે સ્પેન્સર, મિલ, કાલાઈલ, 
જાત મોરલે અને વિશિષ્ટ અગ્રે જ ત્રંથકારેનાં લખાણુથા તે સંપૂ'પુ રીતે 
વાકેફ હતા. તાં જેટલે વખત ડું રહો તે વખતમાં આવા કેળવાયલા દે” 
શાખોનો સંસગે મેળવવા મેં બન્યું તેટલું કર્યું છે, મતે થયું કે હિંદુસ્તાન- 
માં રહેનારા અ'ગ્રેજ અમલદારે તો ધૃગ્લાંડમાં ઘણાએ મળશે પર'તુ આ 
દેશમાં ફરીથી આવવાનું વખતે નાજ બતે, અને માત્ર અહોંથીજ દેશ્‌ીન 
એની લોકવાણી જણી શકાય. હિંદુ, મુસલમાન તથા ખાહ્મસમાજના જે- 
જે કેળવાયલા માણસો નડે મારે વાતચીત થઈ હતી તે પરેથી તેમતી 
મનની ગ્રહણુ શકિત તથા વિક્ત્તા વિશે મને ઉંચો અભિપ્રાય મેઠો. 
જાઈને ભમાવવાની વૃત્તિ તથા દ્રાયડનાો અશ પણુ તેમતામાં નહોતે!. 
મતાંતર્‌ સહન સાથે તેમની ઇચ્છા એવી છે કે કોઈ પણુ ખાબતની બંને 
તરકૂની વાત ધ્યાતમાં લઈને તકરાર કરવી, ધણું કરીને એકે એક દેર- 
ના અભિપ્રાયમાં અંગ્રેજી રાનયના કારભાર તથા તેથી નિપજતા પરિણુ।- 
મ વિરૂહ્દ ધણી દલીલે। છે, તથાપિ તેમનામાં બ્રિટિશ સરકાર પ્રતિ અય'- 
ત રાજભક્તિ છે. તેએ જણે છે કે હિંદુસ્તાનમાં બીજું કોઈ રાજ્ય ચાન 
લી શકે એમ છેજ નહીં. થોડા વખતમાં કેળવાયલા દેશીએ। લેક સમૂહ- 
માં બળવાન થશે. સ્વદેશતા રાજ્યતંત્રની જવાબદારીમાં અધિકારીઓ 
પાસે તેમણૅ ભાગ માગવા માંડ્યો છે. એમાં તેમને ડયાં સુધી દાખલ કઃ 
રવા તે વિશે એક પછી એેક આવતા ગવર્નેર જેનરલેને ભારે વિચાર ક- 


૨૬૦ જગત પ્રવામ. 


રવો પડે છે. થોડા વખતમાં એ પર લક્ષ આપતું પડશે. સંપથી થતા 
ફાયદા કેળવાયલા દેશીએ સમજ ચયા છે. ત્રણુ વષે ઉપર તેમણે પો 
તાની મો।ટી સમા મ્થાપીછે, હર્વર્ષે હિ દતા લાભતા વિષયપર્‌ વિચાર કઃ 
રવા ક્રેઈ મોઢા શહેરમાં તે મળે છે. એવી પ્રતિનિધિભૂત સભાઓ 
(કોગ્રેસ) ત્રણુવાર્‌ મળી હતી. એકવાર મુખાઈમાં, બીજી વખત કલકત્તા- 
માં અને ત્રીજવાર મદ્રાસમાં. તેમાં હિંદુ; મુસલમાન, જેન, પારસી તથા 
ખિસ્તી મળી યાંતા ૧૨૦૦થ%ી ૧૪૦૦ સંભાવિત ઝૃકસ્થે એકઠા થયા હતા, 


તેમનામાં સંપૂણ એકતા તથા ઉત્સાહ હતાં. તેમાં કામકાજ સધળું અં- 
ગ્રેજમાંજ માલે છે એમાંતી એકે સભામાં જવાનો લાભ મને મળ્યો નથી 


પરતુ મ તેતી હકીકત ધ્યાનથી વાંચી છે. તે પરથી તથા તેના સભાસદ 
થયેલા એવા કેટલાક દેશીએ સાથેની વાતમીતપરથી એ સભાની ઈચ્છા તથા 
આશાશી છે તે જણુવા બનતે। પ્રયત્ત કર્ય છે. આ શિયાળામાં ગગહ્હાખા - 
૬માં કૉંગ્રેસ ભરાવાની છે યાં હું જઈ શકીશ એમ ધીારૂં છુંઠ 

જ્યાં હિંદુસ્તાનમાં એક'દર રીતે કેળવણી બધે ફેલાશે સારે દેશ ૫- 
હૃતિ અગ્રેજ વિચાર તથા સ્પૃહાતે અતુસાર હોવાતે લીધે કેળવણીથી રાજ- 
કારેભાર્ના હક તથા જવાખદારીમાં ભાગ લેવા લાયક થયેલા લોકને તે 
આપવાની તા કહેવી અશકય થશે. તેમાંના થોડાક જે એેટલી યોગ્યતા 
પામ્યા છે તેમને લાગે છે કે બીજું કઈ નહીં તો દેશના મત તથા અ. 
ભિપ્રાય સરેકારતા ધ્યાનપર્‌ બારોબાર લાવવાનાં સાધત તે જેધઇયેજ એ 
કઈ નવાઇ જેવું તથી. ધણુક ગેરવાજબી રીતે કહે છે કે હિંદના મુખ્ય વર્ગની 
ઈચ્છા અંગ્ને છ અમલ તોડી પાડવાતી છે પણુ તેવું કાંઈ નથી, તેએ સારી પેડે 
જાણું છે કે તેમ થવાથો રાજ્યમાં જે અ'ધાધુની ચાલે તેમાં તેએ સેથી 
પહેલા કચરાઈ જાય, તેમતી મરજી તો એટલીજ છે 3 સરકારને લે 
કાતો સંસગે વધારે થવો જેઈએ, અને રાજ્યરીતિ ચલાવવામાં પેળવણી 
પામેલા દેશીઓનું કહેવું કઈ ધ્યાનમાં લેવું જેધ્એ., સૌથી મોટી વાત 
એ કે તેમતે રાજ્ય કારભારમાં ભાગ છેવા દેવો જેઇએેઃ વળી જે સારી 
પદવીની નોકરીએ અગ્રેજેને આપવામાં અવે છે તેમાંતી જેટલી ઓછે 
ખર્ચે અને તેટલીજ યેગ્યતાથી દેશીઓને આપી શકાય તેટલી તેમને 
ત્પાપવી જઇયે, ખરૂં જતાં હિદ્સ્તાનના રાજ્યકસા બિટિશ સિવિલ સન્‍ 


જ૪ગત પ્રવાસ? ૨૧૧ 


વીંસતા અમલદારે છે. એ સિવિલ સર્વીસ આખો દુનીઆમાં ઉત્તમ છે. 
એતે સાર્‌ હરીદાઈ કરતારાતે કઠંણુ પરીક્ષા આપવી પડે છે. આ અમલન 
દાર વગે ઉપર દેખરેખ રાખનાર તથા આના કરતાર્‌ વાઇસરીય ( રાજ 
પ્રતિતિધિ ) તથા પ્રાંતીય ગવનરે। છે. તેમને સલાહ આપનાર મત્રી મં* 
હળ ( કૉંસીલ )? તેએ૪૪ પસંદ કરે છે. સિવિલ સર્વાસતા અમલદારે રપ 
વર્ષની નોકરી કરવા હિ'દુસ્તાનમાં આવે છે, તેમાંથી ચાર. વષે રજાનાં 
જાય છે. પચીશ વર્ષતી આખરે એટલે જુવાન વયમાં તેઓ નોકરી છોડી 
દઈ પેન્શન લેછે. તેમતે એછામાં એણછું ૬ર વર્ષે ૧૦૦૦ પૈડનું પેન્શન 
ન મળે છે. આ રીતે એમાં ધણું ખર્ચ થાય છે. પરીક્ષામાં દાખલ થવાનું 
સારા વર્રાતા તરૂણુ અગ્નેજનને મત થાય માટે ભારે પગાર્‌ આપવા પડે 
છે તે, તથા આટલું વહેલું પેન્શન અપાય છે તેથી અલબત ખર્ચ વધારે 
થાય છે. સરકારી નોકરોતા પગાર તથા ખીજ ખચ મળી એક કરેડ 
દશ લાખ પૈંડ થાય છે. તેમાંથી ભાગ્યે વીશ લાખ દેશીઓને આપવામાં 


આવે છે. એ વાત ખરી પહેલાં અંગ્રેજી અમલતી શરૂઆતમાં જ્યારે 
અંગ્રેજ ભાષાની કેળવણીને દેશમાં પ્રસારે થયો નહોતો યારે તે અ- 
ગ્રેશ્તે રાખ્યા વગર્‌ પાશ્રાય વિચારપહ્તિ પ્રમાણે રાજ ચલાવવું બની 
શકે તેમ ન હતું, પણુ હવે દેશીએ કહે છે કે સિવિલ સર્વીસમાં અમારી 


વધારે સંપ્યા દાખલ કરવી નેઈએ અતે રાન્નયતા બિડિશ વહીવટ તથા 
કારભારમાં હાતી ન પ્હોચે તેમ દેશીએને બધી નોકરીએ આપવામાં 


ત્માવે તો પગારના આંકડામાંથીજ ત્રીશ ચાળીશ લાખ પૌંડતો ખચાવ 
થાય, આ છેક ગેરવાજબી નથી. મોટી સિતિલ સર્વીસતી પરીક્ષા માત્ર 
ઇંગ્લાંડુમાંજ લેવાય છે એ પણુ ફરિયાદનું કારગુ છે. કેમકે તેથી ઇંગ્લાંડ 
જવાની મુસાફરીનું નનેખમ ખેડી ષૅસા ખચ અને વળી નાત બહાર રહે 
તે વિતા દેશીએથી એ સિવિલ સર્જવાસમાં દાખલ થવાતું તથી. તેંમની 
માગણી એવીછે કે આ મોટી જગાઓમાંથી કેટલીક અમને આપવી નને- 
ઇએ તથા એ પરીક્ષા હિંદુસ્તાનમાં લેવાવી જોધ્એ* પછી સમહીં પાસ થયા 
હોય તેજ ઉમેદવારો ઇંગ્ક્ષાંડ જઈ ખે વષે લગી લાંતી એકાદ પ્રખ્યાત યુ- 
તિવર્સીટીમાં અભ્યાસ કરે, મતે આ માગણી ધણી વાજબી લાગે છે, 

પણુ કેળવાયલા દેશીએઓ જે મુખ્ય સુધારા માટે આમ્ર$ કરેછે તે એ 
છે કે કાયદા ધડનારી મંડળીમાં તીમેલા અમલદારોજ સભાસદ હોય છે તેને 


૧૧ જગત પ્રવાસ# 


ભદલે પર્સંદ કરેલા મેળરિની અમુક મસૈંપ્યા હોવી જોઇએ. મેડળીના ખધા 
અથવા વધારે સંખ્યાતા સભાસદ્દે પસંદ કરેલા હેય એમ તેમનું કહેવું 
નષી* રાન્યતા મુખ્ય વહીવટ તથા કારભારતી સત્તા યુરોપીઅતોતા હાથમાં 
રહેવા દેવા તેએ। રાજી છે. તેમતા વિચાર ઝાહેર રીતે દશાવાય, બજેટ વિશે 
તકરારો કરી શકાય અને રાજ્યના વહીવટ સંબંધી સરકારને સવાલ પુછી 
શકાય તે સારૂ જે કાયદા ધડનતાર કંસીલમાંતા એક તૃતીયાંશ દેશીઓને 
હોય તો તેએ સતોષ પામે. અત્રે છ કેળવણીતા પ્રસારતે લીધે રાજકીય. 
૨૭ તથા સ્વતંત્રતા વિશે વિચાર બ'ધાયા છે, તેનું આ અવસ્યક પરિણામ 
છે. આ વિચારને કુશળ લખતારનાં વર્તમાનપત્રોથી બહુ ઉત્તેજન મળ્યુ 
છે. વહેલાં કે મોડાં તેમતી માગણીઓ સ્વીકાયા વગર્‌ ચાલે તેમ તથી. 
મુખ્ય મુશ્કેલી એ છે કે પ્રતિતિધિ પસંદ કરનાર મડળ ડયાંથી લાવવું. 
હિંદુસ્તાનની પ્રજના જથાને લોકોના પ્રતિનિધિથી ચાલતા રાન્ન્ય વિશે 
છેકરાંતાં રમકડાં જેટલીએ ખખર નથી, ફકત મોટાં શહેરોમાંતા કેળવા- 
યલા પુરૂષો પ્રતિતિધિવાળી સભાઓની માગણી કરેછે. ઉપર કહેલી કીગ્રે 
સતા કેટલાક સભાસદો જડે મારે એ વિષય ઉપર મુંબાધમાં ચર્ચા થઇ 
હતી, તેમણે એવી દરખાસ્ત કરી હતી કે સુંભારું તથા સુરતના જેવી 
શોટી મ્યુનિસિપાલીટીઓ, મુખાધ્તતી ચેમ્બર ઓફ કૉર્સ, વુનિવર્સોટીન 
એ તથા મુસલમાત તથા હિ'દુતી જુદી જીદી ઉંકદાર્‌ મૈડળી એ પ્રતિન 
નિધિએ પસંદ કરેતો હાલ ચાલે. ગમેતેમ હોય પણુ મતે પકી ખાતરી 
છે કે, હિ'દના લોકને તેમના દેશના રાજકાજમાં કાંધ વાજબી ભાગ લેવા 
દેવો એ તેમને તથા અંગ્રેજ સરકાર્‌ બંનેતે લાભકારક છે; 

તેમની એક ખીજ માગણી છે. તે પણુ મારા ધારવા પ્રમાણે વા" 
જખી છે. લાંતી કાયદા ધડનારી કૌંસીલે “ સેકટરી ત્મક સ્ટેટ ” (હિ'દુ- 
તાન ખાતાના મહારાણીના મંત્રીના) હાથ નીચેની એક કોસીલના તા- 
ખમાં છે, એ મૅડળી ઇંગ્લાંડમાં છે, તેમાં હિ'દુસ્તાનના કામકાજથી વા" 
૬ પદર સભાસદો છે. હિંદુસ્તાનના લસ્કરી કે દીવાની અમલદારે જે 
હોદો છોડી ઇંગ્લાંડ ગએલા હોય છે તેએ।જ એના મબર હોય છે. હિંદ 
ખાતાના મંત્રીને સલાહ આપવી એ તેમનું કામ છે. આ મેડળી સ્થપાઈ 
યારે તે બાબત કાયદાનો લીડે બકન્સફોલેડે ( જેનું નામ તે વખતે 


જગત પ્રવાસ. ૨૬૩ 


મી. ડિઝરાએલિ ઘતું તેણે) જે ખરડા ધક્વો હતો તેમાં દીર્ધદદિયી 
ખે સભામાં યાર જગા દેશીએને આપવી એમ રાખ્યું હતું, પણુ એન 
ના સાથાએ સામા થયા તમને એ કહાડી નાંખ્યું હિ'દુસ્તાનતા છેકે 
એ ડાહપણ ભરેલી દરખાસ્ત છાલ દાખલ કરાવવાતે ધણા આતુર છે. 
તેઓ માગે છે કે એ કૉંસિલમાં જેમ જેમ જગાએ ખાલી પડતી ય 
તેમ હિંદુસ્તાનતા રાજ્કાજમાં પ્રસિદ્ધ થએલા ચાર કે પાંચ તેમના વિન 
_શ્વાસુ રેશીઓને દાખલ કરવા, વળી આમની સભામાં કોઈ દેશી દાખલ 
યાય એવી પણુ તેમતી ધણી મરજી છે. લાલ મોહન ધે(સસ, દાદાભાઇ 
શ જ તથા બીજ દેશીએએ પાલોામેન્ટમાં દાખલ થવા સારૂ પ્રયન 
કયા છે. હું કહેવાને ધણા! દીલગીર છું કે એમના એ પ્રયત હજી લગી 
નિષ્ફળ મ. ડુંકામાં કૈેળવાયલા દેશીએ ની માગણી દેશના રાજકાજમાં 
પ્રતિનિધિ મારફત ભાગ લવાની છે, જે તેમતે સિવિલ *સર્વીસમાં, હિંદુ" 
સ્તાનની કાયદા ધડનારી મડળીઓમાં તથા હિંદ ખાતાની રુંગ્લાંડવાળી કે|- 
સિલમાં દાખલ દરવામાં ત્રાવે અને દંગ્લાંડતા એકાદ પરેગણાના લેક 
દેશીઓને આમની સભામાં મોકલવા મારે પર્સંદ કરે તો તેએ ખહુ સંતોષ 
પામે. રાજ કરનારી સભાઓમાં તેએ પોતાની હરકતો ઉધાડી રીતે ૬- 
શોવી શકે તો તેથી હિદુસ્તાતના લેકેને ખેહદ ફાયદો થાય. 


હિ'દુસ્તાનમાં મારા ધારવા કરતાં મારાથી એછે વપ્યત રહી શકાયું. 
'ક્રમકે પાલામેન્ટ હરવખત કરતાં વહેલી મળવાની છે એ સમાચાર જણ્યાન 
થી મારે જલદીથી ઇુંગ્લાંડ જવું પડ્યું, પણુ હિદુસ્તાન જવા આવવાનું 
હવે જરાએ મુસ્કેલ નથી તેથી આવતા શિયાળામાં વાં જઈ નિરાંતે બધું 
જેવાના મારે ઈરાદે છે. 


૧૯મી જાન્યુઆરીને સોમવારે પી. એન્ડ ઓ. ક'પતીની “ આસામ ” 
આમગખેોટમાં અમે મુંબાધ્થી ઉપડ્યાં, ઈંગ્લાંડથી નીકળ્યા પછી પાંચ મ- 
હીતા, બે અઠૅવાડીમ્માં અને ત્રણ દિવસે ફ્ેખુઆરીતી પાંચમી ક 


_- સ-ા-તાન૦ -.....-..મ..... __. ૧ ૦... ર--.૦-૦-૦-૦--૩-સ૦-તછ અછ-. “નન૦ના.લજીન--સનન ના... ક મિમાાન- “......... તાળ... _ત--.ત૧--૦--૩_-.- -_/.૭--.-.-.૦.-.-------૦-----૦--૦--૦ન૦-૦---- - “------2 :રબસનાભકવ- તાત, ૦ઇનાનાતઇ' કજાક,..-તન. 0 તયા. સાબાકબ્કરૂકડ 


# સુભાગ્યે દાદાભાઈ નવર! પાકષમેનટતી નીન સભામાં સે" 
, ન્ટ્લ ફિન્સખરીના પ્રતિનિધિ તરીકે આ વવે પસંદ થયા છે. ભા ક૦ 


૧૧૪ # મત પ્રવાસ. 


રવિવારે રાત્રે શિન્ડિસિ થઈને પાછાં યાં પ્હાચ્યાં, એ મુસાફરી ખુશનુમા 
ગઈ અને તેમાં કાંઈ વિશેષ ખત્યું નહીં. વચમાં ફક્ત એડનમાં અમે 


ત્રણુ કલાક રહ્યાં હતાં, 





સાંઢ મસ્તક સાશીનો રાજી * 
(પૃ ૫૦) 


